
พระรวชสังวรญวณ (พุธ ฐานโย) 

วัดป่าสาลวัน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 
ชาตะ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ 

มรณภาพ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๔๒ 

พระราชทานเพลิงศพ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๔๓ 












ภาพถ่ายทางอากาศวัดป่าสาลวัน 
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 






66 


ภิกษุทั้งหลาย! 

จงดูกายอันเปิอยเน่านี้เถิด 

มันอาดูร ไม่สะอาด มีสี่งสกปรกไหลเข้าออกอยู่เสมอ 
ถึงกระนั้นก็ตามมันยังเป็นที่พอใจปรารถนายิ่งนัก 
ของผู้ไม่รู้ความจริงซัอนี้ 


ภิกษุทั้งหลาย! 

ร่างกายนี้ไม่นานนักหรอกคงจะนอนทับถมแผ่นดิน 
ร่างกายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณครอง แล้ว 
ก็ถูกทอดทิ้ง เหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่า 
อัน เขาทิ้ง เสีย แล้วโดยไม่ไยดี 


99 


บุษบกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุบูรพาจารย์ หลวงปูเสาร์ กนตสีโล หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต และอ้ฐิธาตุหลวงปูสงห์ ขนุตยาคโม 















พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ๆ ถวายพัดยศสมณด็กดี๋'ที่ พระราชสังวรญาณ 
แด่องค์หลวงพ่อพุธ จานิโย 


หลวงพ่อพุธ จานิโย ถวายเครื่องสักการะแด่ สมเด็จพระญาณสังวร ลมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวทฺฒโน) 
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 9๙ แห่งกรุงรัตนโกสนทร์ เมื่อคราวเสด็จเยี่ยมวัดปาสาลวัน 








คำนำ 


จานิยตฺเถรวตฺลุ (ฐา-นิ-ยัต-เถ-ระ-วัต-ลุ) ชื่อของหนังสือเล่มนี้แปลว่า “เรื่องของพระเถระชื่อว่า 
ฐานิยะ” หรือภาษาพูดที่เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ “เรื่องของหลวงพ่อพุธ จา นิ โย” 

ศัพท์ว่า ฐานิยะ หรือ จานิ'โย นี้ เป็นชื่อฉายาภาษามคธ ที่พระอุปัชฌาย์มอบให้ตั้งแต่วันที่ท่าน 
อุปสมบท แปลความหมายว่า ผู้ตั้งมั่น (ในธรรม) 

เนื้อความในพระไตรปิฎกหรือประวัติเหล่าพระสาวกในพระธรรมบท ชื่อเรื่องประวัติของพระสาวก 
รูปนั้น ๆ ท่านมักจะตั้งชื่อลงท้ายด้วยคำว่า เถรวตฺถุ แบบเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นเรื่องพระอานนท์เถระ ก็จะ 
ชื่อเรื่องว่า “อานนฺทตฺเถรวตฺถุ” และเรื่องของพระสาวกรูปอื่นๆ ก็มีบัยเดียวกันนี้ 

ฉะนั้น ชื่อเรื่องว่า “จานิยตฺเถรวตฺ ลุ” นี้ จึงมีที่มาด้วยการอาศัยเรื่องของพระสาวกในครั้งพุทธกาล 
เป็นแบบอย่างอันเป็นเหมือนคำภีร์ชีวิตให้ชาวพุทธได้ศึกษาสืบไป ซึ่งจะเป็นเครื่องเทียบเคียงได้ว่า หลักธรรม 
หลักปฏิบัติ ไม , ได้เปลี่ยนแปลงไปไหน พระธรรมยังคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่สมาเสมอ ทั้งในอดีตกาลและ 
ปัจจุบัน ธรรมคงทรงธรรมไม , จำกัดกาล ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ประพฤติตาม 
ธรรมอยู่ ธรรมนั้นย่อมอำนวยผลอันพึงใจให้เสมอ ตามกำลังความสามารถแห่งตนที่บากบั่นมุ่งมั่น เท่า 
เทียมกันทั้งในสมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ และในสมัยปัจจุบันนี้ที่พระองค์ปรินิพพานไปนานแล้ว 

พระราชสังวรญาณ (พุธ จานิ'โย) เป็นพระสาวกอีกรูปหนึ่งซึ่งดำรงชีวิตแบบพระผู้ประเสริฐ เป็นผู้มี 
ปฏิปทาคือทางก้าวเดินในทางธรรมอันแกล้วกล้า มีศรัทธาไม , หวั่นไหวตั้งแต่วันอุปสมบท จนในที่สุดก็ได้ 
บรรลุถึงเป้าหมายแห่งชีวิตของนักบวชคืออุดมธรรม ซึ่งเป็นธรรมอันยอดเยี่ยม ตามความสามารถและ 
บุญญาบารมี เป็นประดุจนํ้าที่เต็มแก้ว จะเทใส่เข้าไปเท่าใดก็ตามมีแต่จะล้นเอ่อออกมาเท่านั้น ส่วนที่ล้นเอ่อ 
ไหลอาบออกมานอกแก้วนั้น ก็นำออกไปเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์ อนุเคราะห์ตามส่วนแห่งเมตตาที่ 
เต็ม เปียมดัง เทศนาธรรมตอนหนึ่งชองท่านว่า... 

“ถ้าจะพูดไปแล้ว เวลานี้เราก็เหมือนเป็นแชมปโลก ต่อยกับกิเลสมาทุกขั้นทุกตอน ล้มลุกคลุกคลาน 
มาเรื่อย ๆ โนที่สุดก็ชนะบ้างตามส่วนแห่งความเพียรภาวนาและบุญญาธิการ ถ้าเป็นนักมวยก็เรียกได้ว่า 
แชมป็โลก ทีนี้เมื่อเป็นแชมปคนก็รู้จัก อามิสบูชาก็มาก ปฏิบัติบูชาก็มื เมื่อมากและมิแล้ว ก็นำออก 
สงเคราะห์คนยากจนเข็ญใจ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นด้วยเหตุผลด้วยเมตตาอัน 
เกิดจากใจบรีสุทธจริง ๆ ,, 

จานิยตฺเถรวตฺลุ นี้ จึงเป็นหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ อันเป็นวาระสุดท้ายแห่ง 
ขันธ์ที่กำลังจะมอดไหม้ ซึ่งแสดงให้เห็นความไม , จีรังยั่งยืนของชีวิต แต่ในทางตรงข้ามกลับแสดงความจีรัง 
ยั่งยืนชองธรรม เพราะอาศัยชีวิตเป็นบันไดให้ก้าวถึง โดยอาศัยกรรมและวิบากที่ดีนำทางเข้าสู่เส้นชัย 
เป็นคติเตือนใจทั้งในขณะมีชีวิตอยู่และปล่อยวาง แต่โดยที่สุดแล้วก็มีความดีปรากฏเด่นให้ชาวโลกได้ดูชม 
ทั้งธรรมและจริยา 

หนังลึอเล่มนี้สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือแห่งศิษย์ทุก ๆ ท่าน กรรมอันใดที่ล่วงเกิน เหล่าศิษย์ 
ขอน้อมกราบด้วยเศียรเกล้า ขอหลวงพ่อได้โปรดงดซึ่งโทษที่ล่วงเกินนั้น เพื่อการสำรวมระวังและตั้งสติให้ดี 
ในกาลต่อไป 


คืษยานุศิษย์ 
๒๘ เมษายน ๒๘๔๓ 


สารบัญ 

ชาติภู มิ 

บรรพชา.๑๙ 

อุปสมบท.๑๙ 

จำพรรษา.๒๐ 

หลวงพ่อเล่าประวัติว่า 

ถิ่นฐานบ้านเติม.๒๓ 

ย้ายจากหนองโดนมาอยู่ แก่งคอย.๒๓ 

จากสระบุรีสู่สกลนคร.๒๔ 

เมื่อมาอยู่กับอาที่บ้านโคกพุทรา.๒๕ 

อานำมาเลี้ยง.๒๖ 

ทำนาและทอสาย.๒๗ 

วิถีชีวิตสมัยปูย่าตายาย. ๒๘ 

ย้อนอดีตแก้ไขปัจจุบัน.๒๙ 

ในความรู้ลึก. ๓๑ 

พระคุณพ่อแม่.๓๒ 

ฆ่าบิดามารดาเป็นอนันตริยกรรม.๓๓ 

ตามหาแม่.๓๓ 

พบหลวงปูมั่น.๓๔ 

เฉียดตาย.๓๔ 

ความยากลำบาก.๓๖ 

แผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์.๓๖ 

ความมุมานะของเด็กกำพร้า.๓๗ 

ชีวิตลำเค็ญ.๓๘ 

การศึกษา.๓๘ 

เรียนโรง เรียนวัด.๓๙ 

นิมิตถึงพุทธพจน์กระตุ้นเตือน.๔๐ 

เป็น เพื่อนกับท่านอาจารย์วันสมัย เป็น เด็ก.๔๑ 

ความยุติธรรมบนแผ่นดิน.๔๑ 

ความใฝ่สน.๔๓ 

อดีตสุขทางใจ ปัจจุบันสุขทางวัตถุ.๔๓ 

ตั้งปณิธาน.๔๔ 

อุปัฏฐากครูบาอาจารย์.๔๔ 

บวช เณรครั้ง แรก.๔๔ 

เป็นเณรเทศน์ครั้งแรก.๔๙ 

สามเณรพุธเทศน์กัณฑ์กุมาร.๔๐ 

ปี พ.ศ. ๒๔๘๐. ๕๓ 

เจริญตามรอยพ่อ.๔๓ 


๙ 















































สารบัญ 

สามเณรทั้ง ๓ ตั้งปณิธาน.๕'๕' 

มหานิกาย-ธรรมยุต.๕'๕' 

ญัตติ เป็นสาม เณรธรรมยุต.๕๖ 

อยู่กับหลวงตาพร.๕๗ 

หลวงตาพร อาจารย์ของหลวงพ่อ.๕๗ 

ดุจตั้งบิดามารดาผู้ให้เกิด.๕๘ 

ภูมิจิตภูมิธรรมท่านหลวงตาพร.๕๙ 

วัตรปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์.๖๑ 

จิตรวมโดนเตะ.๖๑ 

สาม เณรปาฏิโมกข์.๖๒ 

เณรนักเทศน์.๖๒ 

ทำบุญกับ เณรน้อย.๖๓ 

สมัยก่อนเขาดูถูกพระสายป่า.๖๕ 

ให้ทานหมาขี้เรื้อน.๖๕ 

เป็นเณรชอบสาวชื่อ “ประยูร”.๖๗ 

'ฝิกหัดนิสัยจากครูบาอาจารย์.๖๗ 

หลวงปูเสาร์ อาจารย์สอนภาวนาของหลวงพ่อ.๖๙ 

หลวงปูเสาร์แก้สัญญาวิปลาสให้หลวงปูมั่น.๗๐ 

หลวงปูเสาร์เคยปรารถนา เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า.๗๑ 

หลวงปูเสาร์เป็นคนพูดน้อย.๗๒ 

หลวงปูเสาร์สอนทำอะไรให้เป็นเวลา.๗๒ 

ปฏิปทาของหลวงปูเสาร์ กนุตสีโล.๗๓ 

แม้เข้าห้องนํ้าก็ต้องภาวนา.๗๓ 

เล่า เรื้องภาวนาให้หลวงปู เสาร์พิง.๗๕ 

ทำไมหลวงปูเสาร์สอนภาวนาพุทโธ.๗๖ 

สมาธิในอริยมรรคอริยผล.๗๗ 

ความเกี่ยวเนื่องแห่งมรรคและผล.๗๗ 

หลวงปูเสาร์ทิพยจักษุ.๗๘ 

อุปัฏฐากหลวงปูเสาร์.๗๘ 

หลักปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้.๗๙ 

หลักสมถวิปัสสนาของหลวงปูเสาร์.๘๑ 

ไป เรียนที่วัดสระปทุม.๘๒ 

สายทางแห่งศรัทธา.๘๓ 

อุปัชฌาย์ไม่ยอมรับเข้าอยู่ในสำนัก.๘๘ 

โดนไล่ไม่ให้เดินตามบิณฑบาต.๘๘ 

เจอเณรนักเลง.๘๘ 

พบสูตรการทำสมาธิในห้องเรียน.๘๘ 

เป็นมหาเณร.๘๙ 


สารบัญ 

พรรษาที่(ว-๒(พ.ศ.๒๔๘๕-๒๔๘๖) 

อุปสรรคในการอุปสมบท.๙๓ 

เป็นพระที่แท้จริง.๙๓ 

พระอุปัชฌาย์จิตใจท่านอาจหาญ.๙๓ 

หลวงปูเสาร์มรณภาพ.๙๗ 

หลวงปูมั่นเทศน์งานศพหลวงปูเสาร์.๙๘ 

คำสอนหลวงปูมั่น.๙๙ 

พรรษาที่ เก - ๕ (พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๔๘๙) 

ป่วย เป็นวัณโรค.๑๐๓ 

หัดตายเมื่ออายุ ๒๒ ปี.๑๐๓ 

หลวงปูส้นสอนให้พิจารณาอริยสัจ.๑๐๔ 

วัณโรคหาย.๑๐๔ 

มรณนิมิต.๑๐๕ 

ได้ร่วมจำพรรษากับพระอาจารย์ส้น.๑๐๙ 

พระอาจารย์ส้นแสดงธรรมให้สมเด็จฯ พิง. .(5) 0)0) 

ทรงชมพระกรรมฐาน.๑๑๒ 

สงครามโลกครั้งที่ ๒.๑๑๓ 

เพ่งกสิณ.๑๑๕ 

หมอไมเคิล โยมอุปัฏฐาก.๑๑๖ 

โยมขอให้สึก. .๑๑๗ 

ยามป่วย.๑๑๘ 

ถวายของหลวงปูมั่น.๑๑๙ 

อำนาจจิตของครูบาอาจารย์.๑๑๙ 

ถูกใส่ร้ายเรื่องผู้หญิง.๑๒๐ 

พรรษาที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๐) 

วัดเขาสวนกวาง.๑๒๕ 

พรหมวิหาร ๔.๑๒๘ 

มโนมอทธิ.๑๒๙ 

สมาธิที่ถูกต้อง.๑๓๐ 

ฤทธึ๋ อิทธิพล อำนาจ.๑๓๑ 

คำทำนาย'ของท่านเจ้าคุณอริยคุณาธาร.๑๓๑ 

เผาศาลเจ้าปู.๑๓๒ 

กตัญญต่อครูบาอาจารย์.๑๓๒ 

ร้องไห้ทำไม. ........................................................................ 1 .. ๑๓๓ 

กฎของกรรม.๑๓๓ 

พระอรหันต์สมาธิเสื่อมได้. .๑๓๕ 

สมาธิมีขั้นเดียว.๑๓๕ 


(ยิ) ๕) 















































































































สารบัญ 

พรรษาที่ ๗- ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๖) 

เป็นมหาเปรียญ ๔ รู้ข้อสอบล่วงหน้า.๑๓๙ 

พุทธนิมิตที่วัดบูรพา.๑๓๙ 

ได้ดีเพราะความไม่ดี.๑๔๑ 

ธุดงค์ภูยาง โดนผีหลอก. . (2) (^(2) 

ธุดงค์ภาคอีสาน “อรหันตนิมิต”.๑๔๒ 

บทสวดมนต์ตอนออกธุดงค์.๑๔๓ 

ทวนความรู้สึก.๑๔๔ 

พรรษาที่ ๑เก - ๒๖ (พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๑๐) 

รอยมือครูบาอาจารย์.๑๔๙ 

เป็นเจ้าอาวาสวัดแสนสำราญ.๑๔๙ 

นึกว่า “ตายแล้ว”.๑๔๓ 

ครูถูกพระแย่งเมีย.๑๔๓ 

ฟันฝ่าอุปสรรค.๑๔๔ 

โปรด เปรตสมภาร. . . ... .๑๔๔ 

แก้สัญญาวิปลาสให้หลวงปูบุญ.๑๔๗ 

หลวงปูดี ฉนฺโน.๑๔๘ 

สร้างวัดใหม่แสนสุข โดนผีตบหน้า.๑๖๐ 

ได้เด็ก ๔ ขวบเป็นอาจารย์.๑๖๓ 

โดนผู้หญิงกอด.๑๖๓ 

พรรษาที่ ๒๗ - ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๑๒) 

ประวัติวัด. .๑๖๗ 

สาเหตุที่ลาออกจากเจ้าคณะจังหวัด.๑๗๐ 

การต่อสู้กับกามกิเลส...๑๗๐ 

จิตเหมือนงูที่นอนอยู่ในโพรง.๑๗๑ 

สรณะที่แน่นอน.๑๗๑ 

ความจงรักภักดีต่อครูบาอาจารย์.๑๗๒ 

อุบายตัดกรรมตัดเวร.๑๗๓ 

พรรษาที่ ๒๙ - ๔เก (พ.ศ. ๒๕๑ก - ๒๕๒๗) 

พรรษาที่ ๔๕ - ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕เก๐) 

พรรษาที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕เก๔) 

ประวัติการสร้างวัดป่าสาลวัน.๑๗๗ 

วัดป่าสาลวันในสมัยปัจจุบัน.๑๗๘ 

ลำดับ เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน.๑๘๑ 


สารบัญ 

จากศรีสะ เกษสู่นครราชสีมา.๑๘๑ 

สมเด็จพระมหาวิรวงศ์(พิมพ์) ตามกลับวัดป่าสาลวัน.๑๘๑ 

วิถีจิตของหลวงปูสิงห์ ขนุตยาคโม.๑๘๔ 

ชาวโคราชถามปัญหาหลวงปูมั่น (๒๔๘๓).๑๘๔ 

จิตอรหันต์ - จิตปุถุชน.๑๙๓ 

หลวงปูแหวนสอนมนุษย์.๑๙๔ 

หลักพิจารณาความเป็นมนุษย์.๑๙๔ 

หลวงปูแหวนสอนภาวนา.๑๙๖ 

พบหลวงตามหาบัวครั้งแรก (๒๔๑๘).๑๙๖ 

ถามปัญหาหลวงตามหาบัว.๑๙๖ 

มิติแห่งจิต.๑๙๗ 

สมเด็จพระสังฆราชถามปัญหา.๑๙๘ 

พระพุทธเจ้ามาคุยกับพระอาจารย์มั่นได้ไหม.๑๙๙ 

กราบอาจารย์ผีนครั้งสุดท้าย (๑ ม.ค. ๒๐).๒๐๐ 

หลวงปูอ่อน ฌาณสิริ ชม.๒๐๐ 

สัตตาหะอุปัฏฐากพระอาจารย์ทอง อโสโก.๒๐๑ 

ระสึกชาติ.๒๐๔ 

อดีตอย่าหมายมั่น ปัจจุบันสำคัญกว่า.๒๐๖ 

ศิษย์องค์สุดท้ายของหลวงปูเสาร์.๒๐๗ 

ประวัติการสร้างบุษบก.๒๐๙ 

วาระสุดท้ายของแม่อา.๒๐๙ 

เทศน์ในวัง (๒๔๒๔).๒๑๐ 

ตอบปัญหาธรรมเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน.๒๑๐ 

กรรมเก่า.๒๑๓ 

พระปัจเจกพุทธเจ้า.๒๑๔ 

ฆราวาสบรรลุธรรมได้หรือไม่.๒๑๔ 

บาปกรรมอยู่ที่ใจ.๒๑๗ 

คุณธรรมพระอริยะ.๒๑๘ 

พลังใจ.๒๒๑ 

นิมิต.๒๒๓ 

ผลของการทำบุญ.๒๒๗ 

ความหมายของกรรมฐาน.๒๒๗ 

ทำดีได้ดี.๒๒๙ 

สมเด็จพระสังฆราชทรงสรรเสริญ.๒๓๐ 

หลวงปูหล้า “ไก่ป่าขันตัวเดียว”.๒๓๑ 

สนทนาธรรมกับหลวงปูเทสก์.๒๓๓ 


๑ ๓ 










































































































สารบัญ 

พรรษาที่ ๔๗ - ๔๘ (พ.ศ. ๒๕เก๑ - ๒๕ฅ๒) 

ประวัติวัดวะภู แก้ว.^,...๒๓๗ 

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ.๒๓๗ 

ปลูกผิงคุณธรรมให้เด็ก ๆ.๒๔๓ 

เด็กพุทธเด็กคริสต์ภาวนาร่วมกัน.๒๔๓ 

สอนเด็กให้รู้บุญคุณบิดามารดา.๒๔๖ 

ถามเรื่องเช้าทรงกับหลางป่ผิน.๒๔๙ 

ท่านพ่อสมีคักด็เปันปู.๒๔๒ 

แม้แต่สัตว์เดรัจฉานปฏิบัติสมาธิได้.๒๔๓ 

ธรรมนอก ธรรมใน.๒๔๔ 

โต้ธรรมะกับหลวงพ่อ เมตตาหลวง.๒๔๔ 

การใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์.๒๔๖ 

ในเมื่อเราละกิเลสไม่ได้.๒๔๗ 

เหล็กไหล “เสี่ยงบารมี” (๒๔๓๘).๒๔๙ 

พระสมเด็จ (๒๔๓๙).๒๖๑ 

วัตถุมงคล.๒๖๔ 

จิตหลอก.๒๖๖ 

สร้างทำไมนักหนาถาวรวัตถุ.๒๖๖ 

เป็นห่างพุทธศาสนา.๒๖๗ 

การเผยแผ่ศาสนาโดยเหตุผล.๒๖๘ 

ท้า ๒๐๐ ปี.๒๖๙ 

พรรษาที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕เท^ใ) 

พรรษาที่ ๕๑ - ๕๔ (พ.ศ. ๒๕เา๕ - ๒๕ฅ๘) 

สร้างวัดป่าชินรังสี.๒๗๓ 

เป็นพระราชสังวรญาณ.๒๗๓ 

ยศช้าง ขุนนางพระ.๒๗๖ 

โยมท้า แสดงถุทธึ๋.๒๗๗ 

ปาฏิหาริย์.๒๗๗ 

สายตรงของการภาวนา.๒๗๙ 

ป่วยเป็นเบาหวาน.๒๘๐ 

แสดงธรรมที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย.๒๘๐ 

กรรมฐานจากเรื่องรามเกียรต์.๒๙๑ 

ใครทำผิดวินัย.๒๙๑ 

เรื่องเกี่ยวกับอทินนาทาน.๒๙๒ 

อย่าเป็น “กรรมฐานไข่เน่า”.๒๙๔ 

เดือนหมู่สงฆ์.๒๙๖ 

ความกตัญญคือคุณธรรมเด่นของหลวงพ่อ.๒๙๗ 


สารบัญ 

พรรษาที่ ๕๕ - ๕๗ (พ.ศ. ๒๕เท๙ - ๒๕๔๑) 

ต้นตระกูลกรรมฐาน.๓๐๑ 

พระอุบาสีคุณูปมาจารย์.๓๐๑ 

ทายาทธรรม.๓๐๔ 

เก็บเล็กผสมน้อยเพื่อพระศาสนา.๓๐๗ 

ดูอย่างหลางตาบัว.๓๐๗ 

เหมือนนกที่เต็มแก้ว.๓๐๙ 

เลิกสร้างวัดมาสนับสนุนโรงพยาบาล.๓๐๙ 

สงเคราะห์ที่โรงพยาบาล.๓๑๑ 

บารมีแห่งคีล.๓๑๓ 

เมตตาลูกหลาน.๓๑๓ 

ปูพื้นฐานการศึกษาให้ลูกหลาน.๓๑๓ 

สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์.๓๑๔ 

ความพ่มเพเอย.๓๑๖ 

อุบายออมทรัพย์.๓๑๘ 

รดฟ้ามนต์ทำไม.๓๑๘ 

ระวัง! จิตใต้สำนึก.๓๑๙ 

พระธาตุเสด็จ.๓๒๒ 

เมตตารักษาโรค.๓๒๓ 

วิญญาณภูติผี'ปีศาจ.๓๒๓ 

เทศน์กัณฑ์สุดท้าย.๓๒๔ 

นิทานเรื่องสุดท้าย “อิติปิโส ภะคะวอ”.๓๒๗ 

อาการป่าย.๓๒๙ 

แถลงการณ์โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา.๓๓๐ 

คำถามหลังการมรณภาพ.๓๓๔ 

หลวงพ่อพูดถึงนิพพาน.๓๓๖ 

ธรรมะจากการมรณภาพ.๓๓๖ 


๑ ๕ 







































































































VI V-ฯ 





ชาติฎมิ 

พระราชสังวรญาณหรือหลวงพ่อพุธ จิานิโย มีชาติกำเนิดในสกุล “อินหา” เกิดเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๔๖๔ ตรงกับวันพุธ เดือน ๓ ปีระกา เวลา ๐๔.90 น. ที่บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอ 
หนองโดน จังหวัดสระบุรี 

บิดาชื่อพร มารดาชื่อสอน อินหา ท่านเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ซึ่งมีอาชีพกสิกรรม 


บรรพชา 

บรรพชา ณ วัดอินทสุวรรณ บ้านโคกพุทรา ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๗๙ อายุ ๑๔ ปี โดยมีท่านพระครูวิบูลย์ธรรมขันธ์ เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดินฝ่ายมหานิกาย เป็น 
พระอุปัชฌาย์ มีพระครูโพธิภูมิไพโรจน์(หมุน โพธิฌาโณ) เป็นอาจารย์สอนในขณะเป็นสามเณร ท่าน 
สามารถสอบนักธรรมชั้นตรีได้ ณ วัดแห่งนี้ 

การบรรพชาครั้งที่ ๒ เป็นสามเณรธรรมยุตเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ณ วัดบูรพาราม 
โดยมีพระคาสนดิลกแห่งวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ มีท่าน 
พระอาจารย์เสาร์ กมุตสีโลและพระอาจารย์พร สุมโน เป็นอาจารย์สอนภาวนาและข้อวัตรปฏิบัติในขณะนั้น 

พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบนักธรรมชั้นโทได้ที่สำนักเรียนวัดสุปัฏวนาราม 

พ.ศ. ๒๔๘๓ สอบนักธรรมชั้นเอกได้ที่สำนักเรียนวัดสุปัฏวนาราม 

พ.ศ. ๒๔๘๔ ท่านเดินทางเข้ามาเรียนหนังสือบาลีต่อที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ 
สามารถสอบเปรียญธรรม ๓ ประโยคได้ในขณะเป็นสามเณร 

อปสมบท 

อุปสมบท ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ 
โดยมีพระปัญญาพิศาลเถร (หนู จิตปญโฌ) เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระครูปทุมธรรมธาดา ภายหลัง 
ดำรงตำแหน่งเป็นพระธรรมปาโมกข์ (บุญมั่น มน.ตาสโย) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดบัวเป็นพระ 
อนุสาวนาจารย์ ได้ฉายามคธว่า “จานิโย” ซึ่งแปลความหมายว่า ผู้ตั้งมั่นในคุณธรรม 


๑๙ 




จาพรรษา 


พรรษาที่ ๑- ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๘๖) 

จำพรรษาที่ 

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

พรรษาที่ เท- ๕(พ.ศ.๒๔๘๗-๒๔๘๙) 

จำพรรษาที่ 

วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

พรรษาที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๐) 

จำพรรษาที่ 

วัดเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

พรรษาที่ ๗- ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๖) 

จำพรรษาที่ 

วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
(๒๔๙๑ สอบเปรียญธรรม ๔ ประโยคได้) 

พรรษาที่ ๑;ท - ๒๖ (พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๑๐) 

จำพรรษาที่ 

วัดแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
(เป็นเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบและเป็นพระครูพุทธิสารสุนทร) 

พรรษาที่ ๒๗ - ๒๘ (พ.ศ. ๒๕00 - ๒๕๑๒) 

จำพรรษาที่ 

วัดหลวงสุมังคลาราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
(เป็นพระราชาคณะที่พระชินวงศาจารย์) 

พรรษาที่ ๒๙ - ๔; ท (พ.ศ. ๒๕๑ {ท - ๒๕๒๗) 

จำพรรษาที่ 

วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
(เป็นพระราชาคณะที่พระภาวนาพิศาลเถร) 



พรรษาที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

จำพรรษาที่ 

ที่สุญญาคาร (เรือนว่าง) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

พรรษาที่ ๔๕ - ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕เกง) 

จำพรรษาที่ 

วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

พรรษาที่ ๔๗ - ๔๘ (พ.ศ. ๒๕ฅ0 - ๒๕;ท๒) 

จำพรรษาที่ 

วัดวะภูแก้ว บ้านวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

พรรษาที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕ฅฅ) 

จำพรรษาที่ 

วัดป่าชินรังสี ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พรรษาที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕&า๔ ) 

จำพรรษาที่ 

วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

พรรษาที่ ๕๑ - ๕๔ (พ.ศ. ๒๕{ท๕ - ๒๕;ท๘) 

จำพรรษาที่ 

วัดป่าชินรังสี ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสังวรญาณ) 

พรรษาที่ ๕๕ - ๕๗ (พ.ศ. ๒๕;ก๙ - ๒๕๔๑) 

จำพรรษาที่ 

วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 


๒๑ 



















ประวัติและปฏิปทามีคนมาขอร้องให้เล่าและให้เขียนพิมพ์เป็นเล่มมากต่อมาก 
แต่หลวงพ่อไม่ยอมทำ คิดว่าเอาไว้ให้ลูกศิษย์เขาทำ 
ในเมื่อมีคนต้องการอยากจะรู้ เผื่อจะเป็นคติเครื่องเดือนใจและจะเป็นประโยชน์ 
หลวงพ่อก็จะเล่าให้พิง... 


๒163 


หลวงพ่อเล่าประวัติว่า 


“เมื่อมีคนมาถามถึงสกุลรุนชาติ หลวงพ่อจะบอกเสมอว่า 
หลวงพ่อเป็นเด็กขอทาน กำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่อายุ ๔ ขวบ 
อาจเคยทำกรรมพรากชีวิตสัตว์ไร้ จึงต้องเป็นกำพร้าตั้งแต่เด็ก ,, 

ถิ่นฐานบานเดิม 

* เกิดในดงโจร * 

สมัยก่อนนี่เกิดอยู่ในดงโจร พี่น้องทางฝ่ายแม่นี่เป็นโจรชั้นไอ้เสือทั้งนั้น ถ้าหลวงพ่อไม่มาบวชนี่ 
สงสัยไม่ตายโหงก็ติดตะรางหัวโต 

บ้านปูบ้านย่าเป็นคนอุบลฯ อยู่บ้านไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ เพราะภัยธรรมชาติเกิดความแห้งแล้ง 
จึงได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ทางอำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร 

บ้านตาบ้านยายอยู่บ้านหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี พ่อไปค้ากำข้น (หมายถึงไปขาย 
แรงงาน) ไปได้แม่อยู่นั่น พ่อของหลวงพ่อนี่เป็นคนหมั่นคนขยัน ไปเป็นลูกจ้างเขา ตำข้าว ตักนั้า ทำให้ 
ครอบครัวเขา จนเขารัก เขาเลยยกลูกสาวให้ 


ย้ายจากหนองโดนมาอยู่แก่งคอย 

* พ่อไปเป็นลูกจ้างที่บ้านของตา * 

สมัยนั้น ตาเป็นเจ้าของนาใหญ่ อยู่แถวทุ่ง แล้วทีนี้พ่อก็ไปเป็นลูกจ้างในบ้านนั้น บังเอิญหมู่เพื่อน 
ไปกันเยอะแยะแต่เขารับเอาพ่อไว้คนเดียว ตอนนั้นพ่ออายุ ๑๙ ปี พ่อเป็นคนหมั่นขยัน ตักนํ้า ตำข้าว 
ทำครัว แกทำคล่อง พ่อตาก็เลยชอบใจถึงกับยกลูกสาวให้ “มึงโม่ต้องพูดอะไร ข้าจะเอาเป็นลูกเขย” พ่อตา 
พูดขึ้น เสร็จแล้วก็ยกลูกสาวให้ อยู่มาภายหลังนี้ แม่ก็คลอดหลวงพ่อออกมา พอคลอดเท่านั้นแหละ ก็เริ่ม 
เสียสติ ขนาดเป็นบ้า รักษากันอยู่ ๒ - ๓ ปี ไม่มีท่าทีว่าจะหาย พ่อตาก็เลยบอกพ่อของหลวงพ่อว่า “เจ้ายัง 
หนุ่ม เจ้าไปซะ ไปหาเอาเมียใหม่ที่ไหนก็ไต้ลูกสาวพ่อ พ่อ จะ เลี่ยงเอง” ในที่สุดโยมพ่อก็ จาก ไป 

ทีนี้พอพ่อไปก็ไปรับจ้างเกี่ยวข้าวอยู่แถวนั้น ปูย่าก็รับจ้างปลูกข้าวแถวนั้น พอสักพักหนึ่งก็คิดถึงลูก 
ก็เลยกลับไปหาอีก ไปบอกพ่อตาว่าไปไม่ได้หรอกคิดถึงลูก คิดถึงเมีย เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะทิ้งกันได้ยังไง 
มันดูไม่งาม ดูไม่ดีเลย โดยเฉพาะทิ้งลูกไป มันก็ดูไม , งาม พ่อตาก็บอกว่า ถ้าไม่ไปก็ไปหาทำไร่ ทำนา ทีนี้'พ่อก็ 
ไปทำไร่ พ่อตา แม่ยายก็คอยส่งเสบียงให้ ก็ไปนอนอยู่ในป่าถางไร่ยังไม่เสร็จ ก็บอกพ่อตาว่าขอเอาลูกไป 
ถางไร่ด้วย ทีนี้แทนที่จะกลับไปถางไร่ถางหญ้าต่อ ก็เตลิดพาลูกน้อยหนีมาหาญาติที่อำเภอแก่งคอย 


๒๓ 









* หๅดหวิดถูกเอาไปขายแลกเหล้า * 

พอดีน้องสาวย่ามาอยู่ที่แก่งคอย แล้วโยมพ่อก็มาอยู่ด้วยมาเกิดเป็นไข้มาลาเรีย ไข้มาลาเรียในสมัย 
นั้นก็มีแต , ตายอย่างเดียวเท่านั้น ทีนี้น้องเขยย่าเป็นคนเล่นการพนันติดการพนัน กินเหล้า ขี้เมาหยำเปแล้วก็ 
ชอบเอะอะโวยวายทำลายสิ่งของเข้ามาบ้านก็มาทุบดีย่า 

จำได้อยู่มาภายหลัง แกก็เอาหลวงพ่อมาขายให้คนจีนแล้วจะเอาเงินไปกินเหล้า พอดีปูคูณก็เดินทาง 
จากสกลฯ มารับที่แก่งคอย เราเป็นเด็กก็จำได้แต่ว่าย่าช่อมาเรียก เรียกให้ไปหาปูคูณ ช่วงนั้นอายุได้ ๔ 
ขวบ เศษจำอะไรไม , ได้มากนัก 


จากสระบุรีสู่สกลนคร 

* เกิดมาได้ ๔ ขวบก็มีอันต้องพลัดพรากจากพ่อแม่ * 

วาสนาของคนเรามันอาศัยบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่ง บุญหมายถึงกรรมดีลิขิต บาปหมายถึงกรรม 
ชั่วลิขิต ชีวิตจึงมีทางเดินของชีวิตโดยอาศัยดีชั่วแสดงเหตุผลให้ก้าวเดิน เราเกิดมาเหมือนชีวิตมันไม่ 
สมบูรณ์แต่มันก็สมบูรณ์ตามบุญกรรมที่ตกแต่งมาด้วยความเป็นธรรม กรรมจึงไม , เอนเอียงตามใครต้องการ 
แต่จะดำเนินตามกรรมดีกรรมชั่วที่เรากระทำเท่านั้น 

เราเป็นเด็กพอเกิดมาได้ ๔ ขวบเศษ ก็มีอันต้องพลัดพรากจากพ่อแม่ แต่ตอนนั้นมันไม , รู้เรื่องอะไร 
ผู้เฒ่าเล่าให้เราฟังว่า “โยมแม่คลอดออกมาเสียสติ ส่วนโยมพ่อเป็นไข้มาลาเรียตายตอนพาเราหนีมาแก่งคอย 
ตอนอายุ ๔ ขวบ ญาติ ๆ ทางบ้านโคกพุทราเห็นว่า ไอ้พรมันก็ตายแล้ว แม่มันก็เสียสติ เห็นแล้วน่าสงสาร 
กลัวทางสระบุรีเขาเลี้ยงไม่ติก็เลยออกอุบายพาขโมยหนีมาสกลนคร เดินทางจากแก่งคอย สระบุรีมา 
สกลนครใช้เวลาเดือนครึ่ง เดินทางมาด้วยเท้า คาที่ไหนนอนที่นั่น นอนตามเสียงนา นอนตามร่มไม้ชายปา 
เสบียงอาหารหาบข้าวสาร หาบบั้งปลาร้า ข้าวหมดก็ขอเขากินตามทาง ถ้าฝานหมู่บ้านก็นอนตามวัด ขอ 
ข้าวพระกิน ใช้เปลือกหอยจิ๊บจี้ทำช้อน ใช้กะลามะพร้าวทำเป็นถ้วยชาม โนระหว่างทางนั้นพ่อปูสุวรรณ 
อุ้มบ้าง ปูสงฆ์อุ้มบ้าง ปูคูณอุ้มบ้าง ปล่อยให้วิ่งเล่นบ้าง มีของกินอะไรตามปาตามเขาก็เอาล่อบ้าง ตามข้าง 
ทางมีผลตูมกา (มะตูมชนิดหนึ่ง) พวกผู้เฒ่าก็เอามาให้เล่น พอเอามาให้เล่นเราก็ชอบใจใหญ่ เมื่อเราพอใจ 
เขาก็แกล้งโยนไปข้างหน้า กลิ้งไปข้างหน้า ให้เราวิ่งตามผลตูมกานั้น เมื่อเราวิ่งเก็บได้เขาก็โยนไปอีกอย่ 
อย่างน้นจนกว่าเราจะเหนีอยหมดแรงแล้วกินอนหลับเปเอง 

การเดินผ่านป่าผ่านเขาอันน่าสะพรึงกลัว รอนแรมนานรันนานคืนเหนื่อยล้าสำหรับผู้ใหญ่ แต่เป็นสิ่ง 
ที่น่าพึงพอใจสำหรับเด็กน้อยที่ไม , รู้เรื่องราวของชีวิต คำโกหกของผูใหญ่เป็นสิ่งไร้สาระสำหรับคนโต ๆ แต่ 
เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กที่ไม่รู้เรื่องโลก รันหนึ่ง ๆ เวลาเราร้องไห้เมื่อเวลาเราไม่หยุด คำขู่ง่าย ๆ ที่เป็น 
ไม้ตายที่ใซัไม , รู้จบสิ้นคือ “ระวังนะอย่าร้อง เดี๋ยวเสือจะมาคาบคอ” “หลับเกิดนะหลานน้อย ถ้าไม่หลับผีจะ 
มาเอาไปกิน ,, หรีออีกอย่างหนึ่ง “อย่าร้องไห้เสียงดังประเดี๋ยวผีปามันจะได้ยิน ,, คำขู่แค่นี้ทำให้นํ้าตาเราไหล 
แต่ปากและใจก็ไม่กล้าร้องไห้ จนกระทั่งถึงบ้านโคกพุทรา 


๒ ๔ 





9.-๓. บ้านเดิมของหลวงพ่อที่บ้านโคกพุทรา ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอลว่างดินแดนดิน จังหวัดลกลนคร ๔. ยุ้งข้าว 


เมื่อมาอยู่กับอาที่บ้านโคกพุทรา 

* พี่น้องกำพร้าทั้ง ๓ คนอยู่ด้วยกัน * 

พอมาอยู่อับปูย่าที่บ้านโคกพุทรา ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มาตอนหลัง 
ปูก็ตาย แล้วก็อาผู้หญิงน้องพ่อก็ตาย สามีอาเลยหนีไป ทิ้งลูกไว้ ๓ คน คนหนึ่งนี้ตายเลี้ยงไม , โต เลยเหลือ 
๒ คน ที่บ้านนั้นก็เลยเหลือแต่ย่าอับอาผู้ชายคนสุดท้าย เราก็มาอาศัยอยู่กับเขา เลยเป็นพี่น้องกำพร้าทั้ง 
๓ คนอยู่ด้วยก้น 


๒๕ 




















นายเคียบ-นางชา อินหา อาชายกับอาหญิงผู้นำหลวงพ่อมาเลี้ยง 


อยู่มาภายหลัง อาเคียบเป็นชายหนุ่มยังไม่แก่จึงคิดว่า ทำอย่างไรใ4อ! แม่เราก็แก่แล้วเลี้ยงหลาน 
ก็ไม , ไหว ก็เลยไปจีบผู้หญิงที่เป็นคนแก่กว่า พอเสร็จแล้วไปตกลงปลงใจกันอย่างง่าย ๆ ก็พามาอยู่บ้าน ทีนี้ 
พี่ชายใหญ่ก็ต่อว่าน้องชายว่า ทำไมจึงเอาเมียแก่ แกอายุ ๑๙ เอาเมียอายุตั้ง ๓๐ ปี แกก็บอกว่าเอาสาว ๆ 
มากลัวจะเลี้ยงหลานไม , ไหว เขามีอายุแล้ว เลี้ยงหลานคงเป็น ก็เลยอยู่กันมาจนกระทั่งโตแล้วเรียนหนังสือ 
จบแล้วก็ออกบวช 


อานำมาเลี้ยง 

* อาซึ่งเปรียบ เสมือนทั้งพ่อทั้งอา * 

จากนั้นอาผู้ชายนำมาเลี้ยงหลังจากย่าตาย ได้อยู่กับอาซึ่งเปรียบเสมือนทั้งพ่อทั้งอา ตอนนั้นช่วย 
อาทำนา การทำนาในสมัยนั้นก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนปัจจุบัน เพียงแต่หว่านเมล็ดข้าวลงในนา ขายข้าว 
ได้แสนละ ๕๐ สตางค์ (๑ แสน ^ ๑๒๐ กก.) แทบจะยกมือไหว้คนมาซื้อ ต่อมาเขามาตั้งโรงเหล้าที่อุดรฯ 
พวกโรงเหล้าก็มาซื้อข้าว ทำนาทุกปี ๆ ข้าวที่อยู่ข้างล่างผุเป็นขอบ (คงขายไม่ทัน) ช่วง พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๕ 
ราคาข้าวได้แสนละ ๒ บาท ขาย ๑๐ แสน (๑๐๐ หมื่น) ก็ได้ ๒๐ บาท ไปทำนา มีอา ๒ คน คืออาชายกับอา 
หญิง มีหลานกำพร้า ๓ คน (เด็กชายอ่อนสี, เด็กชายพุธ, เด็กหญิงบัวสี) ทำนาแต่ละปี ๆ ได้ข้าวท่วมหัว 
ท่วมเกล้า ไม่ได้ขาย ขายข้าวแสนละ ๔๐ สตางค์ แสนหนึ่งมัน ๑๐ หมื่น หมื่นหนึ่ง ๑๒ กิโล รวมแล้ว ๑๒๐ 
กิโล เป็นหนึ่งแสนขาย ๔๐ สตางค์ ทำนากันทุกปี ทำด้วยความขยันชันแข็ง หมู่บ้านร้อยหลังคาเรือน 


๒๖ 



เก็บเงินมารวมกันทั้งหมู่บ้านแล้วได้ไม่ถึงพันบาท แต่เราอยู่ได้อย่างสบายเพราะในนั้ามีปลาในนามีข้าว ขอให้ 
มีนั้า ปลาเต็มไปหมด เดี๋ยวนี้มีนํ้า หาปลาจะดีดนํ้าก็ไม , มี ทำไมมันไม่มี ..ยาฆ่าแมลง ปลามันหนีหมด มันไม , 
มาไข่ให้เรา 

สาวเล็กสาวน้อยเข็นป้ายไม , เป็นเดี๋ยวนี้ ไปพาลูกพาหลานมันทำนะ ถ้าหลวงพ่อเป็นหนุ่มน้อย ให้ไป 
หาเอาเมียบ้านนอก จ้างก็ไม่เอามัน ทำไม.. มันเข็นป้ายไม่เป็น เพราะฉะนั้นพากันฟินพ่พี่น้องทั้งหลาย 
เราเข็นป้าย ปีหนึ่งเราทอหูก ๒๐-๓๐ เมตร มาตัดเสื้อตัดผ้าแจกกันใช้ไม , ต้องจ่ายสตางค์ เงินมีเท่าไรมีอยู่ 
เท่านั้น 

ทำนาและทอฝืาย 

* เสื้อผ้าเย็บเอง เย็บด้วยมือ นุ่งกางเกงขาก๊วย * 

สมัยเด็กนอกจากทำนาแล้ว ก็ต้องซ้อมข้าวสารหาบไปขาย หาเงินเรียนหนังสือ ตอนเป็นนักเรียน 
ไม , เคยได้ใส่เสื้อผ้าที่เขาตัดขาย มีแต่เสื้อผ้าที่เย็บเอาเอง เย็บด้วยมือ นุ่งกางเกงขาก๊วย บางทีก็แปลงมา 
เป็นโสร่งแบบโสร่งปาเต๊ะผู้หญิง เย็บเสื้อผ้าใส่เองตั้งแต่เด็ก บางครั้งอาก็ไปซื้อป้ายทั้งเม็ดมา ทำคันดีดให้ 
หลานดีด เขาเรียกล่อป้าย แล้วไปว่าจ้างชาวบ้านช่วยปันให้ นำมาต้มชุบแป้งแล้วจ้างชาวบ้านทอ บางทีก็ 
ทอเอง แล้วก็เอามาตัดเย็บเสื้อผ้าใส่ อยู่บ้านไม่ค่อยใส่กางเกง ชอบนุ่งโสร่ง ทำงานช่วยตัวเองมาตั้งแต่ 
๗-๘ ขวบจนถึง ๑๔ ขวบ เรียนจบ ป.๖ ครูชวนไปสอนหนังสืออยู่โรงเรียนก็ไม่เอา เริ่มรู้สึกสำนึกตัวตั้งแต่ 
รู้เดียงสาว่า ชีวิต มัน ทุกข์ ทรมาน มัน เคียด แค้นความจน ความ ไร้ พ่อ แม่ จึงตั้งปณิธานว่า “ขึ้น ชื่อ ว่า 



๒๗ 
















ทายาททุกข์จะไม่ให้มี” ชีวิตของหลวงพ่อว่าไปแล้วมันน่าสงสาร ถ้าลูกหลาน มี มานะ ที่ จะสร้างตัวเอง 
เหมือนหลวงพ่อ มันต้องเอาตัวรอดได้ทุกราย 

วิถีชีวิตสมัยปูย่าตายาย 

* ทำนาทำสวน เลี้ยงสัตว์ เข็นสาย เลี้ยงไหมทอหูก * 

อาชีพซึ่งเคยทำมาตั้งแต่สมัยปูย่าตายายเช่น เกษตรกรรมประจำครอบครัว อุตสาหกรรมประจำ 
ครอบครัว เกษตรกรรมประจำครอบครัว ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ อันนี้มันเป็นสิ่งที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ 
ปูย่าตายาย อุตสาหกรรมประจำครอบครัว ชาว'ชนบทเข็นฝืาย เลี้ยงไหม ทอหูก อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือ 
ชีวิตของพวกเรามาตั้งแต่สมัยปูย่าตายาย แต่มาสมัยปัจจุบันนี่ ชาวชนบทพาอันทอดทิ้งสิ่งที่เราเคยพึ่งพา 
อาศัยมาตั้งแต่เก่าก่อน โดยไปยึดเอาหลักและวัฒนธรรมของชาวต่างประเทศ ไปดำเนินตามแบบชาวต่าง 
ประเทศ พาอันทิ้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมประจำครอบครัว 

เกษตรกรรมประจำครอบครัว เรามีข้าว ในสวนเราก็มีผักที่เราปลูกเอาไว้ มองลงไปใต้ถุนก็มีเล้า 
เป็ด เล้าไก่ มีเล้าหมู เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ทำไร่ทำนาอัน ถึงแม้ว่าทรัพย์สินเงินทองไม่มี แต่เราก็อยู่อันได้ 
เพราะว่าเรามองไปข้างบ้านก็เห็นยุ้งข้าว มองลงไปใต้ถุนบ้านก็เห็นเล้าเป็ด เล้าไก่ มองเข้าไปในสวนก็มีผัก 
มีหญ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ 

อุตสาหกรรมประจำครอบครัว การเข็นฝืาย เลี้ยงไหม ทอหูก เราก็ใซัเป็นอาชีพที่ช่วยชีวิตของเรา 
มาตั้งแต่ปูย่าตายายของเราแล้ว แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ ชาวชนบทพาอันทอดทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปหมดแล้ว ไร่นาก็ 
กลายเป็นรถยนต์ ไปเป็นรถมอเตอร์ไซด์อันหมด แล้วมิหนำซํ้ายังไปหวังพึ่งโชคลาภ ลอตเตอรี่ หวยเบอร์ 
หรือการพนันต่าง ๆ มันก็ยิ่งพาอันยากจนลงไปใหญ่ 


๒๙ 



ย้อนอดีตแก้ไขปืจจุบัน 

* อดทนจริงใจ รื้อซ้นอาชีพเดิมของตนเองขึ้นมา * 

ที่เราจะแก้ปัญหา (เศรษฐกิจยุค ฒธ?) คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอับเงินตราต่างประเทศก็ทำหน้าที่ของ 
ตัวเองไป แต่ประชาชนพลเมืองทั่วไปก็ให้พาอัน อดทน จริงใจ รื้อซ้นอาชีพเดิมของตนเองขึ้นมา ทำเหมือน 
อย่างเก่าแก่โบราณสมัยปูย่าตายายชองเรายึดเป็นอาชีพหลักเลี้ยงลูกหลานมา เข้าใจว่าบ้านเมืองของเรา 
จะอยู่รอดได้ 

สงครามโลกครั้งที่สองก็รูสิกว่าค่อนข้างจะลำบากมาก แตกไม่เหมือนอย่างในสมัยปัจจุบันนี้ สมัยนั้น 
ประชาชนพลเมืองยังมีความคิดที่จะช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากด้วยการประกอบ 
เกษตรกรรมประจำครอบครัว อุตสาหกรรมประจำครอบครัว แด , มาในสมัยปัจจุบันนี้ประชาชนทั้งหลาย 
ทอดทิ้งอาชีพเดิมของตนเอง แต่แห่อันไปทำงานตามโรงงานต่าง ๆ ในภาคกลาง พอไปทำงานได้เงิน 
นิดหน่อยก็กลับมานอน เอาเงินซื้อข้าวสารกิน เงินหมดแล้วก็ไปทำงานต่ออีก ถ้าอยู่ในลักษณะอย่างนี้ 
ประชาชนพลเมืองของเราก็ยากที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวสร้างหลักฐานหรืออยู่ดีกินดีได้ 



วิถีชนบท 


๒๙ 


















เกษตรกรรมประจำครอบครัว ทำนา ทำสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ตามนโยบาย ฯพณฯ ท่านจอมพล ป. 
พิบูลย์สงคราม อันนั้นคือเกษตรกรรมประจำครอบครัว อยากกินไข่ไม่ต้องซื้อ อยากกินไก่ไม , ต้องซื้อ จับไก่ 
ในเล้าของเรามาแกงกิน อยากกินผักในสวนของเรามี ผลหมากรากไม้ของเราก็มี เราก็ไม่ต้องเดือดร้อน ไม , 
ต้องไปโวยวายค่าครองชีพมันสูง อันนี้มันก็แก้ปัญหาไปได้ข้อหนึ่งแล้ว 

ทีนี้อุตสาหกรรมประจำครอบครัว ปันด้าย ทอหูก ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เวลานี้เขาทิ้งอันหมด 
สมัยเก่าก่อนโบราณนี่ สมัยที่หลวงพ่อเป็นเด็ก หลวงพ่อหัดปันด้ายนะ ปันด้าย แกะขี้ไหม ทอหูก ช่วยย่า 
เราเป็นเด็กกำพร้า พ่อแม่ไม , มี ต้องอาศัยย่าแก่ ๆ ทอหูก ทำผ้านุ่งผ้าห่มให้ สงสารย่า เราก็หัดเข็นผ้เายบ้าง 
หัดปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้าง หัดทอหูกบ้าง ช่วยตัวเองตลอดมา แล้วทีนี้เราทอหูกได้ยี่สิบสามสิบเมตร เอา 
มาตัดเสื้อผ้าแจกอันใช้ไม , ต้องไปหาเงินเที่ยวซื้อในตลาด มันพอแก้ปัญหาความยากจนไปได้พักหนึ่ง 

เวลานี้แม้แด'วัว ควาย ต่อไปนี้เราอาจจะได้เห็นแต่รูปมัน เดี๋ยวนี้ชาวไร่ชาวนาแถวบ้านหลวงพ่อ 
แถวสกลนครนี่ เขาขายเช้าโรงงานหมด ทีนี้มาภายหลังนี้นึกสงสารชาวบ้าน ก็พาอันชักชวนญาติโยม 
ทั้งหลายบริจาคเงินทองไปซื้อโค ซื้อกระบือ ไปเที่ยวแจกตามบ้านนอก ปีนี้เราก็แจกไปได้พันกว่าตัว ปีกลาย 
นี้ก็พันกว่าตัว 

* คนไทยรู้จักใช้แต่สิทธิ แต่ไม่รู้จักหน้าที่ * 

ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ ถอยหลังไปโน้น พื้นแผ่นดินภาคอีสานเป็นผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ เช้าป่ามีผลไม้ 
มีเผือกมีมัน ลงทุ่งมีกบมีเขียดมีปลา หลวงพ่อเป็นเด็กเลี้ยงควายเดินไปในโคกป่านึ่ใบไม้ใบพลวงใบตองมัน 



หลวงพ่อกำลังทำพิธีแจกโค-กระบือให้ชาวบ้านในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือส่ชนบท 


๓๐ 



หล่นลงมาทับเหยียบไปไหน ได้ยินแต่เสียงมันระเบิดดังโป็กบืาก ๆ อะไร ไปเหยียบหัวกบมัน ท้องมันแตก 
เดี๋ยวนี้หลวงพ่อไปเยี่ยมบ้านแถวสกลนครตอนบ่าย ๆ ๓-๔ โมง ไปเอาผ้าอาบนั้าปูลงแล้วนอนอยู่ใต้ร่มไม้ 
เอารถไปจอด จอดทำไม คอยพิงว่ามันจะได้ยินเสียงกบเขียดร้องหรือเปล่า เงียบไม่ได้ยิน ขอให้แกร้องขึ้น 
มาเถอะ ร้องแอะขี้นมาฉันจะตามหาจนพบ เวลานี้กบเขียดนี้ไม , มีดาษดื่น พอเดือนหกเดือนเจ็ดฝนลงมานึ่ 
อึ่งอ่างกบนึ่มองดูเต็มไปหมด เวลานึ่จะหาอึ่งอ่างจะมาร้องก็ยังไม่มี ใครอยากกินกบเลี้ยงกิน อยากกินปลา 
เลี้ยงกิน ในสมัยยังไม่ถึงร้อยปีความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองมันเป็นไปถึงขนาดนี้ ทีนี้ชั่วลูกชั่วหลานชั่ว 
เหลนของเรานี่เขาจะอยู่จะกินอันอย่างไร 

เพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องสร้างสมรรถภาพของเราเองให้เข้มแข็ง ต่อไปนี้ดืนถีบปากอัดหยุดนิ่ง 
ไม , ได้ ทุกคนจะต้องกระดือรือร้นรู้จักหน้าที่ของตนเอง ประชาชนพลเมืองของไทยเรานี่ยังมีแนวโน้มไปใน 
ทางที่รู้จักใช้แต่สิทธิแด , ไม , รู้จักหน้าที่ เพราะฉะนั้นลูกหลานพยายามปีกฝนความรู้สึกของตนเองนี่ให้มันรู้จัก 
หน้าที่ให้มันมาก ๆ ขึ้น อย่าให้รู้จักแต่ว่าเวลามีความจำเป็นมาก็เรียกร้อง พอมีรัฐบาล รัฐบาลใดไม่มีของไป 
แจกรัฐบาลนั้นไม , ดี รัฐบาลใดเวลาไม , มีนํ้าไม่เอานั้าไปแจก รัฐบาลนั้นไม่ดี หลวงพ่อไปแถวภาคกลางนี่ภาค 
กลางเขายังดีหน่อยนะ บ้านเขากระต๊อบกระแตหลังคามุงจาก มีตุ่มนั้าวางรอบบ้าน ไปทางอีสานนี่บ้านหลัง 
ใหญ่หลังโตแต่มองหาตุ่มนี้าสำหรับเก็บนี้าฝนเอาไว้รับประทานหน้าแล้งไม่มีเลย เพราะฉะนั้นเมื่อฝนไม , ตกไม , 
ลงนี่เราจึงพาอันอด พออดแล้วก็พาอันร้อง ร้องรัฐบาลไล่ไป แต่เวลาสุขสบายไม่คำนึงถึงว่ารัฐบาลเขาจะมี 
ความเดือดร้อนทุกข์ยากลำบากแค่ไหน เก้า! เวลาทุกข์มาก็นึกถึงรัฐบาลให้รัฐบาลหานั้าไปแจกไปช่วย 
เพราะฉะนั้น อตฺต าหิ อตฺต โน นาโถ พยายามช่วยตัวเอง คนที่จะช่วยตัวเองได้ต้องหมั่นขยัน คนหมั่นขยัน 
ก็ย่อมมีจึตใจกว้างขวางทำให้เกิดคุณธรรมคือความสามัคคี 

โนความรู้ศก. 

* ไมมความรู้สึกว่ามีพี่มีน้องมีญาติ * 

ในความรู้สึกของหลวงพ่อ ไม่มีความรู้สึกว่าที่ไหนเป็นบ้าน ไม่มีความรู้สึกว่ามีพี่มีน้องมีญาติ แต่ 
แสดงความรู้สึกไปตามมารยาท ใครมาปวารณาว่าเป็นญาติ เป็นพี่เป็นน้อง เป็นลูกหลาน ก็แสดงไป เขาจะ 
เลิกรักนับถือก็สบาย ๆ ใครมาบอกว่ารักก็รักเขา ถ้าเขาเลิกรัก เลิกนับถือก็ไม , มีความรู้สึกเสียใจสักนิด 

พ่อของหลวงพ่อชื่อ นายพร แม่ชื่อ นางสอน อินหา อายุ ๔ ขวบ เมื่อพ่อตาย ไปอยู่อับปูอับย่าที่ 
ตำบลตาลเนี้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตาชื่อวงศ์ ยายจำชื่อไม , ได้ ปูชื่อคูณ ย่าชื่อช่อ 

พ่อปูเป็นคนต่อนกเขา เสียงนกเขาเที่นชันเสียงน้อยๆ ชาวบ้านเขาให้ฉายาว่า “ตาคูณนกเขาน้อย” 
มีญาติคนหนึ่งติดกัญชา พี่เขยของแม่อานี่แหละ ติดกัญชา เขาก็เลยให้ฉายาว่า “สุดขี้ชา” 

ในวัยเด็กถึงแม้จะเป็นลูกกำพร้า แต่หลวงพ่อก็เป็นคนไม , ยอมคน ถ้าโดนรังแกก็สู้ลูกเดียว 
ในด้านจิตใจก็มีแต , สู้ลูกเดียวไม่มีถอย ขนาดหัวมันสูงกว่าเราคืบหนึ่งนี่ไม่ยอมถอย หมอหนึ่งตัวใหญ่ 
เบ้อเริ่ม ดีอัน มันจับได้มันเอากำปันใหญ่ใส่หน้าท้องนี่ เราก็จุก มันก็จุกเหมือนอัน 


๓๑ 













พอถูกรังแก เราก็ดีมัน บางทีไล่ฟัดมันจนกระทั่งมันขึ้นไปถึงบ้าน พ่อแม่มันจะมาช่วยลูกมันดี 
เราก็กระโดดบ้านหนีซิ จะอยู่ทำไม สมัยนั้นความคิดมันยังอ่อนอยู่ ถ้าหากว่าความคิดมันโตเป็นผู้ใหญ่ล่ะ 
โอ๊ย! เผาบ้านเผาเมืองวอดวาย ร้ายนะหลวงพ่อไม , ใช่คนใจดีนะสมัยก่อน พอมันนึกขึ้นมาว่า “กูคนเดียวโน 
โลกโว้ย ,, วิ่งเข้าใส่เลย 


พระคุณพ่อแม่ 

* บิดามารดาเป็นพระอรหันต์ของลูก บิดามารดาเป็นเนื้อนาบุญของลูก * 

ถึงหลวงพ่อจะเป็นเด็กกำพร้าแต่พระคุณของบิดามารดาผู้ให้เกิดก็ประมาณค่ามิได้ หลวงพ่อคิดว่า 
พระคุณ'ของบิดามารดา และคุณ'ของท่านผู้มีคุณทั้งหลายสำคัญ'ที่สุด... 

สมเด็จพระสัมมาส้มพุทธเจ้าทรงตรัสว่า มาตา ปิตุ อุปฏจาน 0 การอุปัฏฐากบิดามารดาเป็นมงคล 
อันสูงสุด เพราะบิดามารดาเป็นพระพรหมของลูก บิดามารดาเป็นพระอรหันต์ของลูก บิดามารดาเป็น 
เนื้อนาบุญของลูก เพราะฉะนั้น ชาวพุทธเรานี่ควรจะได้รู้จักพระสององค์นี้ก่อน 

อย่างบางทีหลวงพ่อเคยเห็นคนบางคนกำลังจัดของจะไปจังหันพระ ตาแก่ยายแก่แกมองดูแล้ว 
“เออ! ของนี่น่าอร่อย แม่ขอกินหน่อยได้ไหม ,, “ไม่ได้ ไม่ได้ ฉันจะเอาไปวัด ,, บาป เพราะฉะนั้น ให้ถือคติ 
เสียว่า เรามีมือสองข้าง วันหนึ่ง ๆ ก่อนที่จะยกขึ้นไหว้ใคร ต้องยกขึ้นไหว้พ่อแม่เราก่อน ถึงแม้ว่าท่าน 
ไม , ได้อยู่ด้วยก็ตาม พอตื่นจากที่นอนมา พนมมือสองข้างขึ้น สาธุ... ข้าพเจ้าไหว้พ่อแม่ ทำทุก ๆ วันเป็นสิริ 
มงคล ถ้าหากว่าท่านอยู่ต่อหน้าเรา ก่อนจะไปทำงานทำการก็ยกมือขึ้นไหว้หรือกราบตักท่านก่อน เพราะว่า 
ออกไปข้างนอก แม้เราจะต้องไปพบเพื่อนฝูง ผู้หลักผู้ใหญ่ เราจำเป็นต้องยกมือขึ้นไหว้ เพราะฉะนั้นใน 
วันหนึ่ง ๆ เราต้องยกมือขึ้นไหว้พ่อแม่เราก่อน ถ้า มี ของอุปโภคบริโภคต้องยกประเคนให้พ่อแม่เราก่อน 
ก่อนที่จะเอาไปให้คนอื่นหรือถวายพระก็ตาม ต้องมีส่วนแบ่งให้พ่อให้แม่ 

เราไหว้พ่อไหว้แม่ไม่ได้ อย่าไปไหว้พระ ถ้าพ่อแม่ของเรายังไม่อิ่ม อย่าไปเที่ยวหาเลี้ยงพระให้ 
อิ่ม ของดี ๆ ขนไปให้พระกินหมด ให้พ่อแม่อดอยาก นึ่ตกนรกกันหมด 

ถ้าหากว่าใครจะเลี้ยงดูพ่อแม่ของตนเองให้มีความสุขสบายจริง ๆ แม้ว่าเราจะมีทรัพย์สมบัติ 
มากมายก่ายกองในโลกนี้ เรามอบทรัพย์สมบัติบรรดาที่เรามีอยู่ไปประเคนให้พ่อให้แม่ทั้งหมด หรือว่าเรา 
อาจจะเอาพ่อเอาแม่ของเรานี่ เอาพ่อนั่งบนบ่าข้างหนึ่ง เอาแม่นั่งบนบ่าข้างหนึ่ง เอาศีรษะของเรารองรับ 
สำรับเครื่องอุปโภคบริโภค เมื่อเวลาท่านหนักเบาก็ให้ท่านถ่ายราดตัวเราลงไป ทำอยู่อย่างนั้นจนตลอด 
ชีวิต ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการสนองพระคุณของท่านให้ถึงจิตถึงใจหรือถึงที่สุดได้ แต่ที่เราสนองพระคุณของท่านให้ 
ถึงที่สุดได้มันง่ายนิดเดียว ถ้าจะทำง่ายนิดเดียว ที่ว่าง่าย ทำอย่างไร ถ้าเรายังอยู่ในการปกครองใกล้ชิดพ่อ 
แม่ ถ้าพ่อแม่บอกว่า อย่านะลูก หยุดทันที อย่านะ หยุดทันที ทำไมถึงต้องหยุด พ่อแม่บางคน ถ้าหากเห็น 
ว่าลูกของตนไม่อยู่ในโอวาทคำสั่งสอน ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอน ทำอะไรเอาแต่ใจตัวเอง บางทีถูกว่ากล่าว 
ตักเตือน เดินลงล้นเท้าดีง ๆ หนีไปต่อหน้า พ่อแม่บางคนใจอ่อนแถมเป็นโรคหัวใจด้วย ประเดี๋ยวคนแก่ก็ 


๓๒ 



เป็นลมชักตาย หรือไม่ตายก็สลบไป ถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น อนันตริ ย กรรม นึ่คิออบันตริยกรรม 
อบันตริยกรรม มี ๔ อย่างคิอ ซี). ฆ่าบิดา ๒. ฆ่ามารดา ๓. ฆ่าพระอรหันต์ ๔. ทำสงฆ์ให้แตกจากกัน 
๔. ยังพระโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห้อเลือด 

ฆ่าบิดามารดาเบินอนันตริยกรรม 

* ลูกเย้ย ! หนีไปไกล ๆ พ่อแม่แก'แล้ว ไม่ต้องเป็นห่วง * 

ท่านพระโมคคัลลาน์ว่าฆ่าพ่อแม่ ท่านไม , ฆ่าให้ตายหรอกนะ อย่าไปเข้าใจผิด ท่านหลงเชื่อคำภรรยา 
ที่ไม , ชอบพ่อแม่ของท่าน ภรรยาของท่านยุยงส่งเสริมบอกว่า “ถ้าเอาตาแก่ยายแก่สองคนอยู่โนบ้าน ฉันจะ 
ไม่อยู่ ฉันจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของฉัน ,, ในช่วงนั้นท่านหลงรักเมียมากเกินไป ไปหลงเชื่อเมีย ก็เอาบิดา 
มารดาบรรทุกใส่ล้อเกวียนขับเข้าป่าไปเลย พอไปถึงป่ารก ก็ทำไปจอดเกวียนเอาไว้ แล้วก็ทำทีเหมือน 
โจรวิ่งออกมาจากป่า ส่งเสียงร้อง เอามัน ๆ แล้วก็มาทุบดีพ่อแม่ โดยเจตนาคือหวังให้ตายนั่นแหละ แต่ 
บังเอิญคุณแม่ของท่านก็พูดขึ้นมาว่า “ลูกเอ๊ย! หนีไปไกล ๆ พ่อแม่แก่แล้ว ไม่ต้องเป็นห่วง เจ้าเอาตัวรอดเกิด 
เจ้ายังน้อยยังหนุ่ม ,, พอได้ยินเท่านั้นใจอ่อนเลย พอใจอ่อนลงก็ทำทีวิ่งหนีไป แล้วก็ย้อนกลับมาปลอบโยน 
พ่อแม่ แล้วก็นำกลับไปบ้าน “เอาล่ะ ระหว่างคนรักกับพ่อแม่ ฉันต้องเลือกเอาพ่อแม่ของฉันเด็ดขาด เธอจะ 
อยู่หรือไม่อยู่ไม่สำคัญ ขอโห้ฉันมีพ่อแม่อยู่คู่ชีวิตของฉันต่อไปพอโจแล้ว ,, แด , กระนั้น แม้ท่านยังไม , ได้ทำให้พ่อ 
แม่ถึงขนาดล้มตาย เพียงแต่ทุบดีให้เจ็บเท่านั้น บาปเป็นอบันตริยกรรม ไปเวียนว่ายเกิดอยู่ในนรกไม , รู้กี่ครั้ง 
กี่หน จนกระทั่งเกิดมาศาสนาพระสมณโคดมจึงได้ชวนมาอุปสมบท ได้สำเร็จพระอรหันต์ พอได้สำเร็จพระ 
อรหันต์แล้ว พอจวนท่านจะนิพพานก็ถกโจรทุบเสียจนกระดูกแตก จนได้เข้าฌานประสานกระดูก เหาะมา 
ทูลลาพระพุทธเจ้าเฟิอนิพพาน อันนีคือเศษของกรรม เศษของกรรมทีมันยังเหลืออยู่เพียงเลิกน้อย 

เรื่องของอบันตริยกรรมนึ่มันเป็นกรรมหนัก ถ้าใครทำในชั่วชีวิตนี้ ชาตินี้เป็นอันหมดโอกาสที่จะได้ 
บรรลุมรรคผลนิพพาน แต่ว่าชาติต่อ ๆ ไปนั่นไม่เป็นอุปสรรค เพราะฉะนั้น กรรมหนักที่เราควรระมัดระวัง 
อย่าประทุษร้ายพ่อแม่ของตน การประทุษร้ายนี่ ประทุษร้ายทุบดีทางกายหรือทำให้เจ็บชํ้า ประทุษร้ายทาง 
ใจหมายความว่าทำให้เจ็บอกเจ็บใจหรือชํ้าใจ หรือทำให้เสียใจ เพราะฉะนั้น ให้ถีอคติเอาไว้ว่า ถ้าผู้ใดจะรัก 
เคารพบูชาพ่อแม่ของตนจริง ๆ ในเมื่อท่านบอกว่า “อย่า” แล้ว “หยุด” ทันที ถ้าหากสิ่งนั้นเรายังไม , 
พอใจ เอาไว้โอกาสหลังใจดี ๆ มาคุยกับท่านเพื่อเอาอกเอาใจท่าน อันนี้เป็นหลักอันหนึ่งที่ชาวพุทธเราต้อง 
ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ อันนี้เป็นการปฏิบัติกับพ่อแม่ 

ตามหาแม่ 

* ตอนอายุ ๗ ขวบ ถามเขาว่าแม่อยู่ไหน เขาตอบว่าแม่ตายแล้ว * 

เขาโกหกว่าแม่ตายแต่อายุ ๗ ขวบ ถามว่าทำไมถึงต้องโกหก ถ้าบอกว่าแม่ยังอยู่กลัวว่าเราจะไป 


๓๓ 







หลวงปูมั่น ภู่รท ตุ!ต 


๓®: 



ตามหา หลวงพ่อจากแม่มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๘ เพิ่งไปค้นพบญาติเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ ตอนนั้นหลวงพ่ออายุ 
๓๒ ปีถึงได้รู้ว่าโยมแม่ยังไม่ตาย เขามาบอกว่าแม่ท่านพึ่งตายไปได้ ๒ ปีนี้เอง ตอนนั้นเขาอพยพมาอยู่บ้าน 
แก่งมะกรูด อำเภอชัยบาดาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ชัยบาดาลตรงที่มันเป็นทุ่งข้างถนนตัดผ่านไปม่วงค่อมมันเป็นดง 
หญ้าขึ้นท่วมหัว ยังนึกถึงพระคุณของยายพลับที่แกพาไปเจอน้า ก่อนไปไปพักอยู่ที่เจ้าคณะอำเภอในอำเภอ 
ชัยบาดาลแล้วก็ไปติดต่อตำรวจ ตำรวจเขาบอกว่าเขาจะพาไป ก็เลยบอกว่าไม , ต้อง ขอความกรุณาให้ 
ตำรวจนี่ส่งข่าวก็แล้วกันเดี๋ยวเขามาเอง ทีนี้'น้าแกก็กว้างขวางในวงข้าราชการแกรู้จักหมด จัดเป็นนักเลง 
โตคนหนึ่งในหมู่บ้านนั้น ถ้าแขกต่างบ้านไปแล้ว ไปพักที่บ้านนายมี สบายนอนหลับสบาย ไปอากาศก็หนาว 
เจ้าคณะอำเภอก็ยากจน ไปก็มีแต่ไตรจีวร ท่านอุตส่าห์เปลื้องสังฆาฏิของท่านมาห่มให้ เดี๋ยวนี้ท่านมรณภาพ 
ไปแล้ว อำเภอชัยบาดาลเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเป็นอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 

พบหลวงปูมั่น 

* ได้กราบหลวงป่มั่นตั้งแต่อายุ ๘ ขวบ * 

หลวงพ่อเกิดที่สระบุรีต้องระหกระเหินมาถึงสกลนคร บ้านโคกพุทรา แต่หมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็น 
ที่ที่ปรมาจารย์แห่งวงกรรมฐานแวะเรียนธุดงค์ผ่านมาภาวนาอยู่บ่อยครั้ง และในเขตรัศมีไม่ห่างไกลกันนัก 
ก็เป็นดงข้างดงเสือ มีแม่ , นี่ๆลำธารเหมาะแก่การหลีกเร้นภาวนา เป็นที่สัปปายะสะดวกสบายสำหรับพระผู้ 
ไม , ต้องการความยุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งก่อให้เกิดกิเลสมีการคลุกคลีเป็นต้น หลวงพ่อจำได้ว่าเคยไปกราบพระ 
อาจารย์มั่น ในงานศพอาจารย์สอน ที่วัดบ้านหนองดินดำ ตอนนั้นหลวงพ่ออายุเพียง ๘ ขวบ แต่ไม่ 
ทราบว่าเป็นปี พ.ศ. เท่าใด คงจะประมาณ ๒๔๗๑-๒๔๗๒ อยู่ในระยะนี้ 


เฉียดตาย 

•ไม้มันทับคอเรา เราเกือบคอหักตาย * 

ชีวิตเด็กบ้านนอกมันต้องต่อสู้มาก วัน ๆ ทำแต่งาน ไม่มีเวลาไปวิ่งเล่นเหมือนเด็กทั่ว ๆ ไป ขี้เกียจ 
ขี้คร้านเขาดูถูกเหยียดหยาม กลางวันฤดูฝนต้องทำนา กลางคืนหาปูหาปลาหากบหาเขียด นอนตื่นดึกลุกเข้า 
ลุกขึ้นมาตำข้าว ครกสมัยนั้นเป็นครกกระเดื่องใช้เท้าเหยียบขึ้นเหยียบลง ตื่นขึ้นมาตำข้าวเกือบจะทุกวัน 
จนชาวบ้านเขาพูดกันว่า “เสียงครกไอ้พุธมันตำข้าวอีกแล้ว พวกสูได้ยินไหม ล้าได้ยินก็พากันตื่นได้แล้ว” 

เราเป็นเด็ก ๆ แด , ต้องทำ-งานแบบผู้ใหญ่ วันหนึ่งเรากับไอ้ใบเพื่อนกัน ตอนนั้นรู้สก'ว่าอายุ ๙ ปี 
๑๐ ปี ท่อนไม้มันหักขวางทางที่ทำนา แบกท่อนไม้ออก ไอ้ใบมันก็บอกเราว่า หามเอาดึกว่านา อย่าแบก 
เอา ถ้าแบกมันหนัก ไอ้เรามันแน่ใจในตัวเอง ก็พยายามแบกขึ้นบ่า ขึ้นบ่าได้แล้วเดินโซชัดโซเซ ขาฉวัดปัด 
เฉวียงล้มลง ไม้ทับคอ ไอ้ใบมันก็วิ่งมางัดออก ไม้มันทับคอเรา เราเกือบคอหักตาย นี่แหละชีวิตมันเป็นของ 
ไม่แน่นอนอย่างนี้ มีเกิดมันก็ต้องมีแก่ มีเจ็บ มีตาย ชีวิตมันก็มีเท่านี้เอง 


๓ ๕ 














* งเห่าเลื้อยข้ามตัว * 


มีอยู่ครั้งหนึ่งไอ้เราก็ไปนอนอยู่ข้าง ๆ ลอมฟางกลางทุ่งนา เวลานอนก็เอาฟางมาปูนอน พอล้มตัว 
ลงนอน งูเห่าตัวเบ้อเร่อมันเลื้อยมาข้าง ๆ แล้วก็เลื้อยข้ามตรงกลางตัวเราพอดี ทั้งกลัวทั้งสั่นแต่สติดีไม , 
ขยับเขยื้อน ถ้าขยับเขยื้อนงูมันตกใจมันจะฉกเอาได้ มันก็ค่อย ๆ เลื้อยไปผ่านไป เราก็ดูอยู่ นี่ พูดถึงเรื่อง 
สติ สมาธิ มันมีมาตั้งแต่น้อย ๆ แต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นสติเป็นสมาธิเพราะมันเกิดขึ้นเอง 


ความยากลำบาก 

* ไม่ใช่ทุกข์มากถึงไม่มีอยู่มีกินนะ * 

หลวงพ่อพบอานิสงส์ของความยากลำบาก ไม , ใช่ทุกข์มากถึงไม่มีอยู่มีกินนะ นาเราก็มี ควายเราก็มี 
เกือบ 9๐ ตัว แต่การได้ไปวิ่งเล่น เหมือนคนอื่นเขาไม , มี กินก็ต้อง เป็นเวลา นอน เป็นเวลา มีอยู่ตอนหนึ่ง 
ขณะนั้นหลวงพ่อยังไม , ได้เข้าโรงเรียนถูกงูพิษกัด ตอนนั้นเกือบจะตายไปเหมือนกัน กัดที่เท้า เท้าบวมเป่ง 
เจ็บปวดทรมานมาก เน่าจนเป็นหนองไหลเยิ้มต้องคอยให้น้อง(บัวสี)เช็ดให้ เลี้ยงควายด้วย มีควายที่เลี้ยง 
ชื่อว่า “อีกี้'น” คือหางมันขาด ๆ วิ่น ๆ ด้วน ๆ ก็ เลย เรียกมัน'ว่าอีกี้น เลี้ยงมันมาก็รักมัน มันก็คํ้าคูณดีออก 
ลูกดก 

ตอนเป็นเด็กทุกข์ยากลำบากเกือบตายก็มีเรื่องงูกัดนึ่แหละ ส่วนเรื่องอื่น ๆ ก็พออดพอทนได้ งูกัดใน 
สมัยนั้นหยูกยาก็หายาก ที่หายได้นั้นก็หายไปตามธรรมชาตินั้นเอง หายเพราะความอดความทน ไม , ได้หาย 
เพราะหยูกยาอะไร มีรากไม้ใบไม้ก็นำมาฝนกินบ้าง ใช้ทาบ้าง 

ตอนนั้นเป็นเด็กเล็ก ๆ กลางวันก็ไปเกี่ยวข้าวช่วยอา เราก็เกี่ยวไปตามประสาเด็ก ๆ อาออกมาเจอ 
เข้า ก็ดุด่าเอาว่า “ทำไม มึงเกี่ยวได้'น้อยแท้ ,, ไอ้เราเป็นเด็กเกี่ยว'โปก็หกเรี่ยราด'โปเพราะตอนนั้นมันโม่รู้เรื่อง 
รู้ราวอะไรจริง ๆ เป็นเด็กเล็ก ๆ แต่ต้องทำงานแบบผูใหญ่ ทำผิดพลาดก็ลูกแม่อาชาดุด่าเอา 

ตอนเข้าเอาควายออกจากคอกไปล่ามไว้กลางทุ่งนา ทุ่งนาห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๓ กิโลเมตร 
เสร็จ แล้วถ้าเป็นฤดูทำนาก็ไปช่วยเขาปักดำนา ถ้าเป็นฤดูเก็บเกี่ยวก็ไปช่วยแม่อา เขาเกี่ยวข้าว เวลา 
พลบคำกลับบ้านก็ไล่ควายกลับบ้านด้วย กลับไม , ได้กลับไปตัวเปล่า ต้องหาบฟินกลับบ้านด้วย พอมาถึงบ้าน 
เอาควายเข้าคอกเสร็จแล้ว ก็ตักนํ้าหาบนํ้าใส่ตุ่มใส่ไหไว้ให้เต็ม ถ้าภาระอย่างอื่นเสร็จก็นึ่งข้าว ก็มีอะไรทำ 
อยู่เสมอ ๆ ไม่ได้ขาดจนกว่าจะได้มาออกบวช 


แผ่นดินอ้นอุดมสมบรณ 

* เปิดใบไม้ใบเดียวมีกบอยู่สี่ห้าตัว * 

สมัยหลวงพ่อเป็นเด็กเป็นเล็ก ผืน แผ่นดิน เรานี่เหยียบไปตรงไหนมีแต่ของกิน จะกินกบไปเปิด 


๓๖ 




ญาติพี่น้องของหลวงพ่อ 

(นางบัวลี อินหา เป็นเด็กกำพร้าที่ถูกอานำมาเลี้ยงร่วมกับหลวงพ่อในสมัยเด็ก ที่ 9 จากซ้าย) 


ใบพลวงออกมาใบเดียว กบอยู่ในนั้นมีอยู่สี่ห้าตัว เปิดใบไม้ใบเดียวมีกบอยู่สี่ห้าตัว ใบไม้ที่มันแช่นํ้าปิดอยู่นั่น 
ใบใหญ่ ๆ เอาสุ่มไปครอบลงทีเดียวเอาปลามาแกงได้ แต่เส์ยวนี้แม่นํ้าใหญ่ ๆ โตๆ หาปลาจะดีดนํ้าไม , มี 
คนที่อยู่ใกล้ผิงแม่นํ้าถึงคราวมันจะกินปลา มันก่อไพ่ต้มนํ้าร้อนไว้แล้ว มันพายเรือไป เอาไม้พายดีนํ้าพัวะ ๆ 
ปลามันกระโดดเข้าในเรีอมัน ดีไม้พายสองสามทีเท่านั้น เอาปลามาแกงกินได้ทั้งครอบครัว เดี๋ยวนี้ทอดแห 
ทั้งรันได้ปลาไม , พอครึ่งกิโล นี่บ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเวลานี้ อยากกินกบเลี้ยงกบกิน อยากกินปลา 
เลี้ยงปลากิน ไปหาเอาตามห้วยหนองคลองมึงอย่างเติมไม่ได้แล้วเวลานี้ ไปก็ไปเจอแด , มลพิษ 


ความมมานะขอุงเด็กลำพูรา 

* เกิดท้อถอยมาก็นึกถึงคำดูถูกดูหมิ่นของเพื่อนบ้านมากระตุ้น เตือน * 

ชีวิตของเรามันดำเนินมาตามประสาของเด็กบ้านนอกซึ่งไม , มีใครสนับสนุน กระเสือกกระสนมา 
ด้วยลำแข้ง สมัยเป็นเด็กกำพร้าอนาถาอยู่กลางบ้าน จะขึ้นบ้านใครเขาก็ปิดประตู บางทีญาติผู้ใหญ่เห็นเรา 
ก็ดุพ่พ่า ๆ เวลามันเกิดท้อถอยมาก็นึกถึงคำดูลูกดูหมิ่นของเพื่อนบ้านมากระดุ้นเตือน เราจะมาทำลาย ตัว เอง 
เพราะคนอื่นเขาดูถูกดูหมิ่นได้อย่างไร เราต้องเหนือกว่าเขา แล้ว ลง ผล สุด ท้ายมันก็มาเป็นอยู่อย่างนี้ 


๓๗ 















มันก็เหนือกว่าเขาจริง ๆ กระโดดลงจากหลังควายมา มานั่งรถ... แล้วไปไหนมาไหนมีแต่คนยกมือไหว้ 
ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศ นอกจากจะดังในประเทศแล้วมันยังดังไปถึงต่างประเทศ ทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้ไปต่าง 
ประเทศ เพื่อนฝูงมาชวนไปเผยแผ่ศาสนาต่างประเทศ มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าไม่ต้องไป หนังสือของท่าน 
เทปของท่าน ไปดังก้องโลก ชาวพุทธไปถึงไหนมันดังไปถึงนั่น ไม , ต้องไปให้มันเมื่อย.. หลวงพ่อเอาสิ่งที่คนอื่น 
เขาลบหลู่ดูหมิ่นมาเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้เกิดทะเยอทะยาน สอนตัวเองให้เป็นผู้มักใหญ่ใฝ่สูงใน 
ทางที่ดี ยิ่งมีใครมาดูถูกเหยียดหยามเท่าไร ยิ่งต้องกระตือรือร้นเอาชนะจิตใจเขาให้ได้ 

พระที่เมืองโคราชนี่ สมเด็จพระธีรญาณฯ วัดจักรวรรดี๋ฯ เป็นเด็กกำพร้ามาเหมือนอย่างหลวงพ่อ 
เหมือนกัน อาศัยพี่สาวอยู่ พี่เชยก็รังแกข่มเหง พอเสร็จแล้วท่านก็ไปบวชเป็นสามเณร ไปเรียนหนังสือได้ 
เปรียญ ๙ ประโยค เป็นเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดราชาวาส ในที่สุดได้เป็นสมเด็จฯ เพราะฉะนั้นเราต้องมี 
มานะ ต้องพยายามเอาชนะให้ได้ 


ชีวิตลำเค็ญ 

* บางทีกินข้าวอยู่ดี ๆ เขาไล่ออกจากสำรับ * 

ชีวิตของ เด็กกำพร้านึ่ไม่ต้องอธิบายก็ได้ มันไม่มีอะไรดี เพื่อนฝูงชาวบ้านเขาก็ดูถูกเหยียดหยาม 
โดยที่สุดแม้แต่ญาติผู้ใหญ่ของเราเองเขาก็ยังใม่สนใจ หลวงพ่อนี่..ถึงขนาดที่ว่า บางทีกินข้าวอยู่ดี ๆ เขาไล่ 
ออกจากสำรับ ก็ยังเคยมีเลย บางทีคล้าย ๆ ว่าเขากลั่นแกล้ง เวลาคั๋ามืดให้เราไปต้อนวัวต้อนควายเข้า 
คอกคนเดียว ทีนี้เด็กอายุ ๑๒-๑๓ ปีนี่มันก็เกิดความกลัว แล้วบริเวณบ้านที่อยู่น่ะ มันป่าข้างดงเสือทั้งนั้น 
ถ้าเราชวนน้อง ๆ ไปด้วย เขาก็หาว่าเกี่ยง ใช้'งานแค , นี้ไมัได้ มึงหนีจากบ้านคู คุกเข่ากราบลงต่อหน้าที่ลาน 
บ้าน ขอเวลาอีก ๖ เดือน เพราะตอนนั้นเรียนอยู่ประถม 'ว ยังเหลืออีก ๖ เดือนจะจบ 

การศกษา 

* ครูยุคก่อนกับยุคนี้ก็ไม่เหมือนกัน * 

พอเรียนจบแล้ว พอรู้ว่าสอบประถม 'ว ได้ เดินเข้าวัดเลย บวช หลวงพ่อจากบ้านไป ๖ ปี ไม , เคย 
กลับไปเยี่ยมบ้าน อาสะใภ้เวลาเขาคิดถึงเขาก็บ่น..เออ!!..เนาะ ใจดำขนาดนี้หลาน 

เข้าโรงเรียนครั้งแรกอายุ ๗ ขวบ (พ.ศ. ๒๔๗๑) เรียนที่ร.ร.ประชาบาลวัดไทรทอง บ้านเล่า 
ต.ตาลเนี้ง อ.สว่างฯ จ.สกลนคร สมัยนั้นเรียกอำเภอบ้านหัน ออก พ.ศ. ๒๔๗๙ จบ ป.๖ (ในเมืองมี ป.๔ 
แล้วขึ้น ม.๑ แด , บ้านนอกก็ไม , มีมัธยม เขาเอาเกณฑ์ ๑๔ ปี) อาจารย์ที่เป็นอาจารย์สอนชื่ออาจารย์ชาย 
ตอนนั้นอายุท่านก็ประมาณ ๒๐ กว่า ๆ ในบรรดาเด็ก ๆ ไม่มีใครฉลาดเกินหลวงพ่อ รุ่นหลวงพ่อมีคนหนึ่ง 
ไปสอบ ป.๗ อายุน้อย หลวงพ่อ สอบ ป.๖ ในช่วงที่เรียน ป.๔-ป.๖ ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนมีแด , สอนหมู่ 
เวลาอยู่ในห้องเรียน เราก็เป็นครู มันทำอะไรเราไม , ได้ เวลาออกมานอกห้องเรียน คนไหนลูกดี มักจะ 
รุมชก บางทีมันด่า “บกครูคันนา บักครูขี้กระตืก” (ขี้กระดึก ภาษาอีสานหมายถึง พยาธิ) 


๓(๔ 




โรงเรียนที่หลวงพ่อเคยเรียนสมัยเป็นเด็ก 


ครูยุคก่อนกับยุคนี้ก็ไม , เหมือนกัน ครูยุคก่อนกับลูกศิษย์ลูกหานี่เหมือนพ่อเหมือนลูกกัน ลูกศิษย์จะ 
ไปทำอะไรที่ไหนอย่างไร แห่กันไป ครูก็ไปคุ้มไปครองคอยดูแลสุขทุกข์เหมือนๆ พ่อเหมือนลูก แด , เวลาจะ 
ลงโทษก็.. เอามา เอามายืนสอนอยู่หน้าที่ประชุม ทีนี้โอ้พวกเจ้านักเรียนก็คล้ายๆ จะสมนั้าหน้า ครูก่อนจะ 
ลงโทษนักเรียนนี่.. นักเรียนทั้งหลายเห็นสมควรจะลงโทษเฆี่ยนกี่ที นักเรียนเงียบ ๑๒ ที สมควรไหม.... 
เงียบ! ๖ ที สมควรไหม....เงียบ! ๓ ทีสมควรไหม ยกมือพรึบ! มันกลัวว่าเวลาลูกทีมันมั่ง ทีนี้ถ้านักเรียน 
คนไหน.. ๑๒ ทีสมควรไหม ถ้ามันยกมือล่ะก็ เพื่อนมันนับไว้เลย พอไอ้เวรนั่นทำผิดล่ะก็โดนหมู่ยกมือให้ 

* เล่าเรื่องเพื่อนนักเรียน * 

เมื่อก่อนนี้เพื่อนนักเรียนคนหนึ่ง สมัยหลวงพ่อเรียนหนังสืออยู่ชั้นประถม ลูกเพื่อนอีกคนมันหาว่า 
ขโมยดินสอดำ มันคุยมันบอกว่าหน้าอย่างลูไม'ขโมยดอกขนาดดินสอดำ ถ้าคูจะเป็นขโมยกูขโมยข้าง ถ้าคู 
จะเป็นนักปล้นคูจะปล้นธนาคาร คูจะขโมยรถยนต์ ดินสอดำคูไม , ขโมยหรอก เสียเกียรติ มันว่า.. เด็กน้อย 
มันว่า ไอ้เราเป็นเพื่อนกันก็ยังนึกขำ ๆ มาเดี๋ยวนี้มันเป็นไปได้แล้ว คนขโมยรถยนต์ ขโมยช้าง เมื่อก่อน 
ขโมยวัวควายไปฆ่า เดี๋ยวนี้ขโมยไปได้จนกระทั่งข้าง ข้างแถวสุรินทร์เห็นไหม มีแต่ช้างงาด้วน ๆ 

เรียนโรงเรียนวัด 

* สมัยก่อนโรงเรียนอาศัยศาลารัด * 

หลวงพ่อเรียนหนังสือโรงเรียนวัดไทรทอง โรงเรียนหลวงพ่อนี่ วันโกนเรียนครึ่งวัน วันพระใหญ่ 


๓๙ 













หยุดเต็มวัน ไม่ได้หยุดวันเสาร์กับอาทิตย์เหมือนในเมือง เพราะสมัยก่อนโรงเรียนอาศัยศาลาวัด วันพระ 
พระต้องใช้ศาลาของท่านทำกิจกรรมทางศาสนา พวกเรานักเรียนนี่ก็ต้องหยุด เพราะท่านจะใช้สถานที่ 
ของท่าน 

* เป็นครูตั้งแต่ ป. ๕* 

หลวงพ่อได้รับเลือกให้เป็นครูตั้งแต่ ยังเรียนไม่จบ ป.๖ หลวงพ่อเป็นครูตั้งแต่ ป.๔ สมัยก่อนเขา 
กำหนดให้เรียนถึงอายุ ๑๔ ปี เรียนจบไม , จบเขาให้ออก ทินี้หลวงพ่อเรียนจบ ป.๔ แด , อายุ ๑๒ ปี เขาก็ให้ 
เรียนต่อตามความสมัครใจ นับเป็น ป.๔ หลักสูตรต่างๆ เหมือนมัธยม ๑ แด , ไม่มีภาษาอังกฤษเพราะไม่มีครู 
สอน บางทืก็มีพระมาช่วยสอนด้วย ตอนเรียน ป.๔ ก็เป็นครูด้วย เป็นนักเรียนด้วย เวลาครูท่านให้เรียน 
วิชาอะไร ท่านก็มาอธิบายให้นิดหน่อย ส่วนใหญ่อ่านหนังสือเอาเอง เวลาสอนต้องสอนทุกวิชา โอ๊ย...มันจะ 
ไปยากอะไรระดับประถมนี่ สอนให้อ่าน สอนให้เขียน แล้วก็สอนให้ทำเลข... สมัยเรียนหลวงพ่อไม่มีวิชาใด 
เก่ง ไม , มีวิชาใดอ่อน แด , ไม่เก่งหมดทุกวิชา แต่ก็เอาตัวรอดได้ทุกวิชา รู้สึกว่าหลวงพ่อไม่เก่ง...แต่ก็มีสมาธิ 
มาตั้งแต่เด็ก 


นิมิตถึงพุทธพจนกระตนเตือน 

* ร้องไห้ทำไม ก้อนหินมันจะกลิ้งมาทับหัว * 

มันมีสิ่งประหลาดอยู่อย่างหนึ่งเท่าที่ลังเกดมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก ๆ เวลาเจ็บป่วยมาเมื่อไรนี่ จิตมัน 
จะสว่างลงไปแล้วมันจะสนเห็นเป็นก้อนหินกลิ้งมาทาง ๔ ทิศ มันจะมาบดเอา แล้วตกใจร้องทุกที ประเดี๋ยว 
ร้อง ๆ เวลาตื่นขึ้นมา อาแกถามว่า “ร้องทำไม ,, 

“ก้อนหินจะทับหัว ,, 

จนแกรำคาญ “หินมีดโต้ข้านี่จะสับหัวแก ทีหสังอย่าร้องซิ ,, 

“ไม่ไต้ตั้งใจร้อง มันร้องเอง ก้ารู้ตัวอยู่ใครจะไปร้อง ,, 

ทีนี้พอมาได้เรียนแปลบาลี ไปเจอ ปพฺพโตปมคาถา 

ยถาปิ เสลา วิปุลา นภ 0 อาหจฺจ ปพฺพตา 

สมนฺตา อนุปริเยยฺยุ นิปฺโปเถนฺตา จตุทฺทิสา 

เอว 0 ชรา จ มุจฺจุ จ อภิวตฺตนฺติ ปาณโน ฯ 

แปลความหมายว่า ภูเขาทั้งหลาย ล้วนแล้วด้วยหิน อันไพบูลย์ สูงจรดฟ้า กลิ้งบดสัตว์มาโดย 
รอบทั้ง ๔ ทิศ ให้แหลกลาญไปแม้ฉันใด มัจจุราชคือความแก่และความตาย ย่อมบดขยี้ครอบงำสัตว์ 
ทั้งหลายให้แหลกละเฮียดไปฉันนั้นฯ 

ทีนี้พอมาแปลหนังสือนี่ แปลบาลี พอมาเห็นพระสูตรนี้มันก็ยิ่งภูมิใจใหญ่ จิงนึกว่าตัวเองนี่มีอดีด 
ไม่งั้นมันคงไม , เป็นอย่างนี้ 


๔'๐ 



เป็นเพื่อนกับท่านอาจารยุวนสมัยุเป็นเด็ก 

* ท่านบวชก่อนแต่ในปีเดียวกัน ท่านบวชก่อนเดือน * 

อาจารย์วัน (วัน อุตุตโม) นี่เล่นกันมาตั้งแต่เป็นเด็ก อยู่คนละบ้าน อาจารย์วันอยู่บ้านตาลโกน 
แด , นาท่านอยู่ติดหมู่บ้านเรา เอาควายเอาวัวไปเลี้ยง.. ด่าเก่ง.. ท่านบวชก่อนแต่ในปีเดียวกันนั่นแหละ 
ท่านบวชก่อนเดือน ไม่เคยได้จำพรรษาร่วมกัน หลวงพ่อบวชแล้วก็หนีมาเมืองอุบลฯ ไม่ได้เจอใครอีกแล้ว 
มาเจอกันตอนบวชเป็นพระแล้ว 

สมัยที่หลวงพ่อยังเป็นเด็กอยู่ อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่า ท่านขึ้นไปบนภูเขาตรงวัดอาจารย์วันนี้แหละ 
แถวนั้นเขาเรียกว่าถํ้าพระ ในถํ้านั้นมันมีพระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปทอง ท่านขึ้นไปไหว้พระ ท่านไปเห็น 
พระธุดงคกรรมฐานนอนตายที่พลาญหิน บาตรตั้งเอาไว้ทางด้านศีรษะ แล้วผ้าครองของท่านก็ตั้งวางอยู่ 
ร่างกายชองท่านนอนห่มจีวรอยู่ แต่กะโหลกหลุดออกมาจากกันแล้ว โดยไม , มีใครไปพบ ทีนี้'ท่านอาจารย์ไป 
เห็นเช้าท่านก็เลยหาฟันหาอะไรมาทำฌาปนกิจศพ แล้วเก็บเอากะโหลกท่านไปเก็บเอาไวในถํ้า นั้นเรียกว่า 
ท่านยอมตาย เมื่อก่อนนี้มันมีแต่ป่าช้าดงเสือทั้งนั้น แล้วทีนี้พระตายแล้วสัตว์ไม , ไปกิน ก็คงเป็นเพราะบารมี 
ของท่าน อย่างน้อยอีแร้ง อีกา จะต้องมาจิกกิน อันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังปกติอยู่ แด , ว่ากระดูกหลุดออกจาก 
กันเป็นท่อน ๆ 


ความยุติธรรมบนแผ่นดิน 

* เพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องมีจิตใจเที่ยงธรรม * 

สมัยหลวงพ่อเป็นเด็กน้อยนี่ เรียนหนังสืออยู่ประถม ๖ ไปเห็น ปี คือใบเสร็จ ใบเสียส่วยรัชชูปการ 
ของอา เมื่อก่อนนี้ราษฎรทั้งหลายนี่เลียเงินรัชชูปการเพียง ๓ บาท แด , ละรายหัวชายฉกรรจ์ ไปอ่านอยู่ใน 
นั้น นายเศียบ อินหา สัญชาติลาว บังคับไทย นี่ยังเป็นอยู่นะ เปลี่ยนการปกครองสมัย พ.ศ. ๒๔๗๔ ในสมัย 
ที่พระยามโนปกรณ์ฯ เป็นนายก หรือพระยาพหล ฯ เป็นนายก ก็ยังสัญชาติลาว บังคับไทยอยู่ พอมาถึงสมัย 
ของ จอมพล ป. แก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ คนไทยมีหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยก จึงลบคำว่าสัญชาติลาว บังคับไทย 
มีแด , สัญชาติไทย บังคับไทย นับถือพระพุทธศาสนา 

...ใครไปซื้อหนังลือ ติโต้ ที่ในหลวงทรงแปลออกมานั่นจะรู้ช้อเท็จจริง เพราะฉะนั้นผู้บริหารประเทศ 
ชาติบ้านเมือง ทำอย่างไรประชาชนคนไทยจะเช้าใจกันดีว่าเราคือสายเสือดเดียวกัน นี่ปัญหาใหญ่ 
มันอยู่ตรงนี้ ถ้าหากยังรู้สึกแบ่งแยกกันอยู่แล้ว ถึงบางยุคบางสมัยเด็กเล็กมันมีการศึกษาดีขึ้น วะ..กูนี่ลาว 
กูนี่แชกมลายู กูบ , แม่นคนไทยนี่หว่า ประเดี๋ยวมันก็ก่อการปฏิวัติแบ่งแยกดินแดนขึ้นมา บ้านเมืองก็วุ่นวาย 
ใหญ่เลยล่ะ 

เพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องมีจิตใจเที่ยงธรรม หนังสือติโต้ นี่เป็นประวัติศาสตร์ของเชคโกสโลวาเกีย 
เชคโกสโลวาเกียประกอบด้วยคนหลายสัญชาติ ประกอบขึ้นเป็นประเทศ ยุคใดที่ผู้ปกครองไม่เที่ยงธรรม 
ราษฎรจะกระด้างกระเดื่อง ก่อการปฏิวัติขึ้นมา ทีนี้พอมานึกถึงเมืองไทยเรานี่ อีสานทั้งหมดเติมก็เป็นลาว 


๔๑ 









พระอาจารย์วัน อุตุตโม เพื่อนหลวงพ่อสมัยเป็นเด็ก 


๕๒ 



ตั้งแต่ศรีสะเกษจนกระทั่งจรดจังหวัดตราด จรดทะเล ก็เป็นเขมร ทางภาคเหนือก็เป็นไทยใหญ่ ซีกตะวันตก 
แถบทะเลอันดามันก็เป็นพม่า กะเหรี่ยง ใจกลางของประเทศก็คือมอญ แขกครัว ทางใต้ก็แขกมลายู ชาว 
มาเลเซีย บ้านเมืองเราก็ประกอบด้วยคนหลายสัญชาติ ประกอบอันขึ้นเป็นประเทศ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ 
บริหารประเทศจะพึงทำ คือให้ความยุติธรรมเท่าเทียมอัน 

ความไฝฝืน 

* รถเก๋งคนไหนผ่านมา..กูจะขี่มันให้ได้ * 

ไอ้เรื่องรถยนต์รถเก๋งนี่ใจมันทนงตั้งแต่เป็นเด็ก รถเก๋งคันไหนผ่านมา..กูจะขี่มันให้ได้ จนกระทั่ง 
ให้เขาซื้อเด็กขี่ควายตั้งไว้ดู หลวงพ่อให้คนไปซื้อรูปข้นเด็กขี่ควายมาไว้ในกุฏิที่วัดป่าสาลวัน ดู..กลัวมัน 
จะลืมความหลัง เอาไว้กระตุ้นเดือนใจ กลัวมันจะลืมความหลัง 

อดีตสุขทางใจ ปืจจุบันสุขทางวัตสุ 

* สุขอิงวัตถุสิ่งของ ไม่ใช่ความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตจากใจจริง ๆ * 

สมัยหลวงพ่อหนุ่ม ๆ น้อย ๆ อยู่ วัตถุไม่ค่อยมีมาก แต่สมัยก่อนมีความร่มเย็นเป็นสุขมากกว่าสมัย 
ปัจจุบันนี้ที่มี-วัตถุมาก ๆ ในสมัยก่อนมันร่มเย็นเป็นสุขมากกว่าสมัยปัจจุบันนี้ แม้แต่ความเป็นอยู่ของชาว 



รูปปีนเด็กขี่ควายที่หลวงพ่อให้คนไปซื้อมาไวในกุฏิที่วัดปาสาลวัน 


๕๓ 

















บ้านโดยทั่ว ๆ ไป ยกตัวอย่างเช่น กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดกระหว่างพี่น้อง ถ้ามีการขัดผลประโยชน์ 
ขึ้นมา คนเฒ่าคนแก่เขาประชุมกัน วินิจฉัยตัดสินความกลางบ้านกัน ไม่เคยถึงโรงถึงศาลกัน ก็รู้สึกว่าเขา 
อยู่กันอย่างสงบ ถึงแม้ว่าในด้านวัตถุ ในด้านวิทยาศาสตร์จะไม่เจริญก็ตาม แตกรู้สึกว่าเขาอยู่เย็นเป็นสุข 
สงบสบายดี 

ทีนี้ถ้าจะเทียบกับความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันนี้ คนในปัจจุบันนี้อาจจะเก่ง อาจจะมีความสามารถ 
เหนือกว่าคนในสมัยนั้น แต่เข้าใจว่าหาความสุขได้น้อยมาก คนในสมัยก่อน สมัยโบราณนี่ มันจะเป็นความ 
สุขทางใจมากกว่า แด , มาปัจจุบันนี้มีแต , ความสุขอิงอามิส อิงวัตถุ เรียกว่าอามิสสุข สุขอิงอามิส สุขอิงวัตถุ 
สิ่งของ ไม่ใช่ความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตจากใจจริง ๆ 


ตั้งปณิธาน 

* “เราจะบวชตลอดชีวิต” * 

ก่อนจะได้บวชเณรมันก็คิดขึ้นมาเอง คิดตามประสาเด็ก ๆ แต่ก็มีหลักธรรมอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัว 
จิตมันก็คิดขึ้นมาว่า “เออ! นี่เราเกิดมาคนเดียว โนท้องพ่อท้องแม่ของเรานี้มีเราคนเดียว พี่น้องก็ไม่มี 
ถ้าเราอยู่เป็นฆราวาส ถ้าเรามีลูกมีเต้า ถ้าพ่อมันก็ตาย แม่มันก็ตาย ใครหนอจะเอาลูกเรามาเลี้ยง อันนี้ 
พ่อแม่เราตาย ปูย่า ตายาย พี่น้อง อา ป็าลุง ของเราก็ยังมี เขายังอุตส่าห์เก็บเอาเรามาเลี้ยง แต่นี่เราตัว 
คนเดียว ใครจะมารับผิดชอบลูกเต้าของเรา” 

ตั้งแต่บัดนั้นมา เราก็ตั้งปณิธานว่า “เราจะบวชตลอดชีวิต” ตอนที่ไปบวชนั้นอายุย่าง 9๕ ปี 
เพิ่งเรียนจบประถมปีที่ ๖ ประถมปีที่ ๖ สมัยนั้นไปเป็นครู เป็นข้าราชการก็ไปได้ ทีนี้ครูเขาก็ชวนให้เป็น 
ครูสอนอยู่ในโรง เรียน เขาจะวิ่ง เต้นช่วยบรรจุให้ หลวงพ่อก็บอกว่าได้ตัดสินใจ แน่ว แน่แล้วว่าจะไปบวช 

ที่หลวงพ่อบวชนี้เพราะหลวงพ่อคิดว่ามีความทุกข์ โลกนี้มีแต่ความทุกข์ จึงแสวงหาทางพ้น 
ทุกข์ ความรู้สึกมันเป็นเช่นนั้นในขณะนั้น แต่ว่าความรู้สึกทุกข์ทรมานตามความรู้สึกสามัญสำนึกธรรมดา 
มันมีอยู่ตั้งแต่เริ่มรู้เดียงสามา คือความรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่า เราขาดพ่อขาดแม่ ขาดความอบอุ่น แม้แด , 
ไปเล่นกับเพื่อนบ้าน บางทีเขาก็โมโหให้ บางทีเขาก็ด่า “ไอ้ลูกไม่มีพ่อแม่สั่งสอน” อะไรทำนองนี้ มันก็รู้สึก 
กระทบกระเทือนจิต มิความรู้สึกอยู่เช่นนั้นตลอดมา จนกระทั่งบวชเณร 

สมัยเด็ก ๆ หลวงพ่อเคยเหงาเหมือนกัน แด , ไม , ถึงกับทุกข์ มันไปเหงาตรงที่ว่าพอได้ยินคนข้าง 
บ้านเขาเอิ้น (เรียก) แม่ พ่อ ล่ะเหงาทันที เราไม่มีพ่อแม่เรียกกับเขา 

อุปืฤ^ ากค รุ บาอาจารย์ 

* รับใช้ท่านพระครูโพธิภูมิไพโรจน์ (หมุน โพธิฌาโณ) * 

ก่อนบวชได้เข้ามาปฏิบัติรับใช้ท่านพระครูโพธิภูมิไพโรจน์ (หมุน โพธิณาโณ) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส 


๔๔ 




ท่านพระครูโพธิภูมิไพโรจน์ (หมุน โพธิฌาโณ) 


วัดอินทสุวรรณ เป็นวัดทางฝ่ายมหานิกาย แต่มีข้อวัตรปฏิบัติเคร่งครัดตามแบบพระป่า เพราะท่านอาจารย์ 
หมุนได้ศึกษาอบรมและได้แนวทางปฏิบัติมาจากท่านอาจารย์เสาร์ อาจารย์มั่น วัดอินทสุวรรณแห่งนี้ 
เป็นวัดบ้านก็จริงแต่เป็นรมณิยสถานเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติสมณธรรมอย่างยิ่ง มีพระธุดงด- 
กรรรมฐานแวะเวียนมาบ่อยครั้ง เจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติ เป็นสถานที่บูรพาจารย์มี 
หลวงปูเสาร์ หลวงปูมั่น เป็นต้น เคยธุดงค์ผ่านมาอาศัยวิเวกพักพิงเป็นครั้งคราว ได้แนะนำสั่งสอนให้ชาว 
บ้านเลิกนับถือผี ให้หันเหจิตใจเข้าสู่พระไตรรัตน์ วัดอินทสุวรรณจึงเป็นแผ่นดินธรรมแห่งหนึ่งในอดีต 

บวชเณรครั้งแรก 

* ชั่วชีวิตนี้จะไม่กลับมาใส่กางเกงอีก * 

บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๙ อายุ 9๕ ปี ที่วัดอินทสุวรรณ บ้านโคกพุทรา ตำบลตาลเนี้ง 
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูพิบูลย์ธรรมขันธ์เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดินเป็นพระดัง 


๔ &' 










' 1 ฐํ 


ธ*" 


เ^. 

5^1 

1 


ฒเ แ , 

1 *. 1* 

■■ซี*"# 1 

* ^ 

’ 

*7’ 

1 : 



3. พระอุโบสถ วัดอินทสุวรรณ 


๒.-๓. พระประธานบนศาลา 


๔. กลอง 


๕. ซุ้มประตูวัดอินทสุวรรณ เจ้าคุณพระภาวนาพิศาลเถร (พุธ รานิโย) พร้อมด้วยชาวบ้านโคกพุทราสร้าง 

























เจ้าคุณธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) 


อุปัชฌาย์การบรรพชาครั้งนี้เป็นการบรรพชาในคณะมหานิกายได้ศึกษาทางด้านปริย้ตธรรมจนสอบได้ 
นักธรรมตรีในปีนั้น 

ตอนนั้นไปบวช อุปัชฌาย์คือพระครูวิบูลย์ธรรมขันธ์ เจ้าคณะอำเภอในเขตสว่างแดนดินมีพระ 
อุปัชฌาย์ ๒ องค์ เมื่อก่อนอุปัชฌาย์ไม่ได้ดาษดื่นเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ เวลาจะบวชก็ต้อง โน่น...รวมกัน 
เยอะๆ แล้วก็ไปบวช โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมยุตมี เจ้าคุณธรรมเจดีย์ (จู ม) เป็นอุปัชฌาย์องค์เดียว 
สกลนครนี่ต้องไปบวชที่อุดร ฯ ที่นครพนมก็มีหลวงปูจันทร์ ใครอยู่ใกล้ทางไหนก็ไปบวชทางนั้น เวลา 
ไปบวชแต่ละทีต้องรวมนาคเป็น ๑๐, ๒๐, ๓๐ แห่กันไป แต่ว่า สมัยก่อนนี่ญาติโยมที่เอาลูกเอาเต้าไปฝากสง 
ครูบาอาจารย์ ฝากแล้วเขาไม , ยุ่งด้วย เครื่องบวชอะไรนี่ครูบาอาจารย์เห็นสมควรแล้วท่านจัดให้ แด , จะต้อง 
บวชเป็นตาผ้าขาวปีกอบรมอยู่อย่างน้อย ๑ ปี จึงจะได้บวช 

พอวันไปบวช เครื่องแต่งตัวชุดที่ใส่ไปบวช พอผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวออก พับ ๆ แล้ว ยื่นให้ 
ลูกศิษย์พระอุปัชฌาย์ แล้วบอกกับเขาว่า “นี่เพื่อน เอาเสื้อกางเกงชุดนี้ไปใส่แทนเราด้วย เราจะไม่ย้อนกลับ 
มาใส่มันอีกแล้วชั่วชีวิตนี้” เสร็จแล้วก็โกนผม ตอนนั้นผมเรายาว ๆ ยังเป็นผมจุกอยู่ ตอนนั้นเป็นนักเรียน 
เขายังนิยมไว้ผมจุก เสร็จจากโกนผมแล้วเราก็เช้าโบสถ์ บวชด้วยจิตใจที่รู้สึกโปร่งสบายหายอึดอัด มัน 
คล้าย ๆ กับว่า ชีวิตเรากำลังเดินทางโดยถูกต้อง 

เมื่อได้บวชเณร ด้วยความที่ได้เห็นทุกข์ในชีวิตจนแจ่มชัด พิจารณาว่า “เราเป็นลูกคนเดียวของพ่อ 
แม่ เมื่อสิ้นท่านก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอด ต้องต่อสู้ทุกข์ทนลำบากมากมาย ถ้าเราเกิดมีทายาทเขาอาจ 
ต้องประสบทุกข์เช่นนี้ก็ได้” 


๔๘ 



ดังนั้น เมื่อตั้งปณิธานว่า “ขึ้นชื่อว่าทายาทจะไม่ให้มี” หลังจากทำพิธีบวชเสร็จได้แจกเสื้อกางเกงให้ 
เพื่อน ๆ ด้วยความตั้งใจว่า “ชั่วชีวิตนี้เราจะไม , กลับมาใส่กางเกงอีก” ความคิดที่จะลาสิกขาจึงไม , เคยมีอยู่ใน 
จิตใจชองเรา 


เปีนเณรเทศนครั้งแรก 

* เรื่องพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์ กุมาร * 

ในสมัยพุทธกาลนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พระองค์จึงได้เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ พร้อม 
พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นพระอรหันต์ พระบรมวงศานุวงศ์และชาวเมืองได้ออกมารับเสด็จกันมากมาย มี 
พระบรมวงศานุวงศ์บางท่านไม , ทำความเคารพในพระองค์ พระบรมศาสดาได้ทรงเห็นอาการของพระญาติ 
วงศ์กระด้างกระเดื่องเช่นนั้น จึงได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์โดยเสด็จเหาะขึ้นสู่อากาศ และเปล่งฉัพพรรณรังสี 
พระราชบิดาทอดพระเนตรเห็นดังนั้น จึงกราบไหว้พระราชโอรส และพระญาติวงศ์ทั้งหลายก็กราบไหว้ 
ตาม ๆ กัน ขณะนั้นได้เกิดเมฆตั้งเด้ามืดครึ้มขึ้น แล้วเกิดฝนเรียกว่า “ฝนโบกขรพรรษ” ตกลงมา ฝนนี้มี 
นาเป็นสีแดง ใครปรารถนาจะให้เปียกก็เปียก ถ้าใครไม , ปรารถนาจะให้เปียกก็ไม , เปียก เมื่อคนทั้งปวงเห็นดัง 
นั้นก็แปลกใจมาก ภิกษุทั้งหลายต่างพากันสนทนาถึงสิ่งมหัศจรรย์ ว่าคงเป็นพุทธานุภาพของพระพุทธองค์ 
แน่นอน พระบรมศาสดาจึงได้ตรัสว่า ฝนนี้ เรียกว่าฝนโบกชรพรรษ หาได้เกิดขึ้นเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ 
ในกาลก่อนครั้งทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ฝนนี้ก็ได้ตกมาแล้วในหมู่สมาคมพระญาติ พระภิกษุทั้งหลายจึงได้ทรง 
วิงวอนให้พระพุทธองค์ตรัสเล่า พระองค์จึงตรัสพระชาติดังกล่าวคือ “พระเวสสันดร” ให้พระภิกษุและพระ 
ประยูรญาติพิง 

เนื้อเรื่องเดิมของเวสสันดรชาดก มีมาในพระบาลีเป็นพระพุทธวจนะแท้ ความที่ปรากฏอยู่ในพระ 
ไตรปิฎกบาลีนั้นอยู่ในรูปคาถา คือคำร้อยกรอง ต่อมาบรรพบุรุษของเราทั้งฝ่ายอาณาจักรและคาสนจักรได้เห็น 
พ้องต้องกันว่าเวสสันดรชาดกเป็นเรื่องที่เหมาะสมจะเชิดชูขึ้นเป็นหลักประธานในการเสริมสร้างอัธยาศัย 
ของคนในชาติ จึงได้มีการแปลเวสสันดรชาดกออกสู่ภาษาไทย ตั้งแต่ยุคสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี 

ครั้นมาในยุคกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้โปรดเกล้าให้ประชุมบรรดานักปราชญ์ 
ราชบัณฑิต แต่งเวสสันดรชาดกเป็นคำกลอน ความในพระราชพงศาวดารจดหมายเหตุกล่าวไว้ว่า ได้กระทำ 
เมื่อ ปี ขาล จุลศักราช ๘๔๔ ตรงกับพุทธศักราช ๒๐๒๔ ทั้งนี้ก็ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะโน้มน้าวจิตใจ 
ของประชาชนพลเมืองให้สนใจในเวสสันดรชาดกมากยิ่งขึ้น ต่อมาในแผ่นดินพระเจ้าทรงธรรมระหว่างพุทธ 
ศักราช ๒๑๔๔-๒๑๗๐ ก็ได้โปรดให้แต่งมหาชาติคำหลวงขึ้นอีกชุดหนึ่ง 

น่าสังเกตว่าเวสสันดรชาดกนั้น เป็นที่ทรงเลื่อมใสและเลื่อมใสชองบุคคลชั้นนำของชาติไทยอย่าง 
ที่สุด เพราะเรื่องราวในเวสสันดรชาดกนั้นมีคุณค่าประดุจเพชรเม็ดงามที่สามารถนำไปประยุกต์เข้ากับชีวิต 
ประจำวันได้ทุกระดับ เป็นตัวอย่างแห่งการปฏิบัติราชการตลอดจนการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศ คือ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล 


๔'๙ 







ที่ ๔, เจ้าพระยาพระคลัง (หน), สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัฒน์, พระเทพโมลี (กลิ่น), 
พระยาธรรมปรีชา (บุญ), ขุนวรรณวาทวิจิตร เป็นต้น 

บทพระราชนิพนธ์และบทประพันธ์เหล่านั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นหนังสืออ่าน กวี 
นิพนธ์แทบทั้งสิ้น อนึ่งคำว่า “ชาดก” หมายถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยชาติ 
เป็นพระโพธิสัตว์ หาใช่นิยาย หรือนิทานปรัมปราดังบางท่านเข้าใจไม่ ชาดกนั้นมีทั้งสิ้น ๔๔๐ ชาดก เรื่อง 
ยาวมี ๑๐ เรื่องที่เรียกว่า “พระเจ้าสิบชาติ” จัดอยู่ในคัมภีร์มหานิบาตพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย 

การเทศน์มหาชาติ จัดเป็นพระราชพิธีประจำปี คือ ระหว่างเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ และเดือนอ้าย 
ถือกันว่าใครได้พิงเทศน์มหาชาติจนครบทุกกัณฑ์ จะได้รับอานิสงส์ยิ่งใหญ่ แม้นั้ามนต์ที่ตั้งไว้ในพิธีเทศน์ก็ 
เป็นนั้าศักดสิทธึ๋ อาจชำระล้างอัปมงคลทั้งปวงได้ ธงชัย กล้วย อ้อย และสิ่งของที่เข้าพิธีเทศน์มหาชาติ 
ก็เชื่อว่าเป็นของคักดสิทธึ๋ 

ความนิยมเทศน์ ก็นิยมกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยา เติมแต่งเป็นภาษามคธมี 
คาถาพันหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “พระคาถาพัน” ปัจจุบันแต่งเป็นร่ายยาว พิธีเทศน์ของราษฎร นิยมทำในวัน 
ออกพรรษา (เดือน ๑๑) นิยมพิงให้จบในวันเดียว แต่ปัจจุบันขึ้นอยู่กับความสะดวก มิใคร่ถือฤดูกาลเป็น 
เกณฑ์เช่นแต่ก่อน 

เครื่องกัณฑ์เทศน์ ประกอบด้วยล้มลูกลูกไม้ ขนม และกล้วย อ้อย เป็นพื้น และมีชันเรียกว่า 
“ขันประจำกัณฑ์” สำหรับเจ้าภาพติดเครื่องกัณฑ์ และคนที่ไม , ใช่เจ้าภาพนำเงินมาใส่ขันนั้น เมื่อถึงกัณฑ์ 
ชองใครก็ไปประจำอยู่ในที่ใกล้พอสมควรกับพระเทศน์ สถานที่ที่จะเทศน์มักเอาต้นกล้วยอ้อยมาประดับ 
ตกแต่ง บางทีก็มีนก 1 ใส่กรง ปลาใส่อ่าง ทั้งนี้ เพื่อให้คล้ายกับท้องเรื่องที่เกี่ยวกับป่าและมีฉัตรธงปัก 
เพื่อแสดงว่าเป็นเรื่องของกษัตริย์ อนึ่งเจ้าของกัณฑ์มักเตรียมเอาธูปเทียนเท่ากับคาถาประจำกัณฑ์ 
เช่น กัณฑ์ทศพรมี ๑๙ คาถา ก็นำธูปเทียนมาอย่างละ ๑๙ ดอก เมื่อจบกัณฑ์จะประโคมเพลงพิณพาทย์ 
ประจำกัณฑ์รับ 


สามเณรพุธเทศน์กัณฑ์กุมาร 

* ความย่อ... ตอนว่าด้วยชูชกเข้าเสาทูลขอสองกุมารกัณหา ชาสี * 

ชูชกไปถึงสระโบกขรณีเวลาจวนคำมองเห็นช่อฟ้าอยู่ลิบ ๆ แด , มาคิดเห็นว่า ถ้าจะเข้าไปทูลขอ 
กัณหา ชาสื ในเวลาที่นางม้ทรีอยู่เห็นจะไม่ได้ รอไว้รุ่งขึ้นให้พระนางออกไปป่าเสียก่อนดีกว่า เพราะธรรมดา 
สตรีมักจะมีนิสัยเหนียวแน่น เมื่อสามีจะทำทานมักทำลายเสีย คิดเช่นนั้นแล้วชูชกจึงปีนขึ้นไปนอนบน 
ชะง่อนเขาเพื่อให้พ้นภัยจากสัตว์ร้ายในคืนวันนั้น 

พระนางมัทรีทรงพระสุบินนิมิตว่า มีบุรุษกำยำลำสันคนหนึ่งถือดาบพังประตูเข้ามาแล้วตัดแขนควัก 
นัยน์ตา และแหวะอกควักเอาดวงใจ พระนางตกใจตื่นขึ้นรีบเสด็จไปเฝืาพระเวสสันดรขอให้ช่วยทำนายฝืน 
พระเวสสันดรทรงทราบเหตุว่าวันรุ่งขึ้นจะมียาจกมาขอกัณหา ชาสี ครั้นจะทำนายไปตามจริง ก็กลัว 


&'๐ 




กัณหา-ชาลี กลัวจึงพากันหนีไปซ่อนอยู่ในลระบัว 


&’6) 













พระนางมัทรีจะไม่ยอมจากสองกุมาร จึงทำนายโดยโวหารกลบเกลื่อนเสียว่า การที่ฝืนเช่นนี้ก็เพราะ 
แด , ก่อนนางได้รับความสุขสบาย ครั้นมาตกทุกข์ได้ยาก ธาตุทั้งสี่วิปริตไปจึงได้สุบินนิมิตผิดประหลาด 
เช่นนั้น พระนางมัทรีก็ยังไม่ไว้วางพระทัย 

ครั้นรุ่งขึ้นพระนางก็ปลุกกัณหาชาสีขึ้นสรงนํ้าให้แล้วรำพันสั่งสอนและพามาฝากผิงแก่พระเวสสันดร 
เมื่อเสร็จแล้วก็ไปหาผลไม้ในป่า ฝ่ายชูชกครั้นรุ่งขึ้นเช้าก็เดินทางไปยังพระอาศรมพระเวสสันดร เมื่อพระ 
เวสสันดรเห็นก็ให้ชาสีและกัณหาออกไปเชิญเช้ามา ชูชกจึงชู่เด็กทั้งสองเพื่อให้กลัวโดยคิดว่าเมื่อขอไปได้ 
แล้วจะได้ใช้สอยง่าย ก่อนที่ชูชกจะทูลขอพระชาสี-กัณหาจากพระเวสสันดร ได้พูดหว่านล้อมชักเอาแม่นํ้า 
ทั้งห้า (คงคา, ยมุนา, อจิรวดี, สรภู, มหิ) เช้ามาเปรียบนํ้าพระทัยอันเต็มไปด้วยความกรุณาชอง 
พระเวสสันดรเสียก่อน แล้วจึงขอต่อภายหลัง 

พระเวสสันดรขอให้รอพระนางมัทรีก่อน ชูชกว่าไม่ได้ เพราะวิสัยสตรีย่อมมิความเสียดายที่ไหนจะ 
ยอมให้ พระเวสสันดรจึงขอให้ชูชกไปสู่สำนักพระเจ้ากรุงสญชัย เพื่อจะได้รับพระราชทานทรัพย์สมบัติ แด , 
ชูชกทูลว่าไม , ได้เพราะพระเจ้ากรุงสญชัยจะหาว่าล่อลวงเอาพระราชนัดดาไปอาจจะต้องโทษ ดังนั้น จึงขอ 
พาสองกุมารไปสู่เมืองกลิงคราษฎร์เสียในวันนี้ทีเดียว เมื่ออัณหา-ชาสีได้ทราบดังนั้นก็กลัว จึงพาอันหนีไป 
ช่อนอยู่ในสระบัว เวลาลงก็ถอยหลังลงไป แล้วเอาใบบัวมาบังตัวเสียเพื่อมิให้เห็น ครั้นชูชกแลหาไม่เห็น 
สองกุมารก็แกล้งตัดพ้อพระเวสสันดรว่า พยักหน้าให้ลูกหนี และหาว่าพูดจาตลบตะแลงต่าง ๆ พระ 
เวสสันดรจึงออกตามรอยเท้าไปถึงสระก็ทรงทราบว่า สองกุมารอยู่ในสระบัวนั้น จึงตรัสเรียกให้ขึ้นมาโดย 
รำพันว่าเราเป็นลูกกษัตริย์ไม่ควรให้ใครมาติเตียนได้ และกล่าวเปรียบเทียบสองกุมารเป็นสำเภา ซึ่งจะนำ 
พระองค์ให้ไปถึงพระนิพพาน ขอให้ขึ้นมาช่วยยกปิยบุตรทานด้วย พระ'ชาลีก็'ขึ้นมา พระองค์จึงตรัสเรียก 
แก้วอัณหา แก้วอัณหาก็ขึ้นมา 

สองกุมารกอดพระบาทพระบิดา แล้วทั้งสามกษัตริย์ก็ทรงอันแสง พระเวสสันดรจึงคาดค่าสอง 
กุมารแล้วมอบให้เป็นทานแก่ชูชกไป ขณะนั้นก็บังเกิดมหัศจรรย์แผ่นดินไหว ฝูงสัตว์ต่างพาอันแตกตื่น เขา 
พระสุเมรุก็เอนเอียง นี้าในมหาสมุทรก็บันดาลฟังเป็นฟองฝอย พญานาคขึ้นมาลอยอยู่บนผิวนํ้า พญาครุฑ 
บินขึ้นเล่นลมบ้าง อากาศเกิดวิปริตและฝนตก เทวดาทั้งหลายพาอันอนุโมทนา เมื่อชูชกได้รับพระราชทาน 
สองกุมารแล้ว ก็เฆี่ยนตีต่อหน้าพระเวสสันดร พระองค์ก็ทรงนิ่งเสีย พระชาสีจึงหันหน้ามาปรับทุกข์อับอัณหา 
และเมื่อถูกชูชกเฆี่ยนตีมากๆ เช้า สองพระกุมารก็รำพันถึงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวอับบิดามารดาอับบุตร พระ 
เวสสันดรเมื่อได้ยินคำรำพัน ประจวบอับเห็นเหตุการณ์ที่รุนแรงเช่นนั้น ก็เกิดโทสะคิดจะฆ่าชูชกเสีย เพราะ 
ชูชกตีสองกุมารต่อหน้าพระองค์โดยมิได้ยำเกรง และเปรียบชูชกเหมือนเบ็ด พระองค์ดุจปลา สองกุมาร 
ดุจนี้า พระโพธิญาณเปรียบประดุจไซ ว่าชูชกทำเช่นนั้นเหมือนอับพรานเบ็ดมาตีปลาหน้าไซ กระทุ่มนํ้าให้ 
ปลาตื่น คือไม , ให้พระองค์อันเป็นเสมือนปลาเช้าไปยังไซ คือ พระโพธิญาณ แด , ในที่สุดพระองค์ก็ทรงระงับ 
โทสะเสียได้ ชูชกจึงพาสองกุมารและเฆี่ยนตีเรื่อยไป พอเวลาพลบคำยำสนธเยศ พราหมณ์ก็พาสองดรุณ 
เยาวเรศ ล่วงลับประตูป่าโดยประการดังแสดงมาฉะนี้แล 


๕๒ 



ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ 

* ไปธุดงค์กับพระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส) * 

ตอนนั้นเจ้าคุณอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส) ท่านเป็นลูกศิษย์ผูใหญ่องค์หนึ่งของหลวงปูมั่น ได้ออก 
ธุดงค์จากสกลนครเพื่อเดินทางไปนมัสการพระธาตุพนม และกราบคารวะหลวงปูเสาร์ จึงได้แวะเวียนมา 
เยี่ยมเพื่อนสหธรรมิกของท่าน คือพระอาจารย์หมุน โพธิฌาโณ ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อ เพื่อชักชวน 
อันออกธุดงค์ปฏิบัติธรรมกรรมฐานและปรารภเกี่ยวอับเรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา และการปฏิบัติเพื่อหาทาง 
พันทุกข์ 

ส่วนหลวงพ่อตอนนั้นเป็นสามเณร เป็นเณรน้อยอยู่ที่นั่น ก็มี"โอกาสั่ใต้'พบอับพระอริยคุณาธาร (เส็ง 
ปุสฺโส) ในขณะนั้นท่านอยู่ในตำแหน่งเจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาค ๔ได้ออกไปตรวจการคณะสงฆ์แทนพระอุ 
บาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริ-จนฺโ'ท) ในการที่ได้พบอับพระอริยคุณาธารครั้งนี้ ท่านก็ได้ชักชวนไปด้วย ท่าน 
อาจารย์หมุนท่านก็ฝากให้อีกทีหนึ่งท่านก็ขึ้มาทาง เราว่า “ไปเณรไปด้วยกันจะพาไปกราบพระธาตุพนมไป 
กราบหลวงปูเสาร์ หลวงปูมั่น ด้วยกัน จะพาไปฝากเรียนหนังสือ” 

จึงได้ออกเดินธุดงคกรรมฐานครั้ง แรกอับ เจ้าคุณอริยคุณาธาร ตอนนั้นท่านยัง เป็นมหา เส็งอยู่ ยัง 
ไม่ได้เป็นเจ้าคุณฯ จากจังหวัดสกลนครเพื่อไปนครพนม นมัสการพระธาตุพนม รอนแรมไปตามป่าเขา คำ 
ไหนก็ปักกลดที่นั่น ในระหว่างการเดินธุดงค์ตลอดระยะทางก็ได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านอาจารย์เนือง ๆ 
สมัยก่อนรถยนต์มันก็ไม , ค่อยมี เดินจนเท้าพองเท้าแตกหมด เหนื่อยก็เหนื่อย พอถึงที่ไหนพอสมควร 
ท่านก็พาพักตามร่มไม้ นั่งภาวนา เดินจงกรม ในขณะเดินทางก็เดินจงกรมไปด้วย พอใกล้พลบคำก็เตรียม 
ที่พัก กางกลดกางมุ้งให้ท่าน ปัดกวาดบริเวณให้สะอาดเรียบร้อย ตูมดตูแมงว่ามีหรือไม่มี เสร็จก็เตรียมจัด 
นั้าใซันี้าฉันไว้ให้ท่าน ถ้าท่านี้าอยู่ใกล้ก็ไปจัดที่สรงนี้า ถ้าภาระกิจรับใช้ท่านเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วท่านจะ 
สั่งสอนอะไรเราก็รอฟังท่านก่อน ถ้าไม , มีอะไรก็ทำวัตรสวดมนต์นั่งภาวนา เดินจงกรม จำวัด 

บางทีบางวันหลงทางหลงป่า เดินเท่าไหร่ก็ไม , ทะลุป่าชักที ท่านก็ให้ขึ้นต้นไม้ตะโกนเรียกชาวบ้าน 
เรียกพวกเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย พูด ๆ ไปแล้วก็สนุกดีเหมือนอันการเดินธุดงค์ 

จนล่วงเช้าสู่จุดหมายปลายทางที่จังหวัดอุบลราชธานี จึงแวะเช้าพักที่วัดบูรพาราม ที่วัดบูรพาราม 
แห่งนี้ ท่านเจ้าคุณฯ ท่านคงพิจารณาเห็นว่า โดยตำแหน่งหน้าที่ เจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาค ๔ มีหน้าที่ 
จะต้องเดินทางออกตรวจการไปทุกจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หากจะต้องให้เราซึ่งเป็นเณรติดสอยห้อย 
ตามไป ภารกิจคงจะไม่สะดวก ท่านก็เลยฝากเราไว้ที่วัดบูรพาราม อุบลฯ ได้อยู่อับหลวงตาพร ซึ่งท่าน 
เป็นลูกศิษย์ชองหลวงปูเสาร์ หลวงปูมั่น 


เจริญตามรอยพ่อ 

* ถ้าผมไม่ได้ดิบได้ดีจะไม่กลับบ้าน * 

บวชวัดมหานิกาย 9 พรรษา สอบได้นักธรรมตรี พอตกหน้าแล้ง หน้ามะขามหวาน หลวงตาเส็ง 


๕ ๓ 








วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

9 . ซุ้มประตูทางเข้าวัดบูรพาราม ๒. หอไตรวัดบูรพาราม ๓.-๔. โบสถ์ดินวัดบูรพาราม 

(เจ้าคุณอริยคุณาธาร) ชอบมะขามหวาน มาเยี่ยมบ้าน ชวนไปด้วย พาไปวัดบูรพา จังหวัดอุบลฯ ตอนท่าน 
เดินทางกลับสกลฯ ฝากหลวงพ่อไว้กับ พระอาจารย์พร (สุมโน) พระอาจารย์บุญ ชินว็โส หลวงพ่อ 
คิดถึงบ้าน คิดถึงครูบาอาจารย์จนร้องไห้ ไอ้คักด เด็กอายุ ๘ ขวบ ไปเห็นเข้า ไปเล่าให้ท่านอาจารย์ฟัง 
ท่านเรียกไปพบและถามว่า “จะกลับด้วยกันไหม” ตอบว่า “ผมอยากกลับ แต่โม่กลับ คิดถึงบ้านแทบขาดใจ 
แต่ไม่กลับ จะไปตายดาบหน้า พ่อผมออกจากบ้านตั้งแต่อายุ 9๕-9๖ ปี ไปได้ลูกเมียที่อำเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี ผมคิดว่าจะเจริญรอยตามพ่อ ถ้าผมไม่ได้ดิบได้ดีจะไม่กลับบ้าน เป็นเณรถ้าสอบมหา ๓ 
ประโยคไม่ได้จะไม่กลับบ้าน ,, 

วันหนึ่งหลวงพ่อได้อ่านหนังสือ ผู้ชนะลิบทิศ ก็ได้ความคิดว่า “คนเรามีมานะในทางที่ถูกต้อง มัน 
ต้องเอาชนะได้ทุกอย่าง” พวกที่เคยหมิ่นประมาทหลวงพ่อสมัยก่อน เสื่ยวนี้มองหน้าไม่ติด 


๕ (ธิะ' 



พระครูญาณวิจิตร (มานิตย์ ลุรปฌฺโฌ) พระอุดมสังวรคุณ (วัน อุตุตโม) พระชินวงศาจารย์ (พุธ จานิโย) 


สามเณรทั้ง ฅ ตั้งปณิธาน 

* เราจะ บวช อยู่ในพระพุทธศาสนาตลอดชีวิต * 

ท่านพระครูญาณวิจิตร (มานิตย์ สุรปฌฺโฌ) วัดประชาอุทิศ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร ท่านเจ้าคุณ 
อุดมสังวรคุณ (วัน อุตุต"โม) วัดถํ้าอภัยดำรงธรรม สกลนคร และ เจ้าคุณชินวงศาจารย์ (พุธ จานิ"โย) 
เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน... เราทั้งสามได้เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กแด , เล็ก และเมื่อได้มาบรรพชาใน 
พระพุทธศาสนาได้มาร่วมสำนักอาจารย์เดียวกันคือพำนักอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร เป็นลูกศิษย์ 
ชองท่านเจ้าคุณอริยคุณาธารในอดีต ซึ่งปัจจุบันคือมหาเล็งเปรียญ ๖ ประโยค ซึ่งละเพศเป็นคฤหัสถ์และ 
เสียซีวิตแล้วที่วัดป่าสาลวัน ซึ่งเราได้ดูแลรักษาพยาบาลจนสุดความสามารถสมกับท่านได้เลี้ยงดูเรามา 
ด้วยอรรถด้วยธรรม ถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราในวันนี้ อะไรที่เราทำให้ท่านได้เราทำให้ท่านหมดไม , ว่าจะเป็น 
เรื่องหมอ เรื่องค่ารักษาตลอดจนเอามาอยู่ดูแลด้วยที่วัดป่าสาลวัน 

เราสามเณรทั้ง ๓ ได้เดินธุดงค์และได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมร่วมกันมา และได้ปฏิญาณ 
ตนว่าเราจะบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาตลอดฃีวิต ครั้นอยู่มาเมื่ออายุพรรษาพอสมควรก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็น 
เจ้าคณะฯ เจ้าอาวาส และเป็นพระสมณศักดึ๋ 


มหานิกาย-ธรรมยุต 

* ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ แต่หย่อนวินัยบางข้อ * 

เมื่อก่อนเราบวชเป็นพระมหานิกายเราเกลียดธรรมยุต พอได้ยินคำว่า ธรรมยุต เหม็นเบื่อ แล้วเรา 
ก็มาสนใจปฏิบัติ เราก็ แสวงหาอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติอาจารย์ชองเราก็เป็นพระปฏิบัติ ข้อวัตรปฏิบัติ 


๕๕ 















, 


พระศาสนดิลก (เสน ชิตเสโน) 

พระอุป็ชณาย์ของหลวงพ่อตอนญัตติเป็นสามเณรธรรมยุต 

เดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา ท่านก็เก่งเหมือนกัน ไม่น้อยหน้าพระธรรมยุต บางท่านไม่ฉันเนื้อ ไม , ฉันปลา 
ฉันแต่เจ เคร่งถึงขนาดนั้น แต่ได้มามองดูวินัยบางอย่างท่านเหลวไหล เช่นอย่างการนับเงิน นับทอง ใช้เงิน 
ใช้ทองด้วยตนเอง ทีนื้กาลิก หมายถึง สิ่งที่มีกำหนดกาลเวลาจำกัด เช่นอย่างอาหารนี้ เรารับประเคนได้ 
จากเช้าจนเที่ยง นกตาลเป็นสัตตาหก'าลิก รับประเคนแล้วเก็บไว้ได้ภายใน ๗ วัน แด , จะฉันได้เป็นยาเท่านั้น 
แล้วก็มีพระองค์หนึ่ง บอกว่านั้าตาลที่ช้าเอาไปฉันนั้น กินกับข้าวก็อร่อย ทีนี้'พอใต้ยินเข้า นั้าตาลนื้รับ 
ประเคนแล้วรับประเคนได้แค่ ๗ รัน มันก็กลายเป็นพวกอาหาร จึงได้รู้ว่าครูบาอาจารย์ของเรานี้ ปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ แต่หย่อนวินัยบางข้อ 

ญัตติเป็นสามเณรธรรมยุต 

* เขามีผ้าดี ๆ มีสบู่เหลวใช้ เรามีแต่สบู่ชันไลท์ * 

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๔๘๑ หลวงพ่อได้บรรพชาใหม่เป็นสามเณรฝ่ายธรรมยุต ที่วัดบูรพาราม อำเภอ 
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระศาสนดิลก (เสน ชิตเสโน) แห่งวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ 

สมัยเป็นสามเณร เป็นลูกศิษย์หลวงตาพร เพื่อนเขาเป็นลูกศิษย์พระมีชื่อเสียง เขามีผ้าดี ๆ 
มีสบู่เหลวใช้ เรามีแต่สบู่ชันไลท์ 



๕๖ 



สมัยก่อนวันโกน วันพระ พระมักจะไปเยี่ยมโปรดโยมพ่อโยมแม่ เราไม , มีพ่อมีแมกไปโปรดโยมที่ 
เลี้ยงมา (แม่อา) มีเพื่อนไปด้วย เพื่อนกลับมาเล่าให้อาจารย์ฟ้งว่า “เณรพุธนี่เทศน์เก่งนะ ,, 

เมื่อเช้ามาอยู่วัดบูรพาราม จังหวัดอุบลฯ ได้มาอยู่รับใช้หลวงตาพรและได้มีโอกาสอุปัฏฐากรับใช้ 
หลวงบู่เสาร์เป็นครั้งคราว เพราะในขณะนั้นองค์ท่านก็มาจำพรรษาที่รัดบูรพารามนี้ นอกจากจะรับใช้ครูบา 
อาจารย์แล้ว ยังต้องศึกษาด้านปริยัติควบคู่กันไปด้วยแต่สิ่งที่สำคัญคือข้อวัตรปฏิบัติที่องค์หลวงบู่เสาร์ 
พร์าสั่งสอน ยังติดตาตรึงใจในองค์ท่านตลอดมา การศึกษาด้านปริยัติก็สอบได้เป็นลำดับ 

หลังจากศึกษาข้อวัตรปฏิบัติและปริยัติธรรมจากครูบาอาจารย์พอสมควรแล้ว มีความมุ่งมั่น 
อยากจะราเรียนให้สูงๆขึ้นไปอีก ก็มีความคิดอยากจะเช้าไปเรียนที่กรุงเทพฯ เพราะที่อุบลฯ ไม่มีครูสอน 
หลวงตาพรท่านก็รับปากว่าจะนำไปฝากไว้กับอุปัชฌาย์ชองท่าน คือ เจ้าคุณปัญญาพิศาลเถร วัดสระปทุมฯ 

อยู่กบทลวงตาพร 

วินัยนึ่แน่นอนที่สุด...หลวงตาพร... วินัยกับการประหยัด เวลาก่อสร้างนี่ พวกคนก่อสร้างเขา 
ทำปูนตกเพียงแด , เล็ก ๆ น้อย ๆ ท่านไปเก็บหมด แต่ว่าความเอื้อเฟิอเผื่อแผ่ต่อลูกศิษย์นี่.. ยอด... 
หาไม่มีใครเปรียบเทียบขนาดเขาเอานี้าดื่มนี้าปานะมาแก้วเดียว เอาจอกเล็กๆมาแบ่งๆๆๆ พระเณร 
เท่าไรให้ได้ฉันทั่วกันหมด หลวงตาองค์นี้เป็นอย่างนั้น อยู่ที่วัดบูรพา 


หลวงตาพร อาจารยุของหลวงพ่อ 

* พรเอ๊ย! เจ้ากฝิกฝนกับครูบาอาจารย์ตั้ง 90 ปี พ้นนิสสัยมุตก์แล้วพอจะช่วยตัวเองได้ * 

อย่างหลวงตาพร ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อ ในสมัยที่ท่านออกจากฆราวาสไปบวชทีแรกก็ไป 
อาศัยอยู่ในสำนักของท่านอาจารย์มั่น ท่านอาจารย์มั่นบังคับให้บวชเป็นตาเถรฃีผ้าขาวอยู่ ๓ ปี อบรม 
สั่งสอนให้ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติจนจิตมีความสงบรู้ธรรมเห็นธรรม รู้ธรรมวินัยระเบียบปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ 
และพระศาสนาเป็นอย่างดี แล้วท่านก็ให้เปลี่ยนจากเพศฃีผ้าขาวเป็นเพศสามเณร คือบวชเป็นเณรใหญ่ 
อยู่อีก ๓ ปี พอครบ ๓ ปีแล้ว ท่านอาจารย์มั่นได้พามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดปทุมวนาราม ในจังหวัด 
กรุงเทพฯนี้เองซึ่งท่านอาจารย์มั่นท่านเป็นผู้นำมามอบให้พระปัญญาพิศาลเถร (หนู)ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ 
ของหลวงพ่อเองเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทให้ 

เมื่ออุปสมบทแล้วก็อยู่ในสำนักของท่านอาจารย์มั่น เอาใจใส่ปรนนิบัติอุปัฏฐากครูบาอาจารย์มิให้ 
เดือดร้อน อาจาริยวัตร อุปัชฌายวัตร อย่างถูกต้องตามวินัยทุกประการ จนกระทั่งท่านอาจารย์มั่น 
พิจารณาดูอุปนิสัยและการปฏิบัติว่าสมควรพอที่จะออกบำเพ็ญโดยลำพังตัวเองได้แล้ว ท่านจึงเรียกมาสั่งว่า 
“พรเอ๊ย! เจ้าก็ปีกฝนกับครูบาอาจารย์ตั้ง ๑๐ ปี พ้นนิสสัยมุตก่แล้วพอจะช่วยตัวเองได้ หลีกออกไปหาวิเวก 
เฉพาะตัวก่อนเถิด ให้โอกาสองค์อื่นเขาเข้ามาปรนนิบัติครูบาอาจารย์บ้าง ,, นั่นแหละ จึงจะได้ออกจากสำนัก 


๕ ๗ 








พระอาจารย์พร สุมโน (ภาพนี้หลวงพ่อวางไว้บูชาบนหัวที่นอน) 


ครูบาอาจารย์ นี่คือจารีตประเพณีของพระธุดงคกรรมฐานที่ปฏิบัติต่ออุปัชฌาย์อาจารย์ในสมัยอดีต ใน 
สมัยที่ท่านอาจารย์เสาร์ อาจารย์มั่นยังดำรงชีวิตอยู่ 

ดุจดั่งบิดามารดาผ้ใหัเกิด 

* ท่านเลี้ยงดูมาจริง ๆ เหมือนพ่อเหมือนแม่ * 

หลวงตาพร คืออาจารย์ของหลวงพ่อมาตั้งแต่สมัยเป็นเณร เป็นพี่ชายหลวงปูบุญ (ชินว 0 โส) 
ท่าน เลี้ยงดูมาจริง ๆ เหมือนพ่อเหมือน แม่.. ตอนนั้นท่านเพิ่งได้ 90 พรรษาเท่านั้นเอง แต่ว่าพระ 90 
พรรษาสมัยนั้นมันไกลกันเหลือเกินกับพระ 90 พรรษาสมัยนี้ มองดูแล้วเป็นพระที่น่าเลื่อมใสจริง ๆ พระ 
90 พรรษาสมัยนี้มีแต , ความจองหองพองขน 


๕๘ 



อาจารย์ของหลวงพ่อจริงๆ คือพระอาจารย์พร เป็นหลวงตาพร.. หลวงตาพรท่านเคยมีครอบครัว 
มาแล้ว ตัวท่านชื่อพร อ้อ..ทีแรกชื่ออะไรน้อ..มาเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนเป็นพร ท่านแต่งงานแล้ว แม่บ้านของ 
ท่านก็ชื่อ สอน พอท่านได้ลูกสาวมาท่านตั้งชื่อ พุธ เหมือนกัน (พ้องกับชื่อโยมพ่อ โยมแม่ของหลวงพ่อ และ 
หลวงพ่อเอง ซึ่งชื่อ พร สอน และพุธเหมือนกัน) แล้วก็รู้สึกว่าท่านจะรักหลวงพ่อเหมือนกับลูกในท้องในไล้ 
ตอนสมัยเป็นเณรนี่ โอ๊ย..น้อยหน้าตำตามากที่สุดเลย เขาทั้งหลายมีอาจารย์เก่ง ๆ เทศน์เก่ง 
โยมก็ เยอะ อาจารย์ของเรา เป็นหลวงตา ไม่ค่อยมีหน้ามีตากับ เขาหรอก ทีนี้'ต , อมาพวกที่มีอาจารย์ดี ๆ นั้น 
ตกอับหมด 

ครั้งสุดท้ายไปกราบเยี่ยมท่าน ท่านถามว่า “พิจารณาดูพ่อหรือยังว่าเมื่อไรจะตาย” “อุย! -.. ไม , กล้า 
ล่วงเกินครูบาอาจารย์หรอก” 


ภู มิจิตภูมิธรรมท่านหลวงตาพร 

* พรเอ๊ย!... เจ้าก็มีความรู้พอที่จะคุ้มครองตัวเองได้แล้ว * 

หลวงตาพรติดตามหลวงปูมั่นอยู่ ๙ ปี เพราะฉะนั้นหลวงพ่อมาพบหลวงตาพรแล้วหลวงพ่อจึง 
ไม , กระดีอรือร้นที่จะไปพบอาจารย์มั่น ระเบียบวินัยข้อวัตรปฏิบัติทุกอย่างถอดแบบเอามาเปรี๊ยะเลย เมื่อ 
ก่อนนี้ เพื่อนฝูง ลูกศิษย์หลวงพ่อดี (หลวงปูดี ฉนฺโน) ลูกศิษย์อาจารย์เสงี่ยม ลูกศิษย์อาจารย์บุ อาจารย์ 
เขาดัง ๆ ทั้งนั้น มีอาจารย์หลวงพ่อเป็นหลวงตา ไม่ค่อยมีใครสนใจ 

ที่นี่มันขำ ๆ อยู่วันหนึ่ง นาย"โพธ ส่งศรี กับขุนคิริสมานการ โยมโพธึ๋บ้านอยู่หน้าไปรษณีย์เมือง 
อุบลฯ ๒ คนนี่แหละ... หลวงตาพรนี่อยู่วัดบูรพา วัดบูรพาเป็นวัดบ้าน แล้วตอนแรกอาจารย์ดีไปอยู่บ้าน 
ท่าบ่อ ที่โรงเรียนกสิกรรมบ้านท่าบ่อ พวกนาย"โพธ นายขุนคิรินี่แหละ ไปนิมนต์มาอยู่วัดบูรพาฯ ตอนด้าน 
ตะวันออกวัดบูรพาฯ เป็นสวนของนายจอม นายจอมก็บริจาคที่สวนนี่ให้ประมาณ ๒ ไร่เศษ ให้เป็นวัดป่า 
ตอนนั้นให้เป็นวัดป่า ตอนนี้ให้เป็นวัดบ้าน ทีนี้พวกญาติโยมก็แตกตื่นกันไป ไปนั่งสมาธิทุกวัน ๆ อยู่มา 
วันหนึ่งนายโพธึ๋กับขุนคิรินี่แหละ มากราบท่านหลวงตาพร มาบอกว่า “ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
ท่านมาสอนกรรมฐานเขาอยู่ทุกวันๆ ไม่ปักอยากได้ดิบได้ติกับเขาบ้างหรือ” เขาว่าหลวงตาพร “นี่อาจารย์ 
ท่านให้มานิมนต์ไป ไปผ1กกรรมฐาน” “อุย! ถ้าครูบาอาจารย์จะเมตตาสงสารอย่างนั้นก็ติแล้ว ที่ไม่กล้าโป 
ก็ไม่ปักว่าท่านจะเมตตาสงสารถึงขนาดนี้ เออ...ไปเรียนท่านเดี๋ยวอาตมาจะไป” 

พอโยมกลับไปแล้วหลวงตาพรก็เตรียมไป ไปก็เข้าไปกราบหลวงปูดี แต่ด้วยความทะนงของอาจารย์ 
กรรมฐานก็ถามหลวงตาพรอย่างดูถูกเหยียดหยามว่างั้นเถอะ “พร! ภาวนาเป็นไหม” “ก็จั๊กจะเป็นหรือไม่เป็น 
ก็สวดมนต์ไหว้พระภาวนาไปอย่างนั้นแหละ ภาวนาก็พุทโธ พุทโ.ธนั้นแหละ แต่ไม่ทราบว่ามันจะถูกต้อง 
หรือเปล่าก็ไม่รู้” ทีนี้'พอเสร็จแล้ว ท่านอาจารย์ดีก็บอกวิธีให้นั่งสมาธิ นั่งขัดสมาธิเอามือขวาทับมือซ้าย 
ตั้งกายให้ตรง กำหนดจิตนึกพุทโธ ธัมโม สังโฆ ๓ หน แล้วก็นึกว่าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 
อยู่ที่จิต เราจะกำหนดเอาจิตอย่างเดียว เสร็จแล้วพอไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็นั่งสมาธิ ท่านก็หันหน้ามา 


๕ ๙ 















“เอ้า! พรนั่งสมาธิ” “เรื่องนั่งสมาธินี่ทำอย่างนี้โช่ไหมอาจารย์” พอทำไปจังหวะไหนก็ถาม “อย่างนี้ 
ถูกต้องไหมอาจารย์” “เออ! ถูกแล้ว” เสร็จแล้ว พอนั่งสมาธิ พวกพระพวกเณรอื่น ๆ ระดับครูบาอาจารย์ 
เลิกหมด ญาติโยมก็เลิกหมด วันนั้นหลวงตาพรนั่งอยู่ ๒ ชั่วโมง เสร็จแล้วท่านก็กระดุกกระติกออกจาก 
สมาธิ “โอ้! ทำไมนั่งนานแท้ พร” “เอ้! ความรู้สึกของผมนี่รู้สึกว่ามันไม่นานนะ มันแพล๊บเดียวเท่านั้นเอง 
มันยังไม่รู้สึกเหนื่อยเลย” “แล้วมันเป็นอย่างไร จิตมันเป็นอย่างไร” “เออ! เดี๋ยวจะเล่าถวายครูบาอาจารย์ 
เป็นอย่างนี้จะถูกต้องหรือเปล่า พอภาวนาพุทโธ ๆๆ ไป ๒-๓ คำ จิตมันก็วูบลงไป มันไปนิ่งสว่างกาย 
เบาจิตเบา กายสงบจิตสงบ แล้วมันก็เกิดปีติ พอรู้สึกว่ามันเกิดปีติ เกิดความสุข ความคิดมันก็คุ้ง ๆๆ ๆ 
ขึ้นมา แล้วตอนนั้นความตั้งใจอะไรต่างๆ สัญญาเจตนามันหายไปหมดมีแต่ความเป็นเองของจิต แล้วมัน 
ก็กำหนดรู้ความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาของมันเรื่อยไป” “แล้วมันคิดอะไรบ้าง” “สารพัดที่มันจะคิด บางทีมัน 
ก็คิดไปโลกโปธรรมสารพัด คิดไปถึงนรกคิดไปถึงสวรรค์ คิดถึงเรื่องชีวิตประจำวันโนปีจจุบัน สารพัดที่มัน 
จะคิด จิตในเมื่อมันเข้าสมาธิตามธรรมชาติของมันแล้ว เราไม่มีความสามารถที่จะไปควบคุมมันไต้ จริงไหม 
อาจารย์” อาจารย์ดีชักงง “มันจะไปไหนมาไหนมันไปเองของมัน บางทีมันกระโดดไปโน่น ไปเมืองสกลนคร 
โน่น บางทีกระโดดไปอำเภอเขื่องๆ บางทีไปยโสธร บางทีไปกรุงเทพๆ สารพัดที่มันจะไป สิ่งที่มันคิด 
ปรุงแต่งขึ้นมานั่นมันเอาระเปียบแบบแผนไม่ไต้ แต่ว่าสตินี่มันคอยจ้อง ๆ อยู่ มันจะไปไหนมาไหน ๆ สติตัว 
นี้ก็ไล่ตาม ๆๆ ๆ คอยควบคุม มันเป็นอย่างนี้มันจะถูกหรือมันจะผิดท่านอาจารย์” ท่านอาจารย์ดีชักงง 
ไม่ยอมให้คำตอบ 

พอตื่นเช้ามา มากันแต่เช้ามืด ปกติพอเช้ามืดพวกเราก็ทำวัตรเช้ากัน พอมา ท่านอาจารย์ดีก็ 
ถามว่า “พร! ขอถามหน่อยเถอะว่า เป็นใครมาจากไหน” “เอ้า! ก็ปักว่าครูบาอาจารย์ทราบติแล้ว ท่านอาจารย์ 
ก็ รูด , อยู่แล้วไม่น่าจะถาม” “เพราะไม่รู้นั่นแหละจึงมาถาม” “ล้าหากครูบาอาจารย์ต้องการอยากจะทราบ 
ก็จะเล่าให้ฟืง ผมเป็นคนทุพพลภาพครองบ้านครองเรือนไม่ไต้ ผมเคยมีครอบครัวแล้วมีลูกคนหนึ่ง มาภาย 
หลังนี่ สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์ ท่ามาหาเลี้ยงชีพไม่ไหว ก็เลยมอบทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวง 
ที่มีอยู่ให้แม่บ้านกับลูกสาวคนหนึ่งให้เขาครอบครอง แล้วก็สั่งเขาว่าอยากมีโหม่ก็มีซะ ฉันก็ไปแล้ว ทีแรกก็ 
ไปอาคัยอยู่ที่วัดบ้านม่วงไข่ ซึ่งหลวงปูมั่นอยู่นั่น วันหนึ่งไปล้างถ้วยล้างชามขัดกระกงกระโถน ท่านก็เดินไป 
พร! เจ้าอยากบวชไหม โอ้ย! ถ้าครูบาอาจารย์จะเมตตาสงสาร ก็อยากบวชแล้ว เอ่อ! ล้างั้นเก็บสิ่งของ 
แล้วไปหาเราที่กุฏิเต้อ พอไป ท่านก็เอาผ้าขาวนี่มาตัดกางเกง ตัดเย็บกางเกงเอง กางเกงขาก๊วย แล้วก็ตัด 
เสื้อ เสื้อก็เสื้อโปโลนี่แหละ พอเสร็จแล้วท่านก็ไปเอามีดโกนมาโกนหัวให้ โกนหัวให้เอง พอโกนหัวเสร็จ 
แล้วให้อาบนั้าอาบท่า เอ้า! โล่ชุดนี่ แล้วก็มาปฏิญาณตนเป็นอุบาสกบวชเป็นตาชีผ้าขาว แล้วก็เป็นชีผ้าขาว 
อยู่กับท่าน ๓ ปี พอเสร็จแล้วท่านก็บวชเป็นเณรให้ เป็นเณรอยู่ ๓ ปี ทีนี่พอเสร็จแล้วก็พาไปกรุงเทพฯ 
ก็ไปบวชเป็นพระอยู่ที่วัดสระปทุม ตกลงว่าอยู่โนสำนักของหลวงปูมั่น ๙ ปี ที่ออกจากท่านมานี่เพราะโยม 
แม่ที่อำเภอเขื่องโนเสียชีวิต เขาโทรเลขไปก็มาท 0 าคพแม่ หลังจากนั้นก็เลยไม่ไต้กลับไปหาท่านอีก เพราะ 
ท่านสั่งว่า พรเอ๊ย! เจ้าก็มีความรู้พอที่จะคุ้มครองตัวเองไต้แล้วปลีกตัวออกไปปฏิบัติโดยสำพังก็ไต้ เปีด 
โอกาสให้องค์อื่นเขามาปรนนิบัติครูบาอาจารย์บ้าง ก็ยึดเอาคำนั่น คำพูดนั้น พอออกมาแล้วก็เลยไม่กลับ 
ไปอีก ภายหลังเจ้าคุณคาสนดิลก (เสน ชิตเสโน) ก็โห้มาอยู่ที่นี่ ที่วัดบูรพาๆ นี่” พออาจารย์ดีพีงเล่าจบก็ 


๖๐ 



“โอ๊ย! ทำไมไม , บอกให้รู้กันแต่ทีแรก” “เอา! ก็ครูบาอาจารย์ย่อมมีวิจารณญาณ ย่อมดูคนออกว่าใครเป็นอย่างไร 
มีภูมีจิตภูมิใจตื้นสึกหนาบางเพียงโดแค่ไหน ครูบาอาจารย์ก็ย่อมรู้อยู่แล้ว” ทีหลังมาพวกญาติโยมทั้งหลาย 
ที่แห่กันไปปฏิบัติ เวลาท่านอาจารย์ดีไม่อยู่ เขาก็นิมนต์อาจารย์พรไปพานั่งสมาธิ แด , ท่านพูดอะไรท่านไม่มี 
โวหารหรอกพูดเอาแด , หัวใจ 


วัตรป ฏิ บัติต่อครบาอาจารย 

* การพ้นนิสสัยมุตตกะเป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ * 

สมัยนั้นเป็นสามเณรน้อย ๆ อายุเพียง 9๔ - 9๕ ปี เคยอยู่ร่วมกับครูบาอาจารย์ ถ้าหากว่าครูบา 
อาจารย์นั่งประชุมกันอยู่หรืออยู่ในอาวาสนั้น ๆ ทำหน้าที่ของการถกปัญหาหรือแก้ปัญหา จะต้องเป็นหน้าที่ 
ของครูบาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้า ไม่ใช่ว่าเราต่างคนจะต่างมานั่งเทศน์แข่งกันอยู่อย่างในสมัยปัจจุบันนี้ 
แม้แด , การถือนิสสัยครูบาอาจารย์ตามระเบียบวินัยก็ตาม เราอยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์ เราไม , ได้นับ 
อายุพรรษาครบ ๕ ว่าเราพ้นนิสสัยมุตตกะ เพราะเราถือว่าการพ้นนิสสัยมุตตกะนั้นจะต้องเป็นหน้าที่ของ 
พระอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผู้ยกให้ (นิสลัยมุตตกะ หมายถึง พันนิสัย คือสามารถคุ้มครองตัวเองได้แล้ว) 

จิตรวมโดนเตะ 

* ถ้าจิตอยู่ในสมาธิละเอียด ถึงอัปปนาสมาธิ ฟ้าผ่าลงมามันก็ไม่รู้เรื่อง * 

หลวงพ่อโดนอาจารย์เตะ เอาตั้ง แต่สมัยบวช เป็น เณรนั่น อาจารย์ไปธุระในบ้าน ท่านให้เสากุฏิ 
เพิ่งบวชมาได้ ๕-๖ วัน ทีนี้ในช่วงนั้น ภาวนาทำอย่างไร สมาธิทำอย่างไร เราก็ไม่รู้เรื่อง แต่นึกขึ้นมาได้ว่า 
ภาวนาพุทโธ พออาจารย์ไปในบ้านกลับเช้ามา จะเช้าไปนอนในกุฏิ กลัวว่าเวลาท่านมาจะปลุกไม่ตื่น ก็เลย 
นั่งเอาหลังพิงฝาประตู แล้วก็นั่งบริกรรมภาวนาพุทโธ จนกระทั้งมันหลับไป 

ทีนี้'พอหลับโปแล้ว ท่านอาจารย์กลับมามันก็ดึก ๒ ยามแล้ว พอท่านมาปลุก ปลุกอย่างไรก็ 
ไม , ตื่น จนกระทั้งท่านเตะเอาอย่างแรงถึงได้ตื่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมา ท่านก็ถามว่า “หลับหรือเปล่าเณร” 
“ไม่ไต้หลับ” “เถ้า ! ไม , ได้หลับ ทำไมปลุกไม , ตื่น” “ไม่รู้เหมือนกัน เพราะโนช่วงนั้น เรารู้สึกว่าเราไม่หลับ 
ภายในจิตนี้รู้.อยู่ตลอดเวลา แต่มันไม่รับรู้เรื่องภายนอก” ทีนี้พวกโยมที่ตามมาส่งก็กล่าวหาว่า “อ้าว! บวช 
เป็นเณรแล้วทำไมโกหก” “ไม่ไต้โกหก มันไม่ไต้หลับจริง ๆ” ทีนี้ทางฝ่ายนั้นเขาหลายคน เถียงเขาไม , ขึ้น 
ก็เลย “เอา! โกหกก็โกหก” 

สมาธิที่แน่วแน่มาก จิตสมาธิอยู่ในฌาน ๔ นี่จะรู้สึกว่าไม , มีร่างกายตัวตน แต่ว่าจิตไปเอาความ 
สว่างเป็นอารมณ์ จึงจัดว่าเป็นรูปฌานอยู่ ในระหว่างนั้นจะไม่ได้ยินเสียงอะไร การได้ยินจะหายไปตั้งแต่ 
จิตเช้าอุปจารสมาธิ เช่นอย่างเรานั่งฟิงเทศน์อยู่ ฟ้งไป ๆ พอจิตเช้าสมาธิ มันจะไม , ได้ยินเสียง ตอนแรกจะ 
รู้สึกว่าได้ยิน แต่ไม , สนใจ พอหนัก ๆ เช้ามันละเอียดลงไปหน่อยหนึ่ง เสียงมันจะไม , ได้ยินเลย จิตที่อยู่ใน 
อัปปนาสมาธิสีก หรือฌานที่ ๔ นี่ใครมาปลุกก็ไม , ตื่น ฟ้าผ่าลงมาก็ไม่รู้เรื่อง 


๖ (จิ) 





ไปกราบหลวงปูเสาร์ เดินทางไปพบหลวงปูเสาร์เมื่ออายุ ๑๗ ปี ก็เลยเก็บเอาปัญหานั้นไว้ในใจ 
ตลอดมาจนกระทั่งได้ไปพบหลวงปูเสาร์ พอไปกราบหลวงปูเสาร์ อาจารย์ที่เตะหลวงพ่อก็ไปด้วย พอไป 
กราบแล้ว ท่านก็ปรารภขึ้นมาว่า “เออ... คนที่ปฏิบัติสมาธินี้ ถ้าจิตอยู่โนสมาธิละเอียด ถึงอี'ปปนาสมาธิ 
ท้เาฝาลงมามันก็ไม่รู้เรื่อง จิบไปถ่วงนํ้าก็ไม่สำลักป้าตาย โยนเข้ากองไฟก็ไม่รู้ตัว ,, เอ้อ!... เราก็ได้ความภูมิใจ 
พอกลับไปถึงกุฏิ อาจารย์ท่านก็ว่า “เอ้อ! ที่เจ้าว่าเวลาเจ้ารู้สึกว่าความ เสก เมื่อยมันไม , มี แม้แต่ร่างกาย 
มันก็ไม่มี แล้วจะเอาอะไรมาเมื่อย” 


สามเณรปาฏิโมกข์ 

* หลวงพ่อท่องปาฏิโมกข์ได้ตั้งแต่เป็นเณร * 

หลวงพ่อท่องปาฏิโมกข์ได้ตั้งแต่เป็นเณร... แต่เป็นเณรยังไม่คล่องเท่าไร ได้กระท่อนกระแท่น 
แต่เมื่อเป็นพระเรามีหน้าที่ต้องสวดจึงต้องท่อง ได้แต่พรรษาแรก ...เป็นผู้สวดปาฏิโมกข์เกือบจะทุกวันพระ 
เพราะอยู่บ้านนอกมันหาพระสวดปาฏิโมกข์ยาก หลวงพ่อท่องปาฏิโมกข์จริง ๆ อยู่ ๑๕ วัน ท่องเสร็จแล้วก็ 
ไปซ้อมกับครูบาอาจารย์ที่ท่านชำนาญ ตอนนั้นหลวงตาพรเป็นคนสอนท่อง 


เณรนักเทศน์ 

* เราเป็นเณรนั่งหลับตาก็ฟ้ดจ้อย ๆๆ ๆ* 

สมัยหลวงพ่อเป็นเณรอยู่อุบลฯ วัดบูรพาราม มีผู้มานิมนต์พระไปงานบุญ ๙ รูป สมัยก่อนพระแต่ละ 
วัดมีน้อย จึงจัดเณร (พุธ) ห้อยต่อท้ายไปด้วยเพราะเราตัวใหญ่กว่าเพื่อน เจ้าภาพเห็นเณรก็ไม , ค่อยพอใจ 
บ่นว่า “ไม่ได้นิมนต์เณร เอาเณรมาทำไม” จึงเกิดมานะขึ้นมาว่า “เณรมันจะไม่เก่งลักทีหรือ ,, จากนั้นก็อุตสาหะ 
ท่องกลอนเทศน์จนจับใจ 

ภายหลังมาพอไปบ้านที่เขามานิมนต์ หลวงตาพรท่านถูกทักท้วงอย่างนั้น ใครมานิมนต์ท่านก็ 
ถาม “พระไม่พอเอาเณรไปด้วยได้ไหม ,, “ก็ได้ แล้วแต่ครูบาอาจารย์จะจัด” หลวงตาพรท่านเทศน์ไม่ค่อย 
เก่ง พอไปงานไหนที่เขานิมนต์เทศน์ ท่านก็ว่า “ให้เณรพุธเทศน์ ,, พอมีคนมานิมนต์เทศน์ก็บอกว่า “เณร 
เทศน์แทนที ,, ก็เตรียมเทศน์ ไม่ได้ถือหนังสีอใบลานมาด้วย ท่านก็ไล่ให้ไปเอา ก็เฉย ท่านก็บอกให้ไปเอา 
หนังสือมา ก็ไปเอาหนังสือใบลานมา แด , ไม , ได้เปิดดู เพราะท่องได้ขึ้นใจหมดแล้ว เทศน์นั่งหลับตาฟิด 
จ้อย ๆๆ ๆ “โอ้! เณรนี้ทำไมเทศน์เก่งนัก ,, ทีหลังใครนิมนต์เทศน์ “เอาเณรพุธไปเทศน์ด้วยเด้อ ,, เป็นการ 
เทศน์ปากเปล่าครั้งแรก ขณะนั้นเราสอบนักธรรมโทได้แล้ว 

เรื่องที่เทศน์ท่องมาจากหนังสือ ชินวรเทศนา* (แต่งโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร 
ลิริวัฒน์) มี ๕๐ กัณฑ์ ท่องได้เกือบหมด (หลวงพ่อท่องให้ฟ้งอย่างยืดยาวเป็นภาษาบาสี มีใจความแปลว่า.. 
ความตายไม่มีอะไรที่จะต้านทาน) นี่มันเป็นนักเทศน์มานี่สงสัยเพราะท่องกลอนเทศน์นั้น แด , เทศน์ไปอย่าง 
นกแก้วนกขุนทอง มาตอนหลังนี่พอมาปฏิบัติพอเข้าใจเรื่องธรรมะบ้างนี่ ส่วนใหญ่ไม , เอาแล้วตำรา อะไรที่ 


๖๒ 




*พระเจ้าจรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสริ'มัฆน์ 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองศ์ที่ 99 


มันเกิดขึ้นมาก็เอามัน เลย 

สมัยเด็ก ๆ เวลาอาจารย์ เทศน์ ฟังผ่านหู พอท่านเทศน์เสร็จจำได้หมด พูดได้เป็นฉาก ๆ เรียน 
หนังสือวิชาย่อความได้คะแนนเต็มเป็นที่ ๑ ทุกที หลวงพ่อจะถนัดเทศน์ปฏิภาณ คือ ไม , ต้องถือหนังสือ 

ทำ บุ ญ กับ เณรนัอย 

* หากต้นใหญ่ตายไปใครจะบำรุงรักษาต้นเล็กต้นน้อย * 

ทำบุญกับเณรน้อยน่าจะได้บุญมาก เพราะเณรไม่ค่อยมีใครสนใจจะทำบุญให้ ได้อะไรมานิดหน่อยก็ 
ดีใจมาก ถ้าเราจะ เลือกทำบุญ เฉพาะกับพระอริยะก็ต้องนึกเสมอว่ากว่าท่านจะได้เป็นพระอริยะท่านต้อง 
ผ่านชีวิตเณรน้อยมาก่อน... ตอน เป็น เณรก็ได้อาศัยพระผู้ใหญ่ สรุปแล้วก็คือพระใหญ่เลี้ยงเณรน้อย เหมือน 
ต้นไม้ใหญ่คอยให้ร่มให้อาหารต้นไม้เล็ก ๆ ถ้าเรามัวแต่มองหาต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านสาขา มีดอก มีผล แล้ว 
ไม , ใส่ใจต้นเล็กต้นน้อย เบี้ย กล้า หากต้นใหญ่ตายไปใครจะบำรุงรักษาต้น เล็กต้นน้อย ถ้าเราไม , ช่วยกัน 
บำรุงมันก็ เจริญ เติบโตไม , ได้ อย่าดูลูก เณรน้อย 

เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดบรมนิวาสฯ ได้จับเด็ก ๆ มาบวชเณร แล้วให้มีโอกาสได้รำได้เรียน 
เป็นร้อย ๆ องศ์ มีคนมาทักว่าลูกศิษย์เจ้าคุณมีแต่หัวขึ้กลาก กินข้าวเย็น ท่านย้อนว่า “อย่าไปว่ามัน 
อีกหน่อยพวกหัวขี้กลากพวกนี้แหละมันจะคํ้าจุนพระศาสนา ,, แล้วก็เป็นจริงอย่างที่ท่านว่า เพราะในภายหลัง 


๖๓ 









หลวงพ่อกราบนมัสการพระธรรมบัณฑิต วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 



๖๕ 


สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต) วัดนรนาถสุนทริการาม 
สรงนํ้าให้หลวงพ่อในวันครบรอบวันเกิดที่วัดวะภูแก้ว 


ในบรรดาเณรที่ท่านชุบเลี้ยงไว้ ได้เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายองค์เช่น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าคุณ 
ธรรมบัณฑิต สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดนรนาถสุนทริการาม 


สมัยก่อนเขาด ถ กพระสายปา 

* ญาคูเย้ย! พาลูกพาเมียไปสร้างบ้านสร้างเมืองที่ไหนหนอ * 

หลวงพ่ออดที่จะนึกถึงสมัยที่เป็นสามเณรเดินตามหลังครูบาอาจารย์ไม่ได้ ใส่ผ้าจีวรดำ ๆ เดินผ่าน 
หน้าชาวบ้านหรือพระสงฆ์ทั่ว ๆ ไปนี้ เขาจะถุยนี้าลายขากใส่ บางทีถ้ามีแม่ชีเดินตามหลังไปด้วย เราจะ 
ได้ยินเสียงตะโกนมาเข้าหู “ญาคูเอ๊ย! พาลูกพาเมียโปสร้างบ้านสร้างเมืองที่ไหนหนอ” เขาว่าอย่างนี้ มาบัดนี้ 
สิ่งที่เขาเกลียดมากที่สุดถึงกับถุยนี้าลาย เขามาแย่งเอาของเราไปห่มหมด ทำไม เพราะว่าสีผ้าชนิดนี้ 
ลูกศิษย์สายอาจารย์เสาร์ อาจารย์มั่นเคยนุ่งห่มมาแล้ว พอลูกศิษย์สายอาจารย์เสาร์ อาจารย์มั่น มีชื่อเสียง 
โด่งดังมีคนนิยมชมชอบ ผ้าจีวรสีดำก็เลยเป็นสินค้าที่สนใจของคนทั่ว ๆ ไป บางทีพอมีใครถามเป็นลูกศิษย์ 
สายไหน? สายพระอาจารย์มั่น เส์ยวนี้มีแด , ลูกศิษย์อาจารย์มั่นเต็มบ้านเต็มเมือง เมื่อลองมาพิจารณากันดู 
แล้ว ขอพูดสรุป ๆ ลงไปสั้น ๆ ว่า ถ้าใครตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์จริง ๆ อย่าไปสนใจกับใคร 
ทั้งนั้น หลักฐานและเหตุผลต่าง ๆ เราได้ข้อมูลมาจากครูบาอาจารย์ของเราแล้ว เมื่อก่อนนี้ครูบาอาจารย์ 
ของเรานี้ไปที่ไหน ๆ มีแต่เขาว่า พวกนี้น่ะใจแคบเห็นแก่ตัวตัดช่องน้อยเอาแต่ตัวรอดคนเดียว เถ้า! ในขณะ 
ที่ใครยังมองไม , เห็นคุณค่า ท่านก็ต้องเก็บสมบัติท่านเอาไว้ ทีนี้'พอเกิดมีคนสนใจ ท่านก็เอาออกมาจ่าย 
พอจ่ายออกมาแล้วมันก็ได้ผล ทำให้มีคนปฏิบัติธรรมกว้างขวางออกไป 

ให้ทานหมาขี้เรื้อน 

* จึงเอามือล้วงให้อาเจียนออกมา ให้หมาได้กิน * 

สมัยที่หลวงพ่อเป็นเณรอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี วันหนึ่งเพิ่งฉันเสร็จกำลังจะไปล้างบาตรเหลือบไป 
เห็นหมาขี้เรื้อนหิวโซ เดินโซซัดโซเซใกล้จะหมดแรงเต็มที เกิดความสงสารจับใจมองดูข้าวในบาตรก็ฉัน 
เกลี้ยง เพราะครูบาอาจารย์สอนไว้ว่าเป็นธรรมเนียมพระธุดงค์จะฉันให้หมดบาตรเสมอ ไม่ให้กินทิ้งกิน 
ขว้าง มองหาอาหารรอบทิศก็ไม่มีอะไรพอประทังความหิวของหมาน้อยได้ เจ้าหมาที่น่าสงสารก็ใกล้จะหมด 
แรง เมื่อหมดหนทางก็นึกได้ อาหารเพิ่งฉันใหม่ ๆ พอจะเรียกคืนมาให้เจ้าหมาน้อยได้ จึงเอามือล้วงคอ 
ให้อาเจียนออกมา หมาตัวนั้นคลานมาฟุบตรงเศษอาหารจากลำคอของเราพอดี มันได้กินอาหารนั้นจนมี 
กำลังขึ้น เราก็เรียกอาหารใหม่ออกมาจนหมดท้องจนอาหารเก่าเริ่มระบายออกมาด้วย พอเห็นสุนัขมีแรง 
ก็หยุด เจ้าหมาตัวนั้นได้แรงขนาดวิ่งเหยาะ ๆ ตามเราได้ 

จากนั้นมาลาภสักการะในเรื่องอาหารการกินนึ่มีมากเสียจนเขาบังคับให้กิน บางรายทำอาหาร 
ประณีตมากวาย เห็นเราไม่แตะต้องเลย ก็กลับไปนอนร้องไห้ (เขามาเล่าให้หลวงพ่อพิงเอง) หลวงพ่อจึง 
ต้องพยายามฉันให้เขาทุกครั้งเพื่อรักษานี้าใจ 


๖๕ 


















เป็นเณรชอบสาวชื่อ “ประยู ร” 

* เลยเอาชื่อมันมาบริกรรมภาวนาซะเลย * 

สมัยเป็นเณรอยู่เมืองอุบลฯ นี่ หลวงตาพรท่านสอนให้นั่งบริกรรมทุกวัน ท่านให้ท่อง พุทโธ ๆ 
ในช่วงนั้นจิตมันชอบสาวอยู่คนหนึ่ง ชื่อมันว่า ประยูร เราภาวนา พุทโธ มันทิ้งพุทโธปับมันก็ท่องว่า 
ประยูร ๆ จะตายเพราะยายประยูรนี้ละ เลยเอาชื่อมันมาบริกรรมภาวนาซะเลย มันติดอยู่ดังเดิมแล้ว 
เราภาวนาทุกวัน ทีนี้เวลาจิตมันอยู่คงที่แล้วคำว่าประยูรมันก็หายไป หนัก ๆ เข้าร่างกายตัวตนของเรามันก็ 
หายไป พอจิตสงบ เกิดนิมิตภาพแม่ประยูรปรากฏขึ้น พิจารณาว่าผมสวย ผมก็ร่วงหลุดลงมา ว่าตาสวย 
ตาก็หลุดออกมา นึกว่าคนสวยนี่แม้แต่กระดูกก็ยังสวย กระดูกก็ร่วงหล่นสูญสลายไปกับแผ่นดิน พอตื่นจาก 
สมาธิร่างกายตัวตนของเธอก็หายไปแล้ว ชื่อของเธอก็หายไปแล้ว มันก็หายไปหมดแล้ว 

ฟิกหัดนิสัยจากค รุ บาอาจารย์ 

* การกราบพระเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเรานี้ถีอเคร่งครัดนัก * 

เราจะได้เครื่องวัดว่าความประพฤติของเราในปัจจุบันนี้มันไม่ย่อหย่อนหรือว่ามันตึงขึ้น เท่าที่สังเกต 
โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว บรรดาพระภิกษุสามเณรที่อุปสมบทมาอายุพรรษายังไม่ครบ ๕ ระเบียบวินัยยังไม , รู้ 
การแสดงอาบัติก็ยังว่าไม่ถูก แล้วก็เที่ยวสะพายบาตรเดินธุดงค์จากเหนือไปใต้ จากใต้ไปเหนือ ในฐานะที่ 
เรายังไม่เข้าใจระเบียบวินัยเพียงพอ ไม , ได้ฟิกหัดนิสัยจากครูบาอาจารย์ เราก็นำลัทธิการปฏิบัติผิด ๆ ไป 
ให้ชาวบ้านทั้งหลายเขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แท้ที่จริงแล้วเรายังไม่ได้ฟิกฝนอบรม โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งการกราบพระเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเรานี้ถือเคร่งครัดนัก ท่านจะต้องฟิกสอนให้กราบ 
ให้ไหว้ให้ลูกต้องตามระเบียบเบญจางคประดิษฐ์ โดยเอาหัวเช่ากับข้อศอกต่อกัน วางมือลงราบกับพื้น 
นิ้วมือไม่ถ่าง เว้นระยะพอห่างพอหน้าผากลงได้ ระหว่างคิ้วกับหัวแม่มือจรดกัน ทำหลังให้ตรง ไม่ทำโก้งโค้ง 
แสดงกิริยามารยาทอันเรียบร้อยงดงาม อันนี้เป็นวิธีกราบของครูบาอาจารย์ของเราถือนัก 

มาสมัยปัจจุบันนี้ เท่าที่ชำเลืองดูแล้ว การกราบการไหว้นี้ห่างไกลจากครูบาอาจารย์เหลือเกิน 
สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่น่าจะนำมาพูด แต่ว่าโอกาสนี้เราจะมาประชุมกันมาก ๆ เผื่อหากว่ามันจะเป็น 
ประโยชน์แก่หมู่คณะของเราบ้าง ถ้าหากใครจะนึกว่าเป็นเรื่องประจานต่อหน้าธารกำนัลก็ไม่ควรอาย 
เพราะเราหวังดีต่อกัน เผื่อมันจะได้เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมผู้มาพิงเทศน์พิงธรรมกันบ้าง 

* วินัยเรื่องการรับประเคน * 

อันดับต่อไปก็คือการว่าอักขระฐานกรณ์ให้ลูกต้องตามอักขระภาษาบาลีให้ลูกต้องตามสำเนียง 
มคธภาษา แล้วรอง ๆ ลงไปก็เรื่องระเบียบวินัยเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับการรับประเคนสิ่งของ ของอันใด 
ที่เป็นยาวกาลิก ยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก ให้รู้จักระเบียบวินัยในการใช้และปฏิบัติให้ลูกต้อง 


๖๖ 


๖๗ 





















หลวงปูเสาร์ กนุต สิ '!ล อาจารย์สอนภาวนาของหลวงพ่อ (ภาพนี้หลวงพ่อวางไว้บูชาบนหัวที่นอน) 


๖๘ 



ยาวกาลิก คือ ของที่รับประเคนมีพวกอาหารต่างๆ เป็นต้น ฉันได้ตั้งแต่อรุณขึ้นมา คือหมายความ 
ว่าสว่างพอที่จะมองออกว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง หรือมองดูลายมือได้อย่างชัดเจน อาหารประเภทที่เป็น 
ยาวกาลิกนี้ฉันได้ตั้ง แต่ เช้าถึง เที่ยง 

ยามกาลิก คือ ของที่รับประเคนแล้วฉันได้ตลอดยามมีพวกนํ้ากล้วย นํ้าฝรั่งและนํ้าผลไม้ต่าง ๆ ที่มี 
ผลไม่ใหญ่ไม , โตไปกว่าผลมะตูม สามารถนำผลไม้ชนิดนั้น ๆ มาคั้น กรองด้วยผ้าขาวบางประมาณ ๓ ครั้ง 
เป็นอย่างน้อย ยามกาลิกนี้รับประเคนแล้วฉันได้ตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนอรุณขึ้นมาใหม่ (วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง) 

สัตตาหกาลิก คือ ของที่รับประเคนแล้วฉันได้ ๗ วันมี เนยใส เนยข้น นํ้ามัน นํ้าผึ้ง นํ้าอ้อย 

นํ้าตาล 

ยาวชีวิก คือ ของที่รับประเคนแล้วฉันได้ตลอดเพราะจัดเป็นจำพวกยารักษาโรคไม , มีกำหนดเวลา 
เวลา เช่น สมอ มะขามป้อม กระเทียม รากไม้ เกลือ หรือยารักษาโรคชนิดอื่น ๆ 

อติเรกลาภผลอันใดที่มันเกิดขึ้นมา ครูบาอาจารย์ท่านเคยเฉลี่ยแจกแบ่งสงเคราะห์พระภิกษุสามเณร 
ไม่ขาดตกบกพร่อง เพราะเราถือว่าเป็นสมณศากยบุตรด้วยกัน 

สมัยเมื่อก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์ ข้อวัตรปฏิบัตินี่เคร่งครัด แด , มาสมัยปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไป 
เมื่อก่อนนี้เราอยู่ในวัด เรายึดอยู่ในกฎกติกาของวัดเท่านั้น รองจากวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว่ให้ปฏิบัติ 
ตามจารีตประเพณี วัฒนธรรมนอกวัดนี้เราจะไม , เอามาขัดแย้งกับมติของครูบาอาจารย์ สมัยนั้นครูบา 
อาจารย์พูดแล้ว พูดคำไหนเป็นคำนั้น ไปฝ่า^นไม่ได้ มาในสมัยปัจจุบันนี้ ถ้าสมมติว่าวัดเราควรจะเป็น 
อย่างนี้ ๆ ๆ จะไปทำอย่างนั้น ๆ ไม , ได้ เขาจะบอกว่าอย่างวัดอื่นเขายังทำได้ 

หลวงปเสาร อาจารยสอนภาวนาของหลวงพ่อ 

* ลักษณะจิตเยือกเย็น มีพรหมวิหาร ทำจิตดุจแผ่นดิน * 

ท่านเกิดที่บ้านข่าโคม ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง (ปัจจุบันอำเภอเขื่องใน) จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๐๒ ท่านเป็นพระคณาจารย์ใหญ่ของพระกรรมฐานทั้งหมด 

ท่านอุปสมบทที่วัดใต้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาได้เป็นเจ้าอาวาสวัดใต้ 
และได้ญัตติเป็นพระธรรมยุตที่วัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม) มีพระครูทา โชติปาโล เป็นพระอุปัชฌาย์ 
เจ้าอธิการลืทา ชยเสโน เป็นพระกรรมวาจารย์ ภายหลังมาอยู่วัดเสียบและเปิดสำนักปฏิบัติธรรมขึ้น 
ณ วัดเสียบ ลูกศิษย์ที่มีขื่อเสียงของท่านคือพระอาจารย์มั่น ภูริทต.โต 

ท่านได้มรณภาพในอิริยาบถขณะกราบครั้งที่ ๓ ในอุโบสถวัดอำมาดยาราม อำเภอวรรณไวทยากรณ์ 
นครจำปาคักด ประเทศลาว เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๔ ตรงกับ วันจันทร์ขึ้น ๗ คำ เดือน ๓ ปีมะโรง 
เชิญศพมา ณ วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทำพิธีเผาในเดือนเมษายน ๒๔๘๖ สิริอายุ 
๘๒ ปี ๓ เดือน ๑ วัน 

นิสัยท่านอาจารย์เสาร์ นิสัยชอบก่อสร้าง ชอบปลูกพริกหมากไม้ ลักษณะจิตเยือกเย็น มีพรหมวิหาร 
ทำจิตดุจแผ่นดิน มีเมตตาเป็นสาธารณะ เป็นคนพูดน้อย ยกจิตขึ้นสู่องค์เมตตาสุกใสรุ่งเรือง เป็นคน 


๖๙ 







เอื้อเฟิอในพระวินัย ทำความเพียรเป็นกลางไม่ยิ่งหย่อน พิจารณาถึงขั้นภูมิธรรมละเอียดมาก ท่านบอกให้ 
เราภาวนาเปลี่ยนอารมณ์แก้อาพาธได้ 

อยู่ข้างนอกวุ่นวาย เข้าไปหาท่านจิตสงบดี เป็นอัศจรรย์ปาฏิหาริย์หลายอย่าง จิตของท่านชอบ 
สันโดษ ไม่มักใหญ่ใฝ่สูง หมากไม่กินบุหรี่ไม , สูบ ท่านแดดัง (พระครูทา โชติปาโล) เป็นอุปัชฌายะ เดิน 
จงกรมภาวนาเสมอไม , ละกาล นกใจดี ไม , เคยโกรธขึ้งให้พระเณรอุบาสกอุบาสิกา มักจะวางสังฆทานอุทิศ 
ในสงฆ์สันนิบาต แก้วิปัสสนูฯแก่สานุศิษย์ได้ อำนาจวางจริตเฉย ๆ เรื่อย ๆ ชอบดูตำราเรื่องพระพุทธเจ้า 
รูปร่างใหญ่ สันทัด เป็นมหานิกาย ๑๐ พรรษา จึงมาญัตติเป็นธรรมยุตฯ รักเด็ก เป็นคนภูมิใหญ่กว้างขวาง 
ยินดีทั้งปริยัติปฏิบัติ ลักษณะเป็นคนโบราณพร้อมทั้งกาย วาจา ใจเป็นโบราณทั้งสิ้น ไม , เห่อตามลาภยศ 
สรรเสริญ อาหารชอบเห็ด ผลไม้ต่าง ๆ ชอบนกผึ้ง 

* ฉันเห็ดเบื่อ * 

หลวงปูเลาร์นี่ เห็ดมันเกิดขึ้นตามวัด บอกเณรไปเก็บ เณรเก็บเห็ดอันนี่ไปหมกไฟให้กิน เณร 
ก็ไปเก็บได้ประมาณเต็มถ้วยกำยเตยวหนึ่ง เอามาห่อหมกเสร็จแล้วก็ไปถวายหลวงปู หลวงปูก็ฉันจนหมด 
ทีนี้ไอ้เราพวกเณรนี่ก็ทำห่อหมก เณร ๕-'จ องค์ตักแจกอันคนละซ้อน ๆ ๆ ฉันอาหารยังไม่ทันอิ่มเลย 
สลบเหมือดทั้ง ๖ องค์ ทีนี่ อุย! เณรเป็นอะไร ๆ ถามมันดูซิว่ามันเป็นอะไร เณรก็กินเห็ดเบื่อ รู้ว่าเห็ดเบื่อ 
ทำไมถึงไปกินล่ะ ท่านอาจารย์พากิน ข้าไม่ได้กินเห็ดเบื่อ ถ้าข้ากินเห็ดเบื่อซัาก็เมาตายสิ หลวงปูเสาร์ 
ฉันเป็นชามนั่งยิ้มเฉย แด , เณรฉันคนละซ้อนฉันข้าวยังไม , อิ่มเลยสลบเหมือดไปเลย อันนี้จิตของเรานี่มัน 
ปรุง แต่งได้ จะให้มันแพ้หรือมันชนะมันก็ทำได้ 

หลวงปูเสาร์แก้สัญญาวิปลาสให้หลวงปู มั่น 

* แก้สัญญาวิปลาสจนสำเร็จเป็นอัศจรรย์ * 

ท่านอาจารย์เสาร์ มีเมตตาแก่สัตว์เป็นมหากรุณาอย่างยิ่ง วางเป็นกลาง เยือกเย็นที่สุด เมตตา 
ของท่านสดใส เห็นปาฏิหาริย์ของท่านสมัยชุนบำรุงบริจาคที่ดินและไม้ทำสำนักแม่ขาวสาริกา รัดสุทธาวาส 
จังหวัดสกลนคร 

แก้สัญญาวิปลาสท่านอาจารย์มั่นอับท่านเจ้าคุณหนุวัดสระปทุมในสมัยนั้น จนสำเร็จเป็นอัศจรรย์ 
เรียกว่าเป็นพ่อพระกรรมฐานภาคอีสาน นี้ท่านอาจารย์เสาร์เล่าให้พิง สมัยที่เรา (หลวงปูหลุย) อยู่อับท่าน 
เดินธุดงค์ไปด้วย ท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจก กับปรารถนาเป็นสาวกสำเร็จอรหันต์ในศาสนาสมณโคดม 
พุทธเจ้าของเรา ท่านอาจารย์มั่นเคารพท่านอาจารย์เสาร์มากที่สุด เพราะเป็นเณรของท่านมาแต่ก่อน 
ท่านมักเรียกท่านอาจารย์มั่นเป็นสรรพนามว่า “เจ้า ๆ ช้อย ๆ” 

(คัดมาจากหนัง สี'อ ประวัติหลวงปูหลุย จนฺทสาโร) 


๗๐ 



* นั่งสมาธิตัวลอยขึ้น...ลืมตาขึ้นดูตกลงมาก้นกระแทกกับพื้นอย่างแรง * 

ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่า นิสัยชองท่านพระอาจารย์เสาร์เป็นไปอย่างเรียบ ๆ และเยือกเย็นน่า 
เลื่อมใสมาก ที่มีแปลกอยู่บ้างก็เวลาท่านเข้าที่นั่งสมาธิตัวของท่านชอบลอยขึ้นเสมอ บางครั้งตัวท่าน 
ลอยขึ้นไปจนผิดสังเกต เวลาท่านนั่งสมาธิอยู่ ท่านเองเกิดความแปลกใจในขณะนั้นว่า “ตัวเราถ้าจะลอย 
ขึ้นจากพื้นแน่ ๆ ,, เลยลืมตาขึ้นดูตัวเอง ขณะนั้นจิตท่านถอนออกจากสมาธิพอดี เพราะพะวักพะวงกับเรื่อง 
ตัวลอย ท่านเลยตกลงมาก้นกระแทกอับพื้นอย่างแรง ต้องเจ็บเอวอยู่หลายวัน ความจริงตัวท่านลอยขึ้น 
จากพื้นจริง ๆ สูงประมาณ ๑ เมตร ขณะที่ท่านลืมตาดูตัวเองนั้น จิตท่านถอนออกจากสมาธิ จึงไม่มิสติพอ 
ยับยั้งไว้บ้าง จึงทำให้ท่านตกลงสู่พื้นอย่างแรง เช่นเดียวอับสิ่งต่าง ๆ ตกลงจากที่สูง ในคราวต่อไปเวลา 
ท่านนั่งสมาธิ พอรู้สิกว่าตัวท่านลอยขึ้นจากพื้น ท่านพยายามทำสติให้อยู่ในองค์ของสมาธิแล้วค่อย ๆ ลืมตา 
ขึ้นดูตัวเอง ก็ประจักษ์ว่าตัวท่านลอยขึ้นจริง ๆ แต่ไม , ได้ตกลงสู่พื้นเหมือนคราวแรก เพราะท่านมิได้ 
ปราศจากสติและคอยประคองใจให้อยู่ในองค์สมาธิ ท่านจึงรู้เรื่องของท่านได้ดี ท่านเป็นคนละเอียดถี่ก้าน 
อยู่มาก แม้จะเห็นด้วยตาแล้วท่านยังไม , แน่ใจ ต้องเอาวัตถุขึ้นเล็ก ๆ ขึ้นไปเหน็บไว้บนหญ้าหลังกุฏิ แล้ว 
กลับมาทำสมาธิอีก พอจิตสงบและตัวเริ่มลอยขึ้นไปอีก ท่านพยายามประคองจิตให้มั่นอยู่ในสมาธิ เพื่อตัว 
จะได้ลอยขึ้นไปจนถึงวัตถุเครื่องหมายที่ท่านนำขึ้นไปเหน็บไว้ แล้วค่อยๆ เอื้อมมือจับด้วยความมิสติ แล้ว 
นำวัตถุนั้นลงมาโดยทางสมาธิภาวนา คือพอหยิบได้วัตถุนั้นแล้วก็ค่อยๆ ถอนจิตออกจากสมาธิ เพื่อกายจะ 
ได้ค่อยๆลงมาถึงพื้นอย่างปลอดภัย แต่ไม่ถึงกับให้จิตถอนออกจากสมาธิจริงๆ เมื่อได้ทดลองจนเป็นที่แน่ใจ 
แล้ว ท่านจึงเชื่อตัวเองว่า ตัวท่านลอยขึ้นได้จริงในเวลาเข้าสมาธิในบางครั้ง แต่มิได้ลอยขึ้นเสมอไป นี้เป็น 
จริตนิสัยแห่งจิตของท่านพระอาจารย์เสาร์ รู้สึกผิดกับนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่มากในปฏิปทาทางใจ 

จิตของท่านพระอาจารย์เสาร์เป็นไปอย่างเรียบ ๆ สงบเย็นโดยสมำเสมอ นับแต่ขั้นเริ่มแรกจน 
ถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งปฏิปทาของท่าน ไม่ค่อยล่อแหลมต่ออันตราย และไม , ค่อยมีอุบายต่างๆ และ 
ความรู้แปลก ๆ เหมือนจิตท่านพระอาจารย์มั่น 

(คัดมาจากหนังสือ ประว้ตพระอาจารย์มั่น ภูริทตุโต) 

หลวงปูเสาร์เคยปรารถนาเป็นพระปืจเจกพุทธเจ้า 

* เวลาเร่งความเพียรใจรู้สึกประหวัด ๆ ถึงความปรารถนาเดิม * 

ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่า ท่านพระอาจารย์เสาร์เติมท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า เวลา 
ออกบำเพ็ญพอเร่งความเพียรเข้ามาก ๆ ใจรู้สึกประหวัด ๆ ถึงความปรารถนาเติม เพื่อความเป็นพระ 
ปัจเจกพุทธเจ้าแสดงออกเป็นเชิงอาลัยเสียดาย ยังไม่อยากไปนิพพาน ท่านเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อความ 
เพียรเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ ท่านเลยอธิษฐานของดจากความปรารถนานั้น และ 
ขอประมวลมาเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ไม่ขอเกิดมารับความทุกข์ทรมานในภพชาติต่าง ๆ อีก 
ต่อไป พอท่านปล่อยวางความปรารถนาเติมแล้ว การบำเพ็ญเพียรรู้สึกสะดวกแลเห็นผลไปโดยลำดับ ไม่มี 


๗๑ 







อารมณ์เครื่องเกาะเกี่ยวเหมือนแต่ก่อน สุดท้ายท่านก็บรรลุถึงแดนแห่งความเกษมดังใจหมาย แด , การ 
แนะนำสั่งสอนผู้อื่น ท่านไม , ค่อยมีความรู้แตกฉานกว้างขวางนัก ทั้งนี้อาจจะเป็นไปตามภูมินิสัยเดิมของท่าน 
ที่มุ่งเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ซึ่งตรัสรู้เองชอบ แต่ไม , สนใจสั่งสอนใครก็ได้ อีกประการหนึ่ง ที่ท่านกลับความ 
ปรารถนาได้สำเร็จตามใจนั้น คงอยู่ในขั้นพอแก้ไขได้ ซึ่งยังไม่สมบูรณ์เต็มภูมิแท้ 


หลวงปเสารเป็นคนพุดนอย 

* เราเกิดเป็นมนุษย์ มีความสูงศักดมาก แต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ * 

เวลาท่านพระอาจารย์มั่นออกเที่ยวธุดงคกรรมฐานทางภาคอีสาน ตามจังหวัดต่าง ๆ ในระยะ 
ต้นวัย ท่านมักจะไปกับท่านพระอาจารย์เสาร์เสมอ แม้ความรู้ทางภายในจะมีแตกต่างกันบ้างตามนิสัย แต่ก็ 
ชอบไปด้วยกัน สำหรับท่านพระอาจารย์เสาร์ ท่านเป็นคนไม , ชอบพูด ไม่ชอบเทศน์ ไม่ชอบมิความรู้แปลก ๆ 
ต่าง ๆ กวนใจเหมือนท่านพระอาจารย์มั่น เวลาจำเป็นต้องเทศน์ท่านก็เทศน์เพียงประโยคหนึ่งหรือสอง 
เท่านั้น แล้วก็ลงธรรมาสน์ไปเสีย ประโยคธรรมที่ท่านเทศน์ซึ่งพอจับใจความได้ว่า “ให้พากันละบาปและ 
บำเพ็ญบุญ อย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าที่ได้ มี วาสนามาเกิดเป็นมนุษย์” และ “เราเกิดเป็นมนุษย์ 
มีความสูงคักตื่มาก แต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ มนุษย์ของเราจะตาลงกว่าสัตว์ และจะเลว 
กว่าสัตว์อีกมาก เวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมาย อย่าพากันทำ” แล้ว ก็ ลงธรรมาสน์ 
ไปกุฏิโดยไม , สนใจกับใครต่อไปอีก ปกตินิสัยของท่านเป็นคนไม่ชอบพูด พูดน้อยที่สุด ทั้งวันไม่พูดอะไรกับ 
ใครเกิน ๒-๓ ประโยค เวลานั่งก็ทนทานนั่งอยู่ได้เป็นเวลาหลาย ๆ ชั่วโมง เดินก็ทำนองเดียวกัน แต่ 
ลักษณะท่าทางของท่านมิความสง่าผ่าเผยน่าเคารพเลื่อมใสมาก มองเห็นท่านแล้วเย็นตาเย็นใจไปหลายวัน 
ประชาชนและพระเณรเคารพเลื่อมใสท่านมาก ท่านมีลูกศิษย์มากมายเหมือนท่านอาจารย์มั่น 


หลวงปเสาร์สอนทำอะไรให้เป็นเวลา 

* ให้ทำวัตร นอน ๔ ทุ่ม ตื่นดี ๓ * 

ท่านอาจารย์หลวงปูเสาร์นี้ท่านเป็นสาวกแบบชนิดที่ว่าเป็นพระประเสริฐ ท่านสอนธรรมนี้ท่าน 
ไม่พูดมาก ท่านชี้บอกว่าให้ทำอย่างนั้น อย่างนี้ แต่การปฏิบัติของท่านนี้ ท่านเอาการปฏิบัติแทนการสอน 
ด้วยปาก ผู้ทั้โปอยู่ , ในสำนักท่าน ก่อนอื่นท่านจะสอนให้ทำวัตร นอน ๔ ทุ่ม ตื่นดี ๓ นี้ข้อแรกต้องทำให้ได้ 
ก่อน บ้างทีก็ลองเรียนถามท่าน หลวงปูทำไมสอนอย่างนี้ การนอนเป็นเวลา ตื่นเป็นเวลา ฉันเป็นเวลา 
อาบนํ้า เข้าห้องนํ้าเป็นเวลา มันเป็นอุบายสร้างพลังจิต แล้วทำให้เรา มี ความจริงใจ ทีนี้บักปฏิบัติ 
ทั้งหลายไม่ได้ทำอย่างนี้ แม้แด , นักสะกดจิต เขาก็ยังยึดหลักอันนี้ มันมีอยู่คำหนึ่งที่หลวงพ่อไม่เคยสีมหลัก 
ปฏืบ้ตที่เวสาไปปฏิบ้ตท่าน ท่านจะพูดขึ้นมาลอยๆว่า “เวลานี้จิตข้ามันไม่สงบ มันมีแต่ความคิด” ก็ถาม'ว่า 
“จิตมันฟุงซ่านหรือไงอาจารย์” “ถ้าให้มันหยุดนิ่งมันก็ไม่ก้าวหน้า ,, กว่าจะเข้าใจความหมายของท่านก็ใซั 


๗๒ 



เวลาหลายปี ท่านหมายความว่า เวลาปฏิบัติถ้าจิตมันหยุดนึ่งก็ปล่อยให้มันหยุดนึ่งไป อย่าไปรบกวนมัน 
ถ้าเวลามันจะศิดก็ให้มันคิดไป เราเอาสติตัวเดียวเป็นตัวตั้งเป็นตัวดี 

ปฦปทาของหลวงปเสาร์ กนฺตสัโล 

* ท่านสนใจเรื่องการปฏิบัติสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน โดยถ่ายเดียว * 

หลวงปูเสาร์ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปูมั่น ออกเดินธุดงคกรรมฐาน ปักกลดอยู่ในป่า ในดง ในถํ้า 
ในเขา องค์แรกของอีสานคือหลวงปูเสาร์ กน.ตสีโล หลวงปูเสาร์ กน.ตสีโล นัยว่า ท่านออกมาบวชในพระ 
ศาสนา ท่านสนใจเรื่องการปฏิบัติสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน โดยถ่ายเดียว ซึ่งสหธรรมิกคู่หูของ 
ท่านก็ศิอ พระปัญญาพิศาลเถร (หนู) เป็นคนเกิดในเมืองอุบลฯ ท่านออกเดินธุดงค์ร่วมกัน หลวงปูเสาร์ 
ตามปกติ ท่านเป็นพระที่เทศน์ไม่เป็น แต่ปฏิบัติให้ลูกศิษย์ดูเป็นตัวอย่าง 


* เดินจงกรมแข่งหลวงปูเสาร์ * 

สมัยที่หลวงพ่อเป็นเณรอยู่ใกล้ ๆ ท่าน ถ้าวันไหนเราคิดว่าจะเดินจงกรมแข่งกับท่านอาจารย์ใหญ่ 
วันนั้นท่านจะเดินจงกรมไม , หยุด จนกว่าเราหยุดนั่นแหละท่านจึงจะหยุด ท่านจะไม่ยอมให้เราชนะท่าน 
เวลาท่านสอน สอนสมาธิ ถ้ามีใครถามว่า ส่วนใหญ่คนอีสานก็ถามแบบภาษาอีสาน “อยากปฏิบัติสมาธิ 
เอ็ดจํ่งได๋ญ่าท่าน ,, “พุทโธสิ” “ภาวนาพุทโธแล้วมันจะได้อีหยังขึ้นมา ,, “อย่าถาม” “พุทโธแปลว่าจั๋งได้ ,, 
“ถามไปหาสิแตกอีหยัง ยั้งว่าให้ภาวนา พุทโธ ข้าเจ้าให้พูดแค่นี้” แล้วก็ไม่มีคำอธิบาย ถ้าหากว่าใครเชื่อ 
ตามคำแนะนำของท่าน ไปตั้งใจภาวนาพุทโธ จริง ๆ ไม่เฉพาะแต่เวลาเราจะมานั่งอย่างเดียว ยืน เดิน นั่ง 
นอน รับประทาน ดื่ม ทำ ใจนึกพุทโธไว่ให้ตลอดเวลา ไม , ต้องเสีอกว่าเวลานี้เราจะภาวนาพุทโธ เวลานี้เรา 
จะไม , ภาวนาพุทโธ ท่านสอนให้ภาวนาทุกลมหายใจ 

แมเข้าห้องนํ้าก็ตองภาวนา 

* ไม่บาป ธรรมะ เป็นอกาลิโก * 

บางคนก็จะไปข้องใจว่า ภาวนาพุทโธ ในห้องนั้าห้องส้วม มันจะไม่บาปหรือ ไม่บาป ธรรมะเป็น 
อกาลิโก ไม , เลือกกาล เสีอกเวลา พระองค์เทศน์สอนไว้แล้ว ถ้ายิ่งเข้าในห้องนํ้า ห้องส้วมน่ะ ยิ่งภาวนาดี 
เพราะมันมีสิ่งประกอบ สิ่งที่จะทำให้เรามองเห็นสิ่งปฏิกูล น่าเกลียด โสโครก มันก็แสดงออกมาให้เราเห็น 
แล้วเราภาวนา พุทโธ พุทโธ แปลว่ารู้ รู้ในสิ่งที่เราทำอะไรอยู่ในขณะนั้น 

ถ้าหากว่าท่านผู้ใดเชื่อในคำแนะนำของหลวงปูท่าน ไปภาวนาพุทโธอย่างเอาจริงเอาจัง ส่วนใหญ่ 
จะไม , เกิน ๗ วัน บางคนเพียงครั้งเดียวจิตสงบ สว่าง รู้ ตื่น เบิกบานขึ้นมา ทีนี้เมื่อภาวนาจิตเป็นสมาธิ 
เวลามาถามท่าน ภาวนาพุทโธแล้ว จิตของฉันนึ่ตอนแรก ๆ มันมีอาการเคลิ้ม ๆ เหมือนกับจะง่วงนอน 


๗๓ 









๗๙ 



ทีนี้มันสะลึมสะลึอ เหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่น พอเผลอ ๆ จิตมันวูบลงไปสว่างตูมขึ้นมา เหมือนกับมันมองเห็น 
ทั่วหมดในห้อง จนตกใจว่า แสงอะไรมันมาสว่างไสว พอตกใจแล้วสมาธิถอน ลืมตาแล้วความมืดมันก็มา 
แทนที่ อันนี้เป็นจุดสำคัญ คือถ้าจิตของเราได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ มันจะเกิดความตื่นตกใจหรือเกิด 
เอะใจขึ้นมา แต่ถ้าหากว่าเราไม , เกิดการตื่นใจหรือเกิดตกใจเกิดเอะใจ จิตของเราสามารถมีสติประคับ 
ประคองรู้อยู่โดยธรรมชาติ จิตมันก็สงบนิ่ง สว่าง รู้ ตื่น เบิกบาน มีปีติ มีความสุข 

เล่าเรื่องภาวนาให้หลวงปูเสาร์ฟัง 

*ท่านบอกว่า เร่งเข้าๆๆ* 

เมื่อหลวงพ่อไปเล่าเรื่องภาวนาให้ท่านฟัง ถ้าสิ่งใดที่มันถูกต้อง ท่านบอกว่า เร่งเข้า ๆ ๆ แล้วจะไม , 
อธิบาย แด , ถ้าหากว่ามันไม่ลูกต้อง เช่น อย่างใครทำสมาธิภาวนามาแล้วมันคล้าย ๆ กับว่า พอจิตสว่าง 
รู้เห็นนิมิตขึ้นมาแล้วก็น้อมเอานิมิตเข้ามา พอนิมิตเข้ามาถึงตัวถึงใจแล้ว มันรู้สิกว่าอึดอัดใจเหมือนหัวใจ 
ลูกบีบแล้ว สมาธิที่สว่างก็มืดไปเลย อันนี้ท่านบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นมันไม่ลูกต้อง เมื่อเกิดนิมิต 
ขึ้นมา ถ้าหากว่าไปเล่าให้อาจารย์องค์ใดฟัง ถ้าท่านแนะนำว่าให้น้อมให้เอานิมิตนั้นเข้ามาหาตัว อันนี้ 
เป็นการสอนผิด แต่ถ้าว่าท่านผู้ใดพอไปบอกว่า ภาวนาเห็นนิมิตท่านแนะนำให้กำหนดรู้จิตเฉยอยู่ คล้าย ๆ 
กับว่าไม , สนใจกับนิมิตนั้น แล้วนิมิตนั้นจะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปในแง่ต่าง ๆ เมื่อเรามิสติสัมปชัญญะ 
ดี มีสมาธิมั่นคง เราจะอาศัยความเปลี่ยนแปลงของมโนภาพอันเป็นของนิมิตนั้น เป็นเครื่องเตือนใจให้เรารู้ 
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม , เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา นิมิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นปฏิภาคนิมิต ถ้าหากว่านิมิตที่ 
ปรากฏแล้วมันหยุดนิ่ง ไม่ไหวติง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บางทีสมาธิของเรามันแน่วแน่ ความทรงจำ 
มันผิงลึกลงไปในส่วนลึกของจิตไปถึงจิตใต้สำนึก เมื่อออกจากที่นั่งสมาธิมาแล้ว เราไม่ได้นึกถึงเหมือนกับ 
คล้าย ๆ มองเห็นนิมิตนั้นอยู่ นึกถึงมันก็เห็น ไม่นึกถึงมันก็เห็น มันติดตาติดใจอยู่อย่างนั้น อันนี้เรียกว่า 
อุคคหนิมิต 

ว่ากันง่าย ๆ ถ้าจิตของเรามองเพ่งอยู่ที่ภาพนิ่ง เป็นอุคคหนิมิต ถ้าจิตเพ่งรู้ความเปลี่ยนแปลงของ 
นิมิตนั้น เป็นปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตเป็นสมาธิขั้นสมถกรรมฐาน แต่ปฏิภาคนิมิตนั้นเป็นสมาธิขั้นวิปัสสนา 
เพราะจิตกำหนดรู้ความเปลี่ยนแปลง อันนี้ถ้าหากว่าใครภาวนาได้นิมิตอย่างนี้ไปเล่าให้ท่านอาจารย์เสาร์ฟัง 
ท่านจะบอกว่า เอ้อ! ดีแล้ว เร่งเข้า ๆ ๆ แด , ถ้าใครไปบอกว่า ในเมื่อเห็นนิมิตแล้ว ผมหรือดิฉันน้อมเข้ามา 
ในจิตในใจ แต่ทำไมเมื่อนิมิตเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้ว จิตที่สว่างไสวปลอดโปร่ง รู้ ตื่น เบิกบาน มันมืดมิดลงไป 
แล้วเหมือนกับหัวใจลูกบีบ หลังจากนั้น จิตของเราไม่เป็นตัวของตัวคล้าย ๆ กับว่าอำนาจสิ่งที่เข้ามานั้นมัน 
ครอบไปหมด ถ้าไปเล่าให้ฟังอย่างนี้ ท่านจะบอกว่าทำอย่างนั้นมันไม่ลูกต้อง เมื่อเห็นนิมิตแล้วให้กำหนดรู้ 
เฉย ๆ อย่าน้อมเข้ามา ถ้าน้อมเข้ามาแล้ว นิมิตเข้ามาในตัว มันจะกลายเป็นการทรงวิญญาณ อันนี้เป็น 
เคล็ดลับในการปฏิบิดี เพราะฉะนั้น ถ้าผู้ใดมาแนะนำเราว่า ทำสมาธิแล้วให้น้อมจิตไปรับเอาอำนาจเบื้องบน 
หรือเห็นนิมิตแล้วให้น้อมเข้ามาในตัว อันนี้อย่าไปเอา มันไม่ลูกต้อง ในสายหลวงปูเสาร์นี่ ท่านสอนให้ 
ภาวนาพุทโธ 


๗ ๕ 







ทำไมหลวงปเสาร์สอนภาวนาพุทโธ 

* เพราะพุทโธเป็นกริยาของใจ * 

หลวงพ่อก็เลย เคย แอบถามท่านว่าทำไมจึงต้องภาวนา พุทโธ ท่านก็อธิบายให้ฟ้งว่าที่ให้ภาวนา 
พุทโธนั้นเพราะพุทโธเป็นกิริยาของใจถ้าเราเขียนเป็นตัวหนังสือเราจะเขียนพ-พาน-สระอุ-ท-ทหาร 
สะกดสระโอตัวธ-ธงอ่านว่าพุทโธอันนี้เป็นเพียงแด , คำพูด เป็นชื่อของคุณธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อจิต 
ภาวนาพุทโธแล้วมันสงบวูบลงไปนึ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบาน พอหลังจากคำว่า พุทโธ มันก็หายไปแล้ว ทำไมมัน 
จึงหายไป เพราะจิตมันถึงพุทโธแล้ว จิตกลายเป็นจิตพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็น 
พุทธะ เกิดขึ้นในจิตของท่านผู้ภาวนา พอหลังจากนั้นจิตของเราจะหยุดนึกคำว่าพุทโธ แล้วก็ไปนึ่ง รู้ ตื่น 
เบิกบาน สว่างไสว กายเบา จิตเบา กายสงบ จิตสงบ ยังแถมมีปีติ มีความสุขอย่างบอกไม่ถูก อันนี้มันเป็น 
พุทธะ พุทโธ โดยธรรมชาติเกิดขึ้นที่จิตแล้ว พุทโธ แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นกิริยาของจิตมันใกล้อับ 
ความจริง แล้วทำไมเราจึงมาพรำบ่น พุทโธ ๆ ๆ ในขณะที่จิตเราไม , เป็นเช่นนั้น ที่เราต้องมาบ่นว่า พุทโธ 
นั่นก็เพราะว่า เราต้องการจะพบพุทโธ ในขณะที่พุทโธยังไม , เกิดขึ้นกับจิตนี้ เราก็ต้องท่อง พุทโธ ๆๆ ๆ 
เหมือนอับว่าเราต้องการจะพบเพื่อนคนใดคนหนึ่ง เมื่อเรามองไม , เห็นเขาหรือเขายังไม , มาหาเรา เราก็เรียก 
ชื่อเขา ทีนี้ในเมื่อเขามาพบเราแล้ว เราได้พูดจาสนทนาอันแล้ว ก็ไม , จำเป็นจะต้องไปเรียกชื่อเขาอีก ถ้าขีน 
เรียกซํ้า ๆ เขาจะหาว่าเรารำไร ประเตื่ย'วเขาด่าเอา 

ทีนี้ในทำนองเดียวอันในเมื่อเรียก พุทโธ ๆ ๆ เข้ามาในจิตของเรา เมื่อจิตของเราได้เกิดเป็นพุทโธ 
เอง คือผู้'รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน จิตของเราก็หยุดเรียกเอง ทีนี้ถ้าหากว่าเรามีความรู้สืกอันหนึ่งแทรกขึ้นมา เอ้า 
ควรจะนึกถึงพุทโธอีก พอเรานึกขึ้นมาอย่างนี้สมาธิของเราจะถอนทันที แล้วกิริยาที่จิตมันรู้ ตื่น เบิกบาน 
จะหายไป เพราะสมาธิถอน 

ทีนี้ตามแนวทางของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำพรำสอน ท่านจึงให้คำแนะนำว่า เมื่อเราภาวนาพุทโธ 
ไปจิตสงบวูบลงนึ่ง สว่าง รู้ ตื่น เบิกบาน แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ท่านก็ให้ประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกติ 
อย่างนั้น ถ้าเราสามารถประคองจิตให้อยู่ในสภาพอย่างนั้นได้ตลอดไป จิตของเราจะค่อยสงบ ละเอียด ๆ ๆ 
ลงไป ในช่วงเหตุการณ์ต่าง ๆ มันจะเกิดขึ้น ถ้าจิตส่งกระแสออกนอกเกิดมโนภาพ ถ้าวิ่งเข้ามาข้างในจะ 
เห็นอวัยวะภายในร่างกายทั่วหมด ตับ ไต ไล้ พุง เห็นหมด แล้วเราจะรู้สืกว่ากายของเรานี่เหมือนอับ 
แก้วโปร่ง ดวงจิตที่สงบ สว่างเหมือนอับดวงไพ่ที่เราจุดไว่ในพลบครอบ แล้วสามารถเปล่งรัศมีสว่างออกมา 
รอบ ๆ จนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไป จนกระทั่งว่ากายหายไปแล้วจึงจะเหสือแตจิตสว่างไสวอยู่ดวงเดียว 
ร่างกายตัวตนหายหมด ถ้าหากจิตดวงนี้มีสมรรถภาพพอที่จะเกิดความรู้ความเห็นอะไรได้ จิตจะย้อนกาย 
ลงมาเบื้องล่าง เห็นร่างกายตัวเองนอนตายเหยียดยาวอยู่ขึ้นอืดเน่าเปือยผุพังสลายตัวไป 


๗๖ 



สมาธิในอริยมรรคอริยผล 

* สงบละเอียดเรียวไปเหมือนปลายเข็ม * 

ทีนี้ถ้าหากว่า จิตย้อนมามองรู้เห็นอย่างนี้ จิตของผู้นั้นเดินทางลูกต้องตามแนวทางอริยมรรค 
อริยผล ถ้าหากว่า สงบ สว่าง นึ่ง รู้ ตื่น เบิกบาน ร่างกายตัวตนหาย แล้วก็สงบละเอียดเรียวไปเหมือน 
ปลายเข็ม อันนี้เรียกว่า สมาธิขั้นฌานสมาบัติ ไปแบบฤๅษีฃีไพร ถ้าหากจิตของผู้ปฏิบัติไปติดอยู่ในสมาธิ 
แบบฌานสมาบัติ มันก็เดินฌานสมาบัติ ทีนี้ฌานสมาบัตินี้มันเจริญง่ายแล้วก็เสื่อมง่าย ในเมื่อมันเสื่อมไป 
แล้วมันก็ไม , มีอะไรเหสือ แต่ถ้าหากสมาธิแบบอริยมรรค อริยผลนี้ ในเมื่อเราได้สมาธิซึ่งเกิดภูมิความรู้ 
ความเห็น เช่น เห็นร่างกายเน่าเปิอยผุพังสลายตัวไปแล้ว ภายหลังจิตของเราก็จะบอกว่าร่างกายเน่าเปิอย 
เป็นของปฏิกูล ก็ได้ อสุภกรรมฐาน เนื้อหนังพังลงไปแล้วยังเหสือแต่โครงกระดูก ก็ได้ อ้ฐกรรมฐาน ทีนี้ 
เมื่อโครงกระดูกสลายตัวแหลกไปในผืนแผ่นดิน จิตก็สามารถกำหนดรู้ ได้ ธาตุกรรมฐาน แต่เมื่อในช่วง 
ที่จิตเป็นไปนึ่ จิตจะไม่มีความคิด ต่อเมื่อถอนจากสมาธิมาแล้วสิ่งรู้หายไปหมด พอรู้ว่ามันมาสัมพันธ์อับกาย 
เท่านั้นเอง จิตตรงนี้จะอธิบายให้ตัวเองฟ้งว่านึ่คือการตาย ตายแล้วมันก็ขึ้นอืด นํ้าเหลืองไหล เนื้อหนังพัง 
ไปเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครก ในเมื่อเนื้อหนังพังไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่โครงกระดูก ทีนี้โครงกระดูก 
มันก็แหลกละเอียดหายจมลงไปในผืนแผ่นดิน ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้น ก็เพราะเหตุว่าร่างกายของคนเรานี้ 
มันมีแต่ธาตุสี่ ดิน นํ้า ลม ไพ่ ไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหน ถ้าจิตมันเกิดภูมิความรู้ขึ้นมา 
อย่างนี้ ภาวนาในขณะเดียวความเป็นไปของจิตที่รู้เห็นไปอย่างนี้ ได้ทั้งอสุภกรรมฐาน อัฐกรรมฐาน 
ธาตุกรรมฐาน ประโยคสุดท้าย ไหนเล่าสัตว์ บุคคล ตัวตนเราเขามีที่ไหน จิตรู้อนัตตา เรียกว่า 
อนัตตานุปัสสนาญาณ ภาวนาทีเดียวได้ทั้งสมถะ ได้ทั้งวิปัสสนา 

ความเกี่ยวเนื่องแห่งมรรคและผล 

* เมื่อไม่มีสมาธิ ไม่มีฌาน ไม่มีฌาน ไม่มีวิปัสสนา * 

การกำหนดหมายสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดหรือกำหนดหมายรู้โครงกระดูก แล้วก็กำหนดหมายรู้ธาตุ ๔ 
ดิน นํ้า ลม ไพ่ เป็นสมถกรรมฐาน ส่วนความรู้ที่'ว่าสัตว์ บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหน เป็นวิปัสสนากรรมฐาน 
เพราะฉะนั้นท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นคุณธรรมอาศัยซึ่งอันและอัน เมื่อ 
ไม่มีสมาธิ ไม , มีฌาน ไม่มีฌาน ไม , มีวิปัสสนา เมื่อไม , มีวิปัสสนาก็ไม , มีวิชชาความรู้แจ้งเห็นจริง เมื่อไม่รู้แจ้ง 
เห็นจริงจิตไม , ปล่อยวางก็ไม , เกิดวิมุตติความหลุดพ้น สายสัมพันธ์มันก็ไปอันอย่างนี้ อันนี้เป็นแนวทางการ 
ปฏิบัติกรรมฐานในสายของ หลวงปูเสาร์ 

เพราะฉะนั้น เราอาจจะเคยได้พีงว่า ภาวนาพุทโธ แล้วจิตได้แต่สมถกรรมฐานไม , ถึงวิปัสสนา 
อนุสติ 90 พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ ลืลานุสติ จาคานุสติ อุปสมานุสติ ภาวนาแล้วจิตสงบ 
หรือบริกรรมภาวนา เมื่อจิตสงบแล้วถึงแค่สมถกรรมฐาน เพราะว่าภาวนาไปแล้วมันทิ้งคำภาวนา เพราะ 


๗๗ 






ฉะนั้น คำว่า พุทโธ ๆ ๆ นี้มันไม , ได้ติดตามไปกับสมาธิ พอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วมันทิ้งทันที ทิ้งแล้วมันก็ได้ 
แต่สงบนิ่ง แต่อนุสติ ๒ คือ กายคตานุสติ อานาปานสติ ถ้าตามหลักวิชาการท่านว่า ได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนา 
ทีนี้ถ้าเราภาวนาพุทโธ เมื่อจิตสงบนิ่ง สว่าง รู้ ตื่น เบิกบาน ถ้ามันเพ่งออกไปข้างนอกไปเห็นภาพนิมิต 
ถ้าหากว่านิมิตนิ่งไม , มีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นสมถกรรมฐาน ถ้าหากนิมิตเปลี่ยนแปลงก็เป็นวิปัสสนากรรมฐาน 
ทีนี้ถ้าหากจิตทิ้งพุทโธ แล้วจิตอยู่นิ่งสว่าง จิตวิ่งเข้ามาข้างใน มารู้เห็นภายในกาย รู้อาการ ๓๒ รู้ความ 
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย ซึ่งร่างกายปกติแล้วมันตายเน่าเข้อยผุพังสลายตัวไป มันเข้าไปกำหนดรู้ความ 
เปลี่ยนแปลงของสภาวะคือกายกับจิตมันก็เป็นวิปัสสนากรรมฐาน มันก็คลุกเคล้าอยู่ในอันเดียวกันนั้นแหละ 
แล้วอีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเคยได้ยินได้ฟิงว่าสมาธิขั้นสมถะมันไม่เกิดภูมิ 
ความรู้ อันนี้ก็เ 1 ข้า'ใจผิด ความรู้แจ้งเห็นจริง เราจะรู้ชัดเจนในสมาธิขั้นสมถะ เพราะสมาธิขั้นสมถะนิ่มัน 
เป็นสมาธิที่อยู่ในฌาน สมาธิที่อยู่ในฌานมันเกิดอภิญญา ความรู้ยิ่งเห็นจริง แต่ความรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง 
ในขณะที่จิตอยู่ในสมาธิขั้นสมถะ มันจะรู้เห็นแบบชนิดไม่มีภาษาที่จะพูดว่าอะไรเป็นอะไร ลักแต่ว่ารู้ 
สักแต่ว่าเห็น เช่น มองเห็นการตาย ตายแล้วมันก็ไม่ว่า เน่าแล้วมันก็ไม , ว่า ผุพังสลายตัวไปแล้ว มันก็ไม่ว่า 
ในขณะที่มันรู้อยู่นั่น แต่ เมื่อมันถอนออกมา แล้วยัง เหลือ แต่ความทรงจำ จิตจึงจะมาอธิบายให้ตัว เองฟัง เพื่อ 
ความเข้าใจทีหลังเรียกว่าเจริญวิปัสสนา 

หลวงปูเสาร์ทิพยจักษุ 

* กรรมฐานนี่ เครื่องรางของขลัง รูปเหรียญหมู่นี้ไม่มี * 

มีผู้บอกว่าเคยได้ฟังมาว่าหลวงปูส้นดูหมอเก่ง หลวงพ่อแก้ว่า..ไม , มีน้า..ไม่เคยหรอก เหมือน ๆ 
กับมีพระองค์หนึ่งว่าหลวงปูเสาร์ หลวงปูมั่น ไปตัดเหล็ก'โหลที่ถํ้าสระบัว ภูเขาควาย มันไม่ตรงกับความจริง 
เลยแม้แต่นิดหนึ่ง พระองค์นั้นชื่อพระอาจารย์จันทร์ เตื่ยวนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ เขาบอกว่าตั้งแต่เขาเป็นเณรโน่น 
ทีนี้เหล็กไหลมันเป็นทรัพย์ในดินสินในนั้าท่านผู้เคร่งต่อพระธรรมวินัยท่านจะไปทำได้อย่างไร 

ขนาดหลวงพ่อเอาสิผึ้งใส่มาในย่ามนี่ท่านยังว่าเอา ๆ ยังงงยังกะไก่ตาแตกเลย.. โอ๊ย! หลวงปูนิ่มา 
ด้นดูย่ามเราตั้งแต่เมื่อไร ตลับสิผึ้งนิ่มีโยมเขาทำให้ตั้งแต่เป็นเณรอยู่บ้านนอก เขาบอกว่าอันนี้จะไปเรียน 
หนังลือ มันเรียนหนังลือดี ก็เลยเอามา.. หลวงปูเสาร์ดุ จะมาภาวนาเอามรรคผลนิพพาน ยังเอาตลับลืผึ้ง 
ใส่ย่ามมาด้วยมันจะไปได้อย่างไร..ว้า หลวงปูนิ่มาค้นย่ามเราตั้งแต่เมื่อไร พอตื่นเข้ามาก็เอามัดติดก้อนอิฐปา 
ลงแม่นํ้ามูลเลย.. ไม่มีหรอกกรรมฐานนี่ เครื่องรางของขลัง รูปเหรียญหมู่ นี้ ไม่มี 


อปฏฐากหลวง! ) เสาร์ 

* ปรนนิบ้ติท่าน ไม่ได้ติดสอยห้อยตาม * 

ได้พบท่านเวลาท่านมาพักวัดบูรพาฯ ก็ได้ปรนนิบัติท่าน ไม , ได้ติดสอยห้อยตาม ผู้ติดสอยห้อยตาม 


๗ ๘ 




หลวงปูบัวพา ปฌฺฌาภา!ส 


ที่ยังมีชีวิตอยู่จนกระทั้งหลวงปูท่านสิ้นนิ่ยังเหลือหลวงปูบัวพาองค์เดียว จากกันไป ๓๐ ปี พอท่านเห็นก็วิ่ง 
มากอด “โอ๊ย..บักห่า..กูปักว่ามึงตายไปแล้ว” ท่านว่า “ที่อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์เสาร์นี่มึแต่เอาสองคนเด๊ 
เหลืออยู่” 

งานที่ทำถวายท่าน ก็อุปัฏฐากนวดเฟ้น ชักสบงจีวรแล้วก็ปัดกวาดที่นอน เทกระโถน อะไร 
ทำนองนั้น เวลาแขกมาหาท่าน ก็คอยดูแลรับแขก 

หลวงปูเสาร์นิ่เพืยงแต่เวลาท่านไปมาพักนิ่เราก็ได้อุปัฏฐากท่านเท่านั้นเอง แตกครูบาอาจารย์ใน 
สายนี้เขาถือว่าใครที่เป็นหัวหน้าใหญ่เขาถือว่าเขาเป็นลูกศิษย์องค์นั้นแหละ รอง ๆ ลงมาอาจารย์เป็น 
ลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่ เราก็มาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์รองลงมา แต่ศูนย์รวมจิตใจมันอยู่ที่อาจารย์ใหญ่ 


หลักปฏิบัติที่ครบาอาจารย์ให้ไว้ 

* อาศัยอยู่ตามถํ้าบ้าง ตามโคนต้นไม้บ้าง * 

พระบูรพาจารย์ของเรา เราถือว่าพระอาจารย์เสาร์ กนุตสิโล เป็นพระอาจารย์องค์แรกและเป็น 
ผู้นำหมู่คณะลูกศิษย์ลูกหา ออกเดินธุดงคกรรมฐาน ชอบพักพิงอยู่ตามป่าตามที่วิเวก อาศัยอยู่ตามถํ้าบ้าง 
ตามโคนต้นไม้บ้าง และท่านอาจารย์มั่นก็เป็นอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เสาร์ หลวงพ่อสิงห์ 
ขนุตยาคโม ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เสาร์และท่านอาจารย์มั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอาจารย์สิงห์ 
เปรียบเสมือนหนึ่งว่าเป็นเสนาธิการใหญ่ของกองทัพธรรม ได้นำหมู่คณะออกเดินธุดงค์ไปตามราวป่า 


๗๙ 














พระ อาจารย์'สิงห์ ขนุตยาคโม (สมัยยังหนุ่ม) 


ตามเขา อยู่อัพโภกาส อยู่ตามโคนต้นไม้ อาศัยอยู่ตามถํ้า พักพิงอาศัยอยู่ในราวป่าห่างจากหมู่บ้านประมาณ 
๕00 เมตร การธุดงค์ของพระอาจารย์เสาร์ พระอาจารย์มั่น พระอาจารย์สิงห์จะไม , นิยมที่จะไปปักกลด 
อยู่ตามละแวกบ้าน ตามสนามหญ้า หรือตามบริเวณโรงเรียน หรือใกล้ ๆ อับถนนหนทางในที่ซึ่งเป็นที่ 
ชุมนุมชน ท่านจะออกแสวงหาวิเวกในราวป่าห่างไกลกันจริง ๆ 

บางทีไปอยู่ในป่าเขาที่ไกล ตื่นเช้าเดินจากที่พักลงมาสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาต เมื่อบิณฑบาตเสร็จ 
แล้ว กลับไปถึงที่พักเป็นเวลา 99.0๐ น. หรือ ๕ โมงก็มี อันนี้คือหลักการปฏิบัติของพระธุดงคกรรมฐาน 
ในสายพระอาจารย์มั่น พระอาจารย์เสาร์ ซึ่งบางทีอาจจะผิดแผกจากพระธุดงค์ในสมัยปัจจุบัน ซึ่งไป 
ปักกลดอยู่ตามสนามหญ้า หรือตามสถานีรถไฟ ตามบริเวณโรงเรียนหรือศาลเจ้าต่าง ๆ พระอาจารย์เสาร์ 
พระอาจารย์มั่น พระอาจารย์สิงห์ ไม , นิยมทำเช่นนั้น ไปธุดงค์ก็ต้องไปป่ากันจริง ๆ ที่ใดซึ่งมีอันตราย 
ท่านก็ยิ่งไปเพื่อเป็นการทดสอบความสามารถของตัวเอง และเป็นการฟิก ฝนลูกศิษย์ลูกหาให้มีความ 
กล้าหาญ เผชิญต่อภัยของชีวิต ตะล่อมจิตให้ยึดมั่นในคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อย่างแน่ว แน่ 

เมื่อไปในสถานที่ที่ศิดว่ามีอันตราย ไปอยู่ในที่ห่างไกลพี่น้อง เพื่อนฝูงสหธรรมิกก็ไปอยู่บริเวณ 
ที่ห่าง ๆ กัน ในเมื่อจิตใจเกิดความหวาดกลัวภัยขึ้นมา จิตใจก็วิ่งเช้าสู่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ยึดเอา 


๘๐ 



พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะอย่างเหนียวแน่น เพราะในขณะนั้นไม่ มีใครอีกแล้วที่จะเป็น 
เพื่อนตาย ดังนั้น ท่านจึงมีอุบายให้ไบ้ผิกฝนอบรมตัวเอง ฟิกฝนอบรมบรรดาลูกศิษย์ลูกหา ผู้ติดตาม ใน 
สถานที่วิเวกห่างไกลเต็มไปด้วยภัยอันตราย เพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหามีความกล้าหาญชาญชัย ในการที่จะ 
เสียสละเพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อบูชาพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง การฟิกฝนอบรมหรือการ 
อบรมสั่งสอนของครูบาอาจารย์ดังกล่าวนั้น ท่านยึดหลักที่จะพิงให้ลูกศิษย์ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันดังนี้ 
ท่านจะสอนให้พวกเราประกอบความเพียรดังกล่าวตั้งแต่หัวคำ จนกระทั่งเวลา ๔ ทุ่ม พอถึง ๔ ทุ่ม 
แล้วก็จำวัดพักผ่อนตามอัธยาศัย พอถึงดี ๓ ท่านก็เดือนให้ลุกขึ้นมาบำเพ็ญเพียร เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา 
หรือทำวัตรสวดมนต์ก็ตามแด , ที่จะถนัด แต่หลักที่ท่านยึดเป็นหลักที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าใน เบื้องต้นท่านจะ 
สอนให้ลูกศิษย์หัดนอน ๔ ทุ่ม ตื่นดี ๓ ในขณะที่ยังไม่ได้นอนหรือตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำกิจวัตร มีการสวดมนต์ 
ไหว้พระ เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ท่านก็จะสอนให้ทำอย่างนี้ อันนี้เป็นหลักสำคัญที่ท่านจะรีบเร่งอบรม 
สั่งสอนและฟิกลูกศิษย์ให้ทำให้ได้ ถ้าหากยังทำไม , ได้ท่านก็ยังไม่อบรมสั่งสอนธรรมะส่วนละเอียดขึ้นไป 
เพราะอันนี้เป็นการฟิกหัดดัดนิสัยให้มีระเบียบ นอนก็มี'ระเบียบ ตื่นก็มี'ระเบียบ การฉันก็ต้องมีระเบียบ คือ 
ฉันหนเดียวเป็นวัตร ฉันในบาตรเป็นวัตร บิณฑบาตฉันเป็นวัตร อันนี้เป็นข้อวัตรที่ท่านถือเคร่งนัก โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งข้อฉันในบาตร ฉันหนเดียว อันนี้ท่านยึดเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติกรรมฐานเลยทีเดียว 

หลักสมถวิปืสสนาของหลวงปูเสาร์ 

* พิจารณากายแยกออกเป็นธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ * 

หลักการสอนท่านก็สอนในหลักของสมถวิปัสสนา ดังที่ เรา เคยได้ยินได้พิงกันมาแล้วนั้น แต่ท่านจะ 
เน้นหนักในการสอนให้เจริญพุทธคุณเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเจริญพุทธคุณจนคล่องตัวจนชำนิชำนาญแล้ว ก็สอน 
ให้พิจารณากายคตาสติ เมื่อสอนให้พิจารณากายคตาสติ พิจารณาอสุภกรรมฐาน จนคล่องตัวจนชำนิ 
ชำนาญแล้ว ก็สอนให้พิจารณาธาตุกรรมฐาน ให้พิจารณากายแยกออกเป็นธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ แล้วก็ 
พยายามพิจารณาว่าในร่างกายของเรานี้ไม่มีอะไร มี แด , ธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ ประชุมกันอยู่ เท่านั้น หาสัตว์ 
บุคคลตัวตนเราเขาไม , มี ในเมื่อฟิกฝนอบรมให้พิจารณาจนคล่องตัว จิตก็จะมองเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน คือเห็น 
ว่าร่างกายนี้ไม , ใช่ตัว ไม , ใช่ตน เป็นอนัตตาทั้งนั้น จะว่ามีตัวมีตนในเมื่อแยกออกไปแล้ว มันก็มีแต , ธาตุ ๔ ดิน 
นก ลม ไฟ สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขาไม่มี แต่อาศัยความประชุมพร้อมของธาตุ ๔ ดิน นก ลม ไฟ มีปฏิสนธิ 
จิตปฏิสนธิวิญญาณมายึดครองอยู่ในร่างอันนี้ เราจึงสมมติบัญญัติว่า สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา 

อันนี้เป็นแนวการสอนของพระอาจารย์เสาร์ พระอาจารย์มั่น และพระอาจารย์สิงห์ การพิจารณา 
เพียงแค่ว่าพิจารณากายคตาสดิก็ดี พิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดี ตามหลักวิชาการท่านว่าเป็นอารมณ์ของ 
สมถกรรมฐาน แต่ท่านก็ยํ้าให้พิจารณาอยู่ในกายคตาสติกรรมฐานกับธาตุกรรมฐานนี้เป็นส่วนใหญ่ ที่ท่าน 
ยก ๆ ให้พิจารณาอย่างนั้น ก็เพราะว่าทำให้ภูมิจิตภูมิใจของนักปฏิบัติก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้เร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณากายคตาสติ แยก ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็นต้น 


(^)(จ) 














ออกเป็นส่วน ๆ เราจะมองเห็นว่าในกายของเรานี้ก็ไม , ใช่ตัว ไม , ใช่ตน มันเป็นแต่เพียง ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 
เนื้อ เอ็น กระดูกเท่านั้น ถ้าว่ากายนี้เป็นตัวเป็นตน ทำไมจึงจะเรียกว่าผม ทำไมจึงจะเรียกว่าขน ทำไมจึงจะ 
เรียกว่าเล็บ ว่าพีน ว่าเนื้อ ว่าเอ็น ว่ากระดูก ในเมื่อแยกออกไปเรียกอย่างนั้นแล้ว มันก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัว 
ตนเราเขา นอกจากนั้นก็จะมองเห็นอสุภกรรมฐาน เห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครก 
น่าเบื่อหน่าย ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตน แล้วพิจารณาบ่อย ๆ พิจารณาเนือง ๆ จนกระทั่งจิตเกิด 
ความสงบ สงบแล้วจิตจะปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาโดยอัตโนมัติ ผู้ภาวนาก็เริ่มจะรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็น 
จริงของร่างกายอันนื้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาธาตุ ๔ ดิน นก ลม ไฟ พิจารณากายแยกออกเป็น 
ส่วน ๆ ส่วนนี้เป็นดิน ส่วนนี้เป็นนั้า ส่วนนี้เป็นลม ส่วนนี้เป็นไฟ เราก็จะมองเห็นว่าร่างกายนี้สักแด , ว่าเป็นดิน 
เป็นนก เป็นลม เป็นไฟ สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม , มี ก็ทำให้จิตของเรามองเห็นอนัตตาได้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้น 
การเจริญกายคตาลดิก็ดี การเจริญธาตุกรรมฐานก็ดี จึงเป็นแนวทางให้จิตดำเนินก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้ 
และอีกอันหนึ่งอานาปานสติ ท่านก็ยึดเป็นหลักการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานอานาปานสติ 
การกำหนดพิจารณากำหนดลมหายใจนั้น จะไปแทรกอยู่ทุกกรรมฐาน จะบริกรรมภาวนาก็ดี จะพิจารณาก็ดี 
ในเมื่อจิตสงบลงไป ปล่อยวางอารมณ์ที่พิจารณาแล้ว ส่วนใหญ่จิตจะไปรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออก ในเมื่อจิต 
ตามรู้ลมหายใจเข้าออก กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เป็นปกติ จิตเอาลมหายใจเป็นสิ่งรู้ สติเอาลมหายใจ 
เป็นสิ่งระลึก ลมหายใจเข้าออกเป็นไปตามปกติของร่างกาย เมื่อสติไปจับอยู่ที่ลมหายใจ ลมหายใจก็เป็น 
ฐานที่ตั้งของสติ ลมหายใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกาย สติไปกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออก จดจ่ออยู่ที่ตรงนั้น 
วิตกถึงลมหายใจ มีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้น จิตก็มีวิตกวิจารอยู่อับลมหายใจ เมื่อจิตสงบลงไป ลมหายใจก็ 
ค่อยละเอียด ๆ ลงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งในที่สุดลมหายใจก็หายขาดไป เมื่อลมหายใจหายขาดไปจากความ 
รู้สึก ร่างกายที่ปรากฏว่ามีอยู่ก็พลอยหายไปด้วย ในเมื่อเป็นเช่นนั้น ถ้าหากว่าลมหายใจยังไม่หายขาดไป 
กายก็ยังปรากฏอยู่ เมื่อจิตตามลมหายใจเข้าไปข้างใน จิตจะไปสงบนึ่งอยู่ในท่ามกลางของกาย แล้วก็แผ่ 
รัศมีออกมารู้ทั่วทั้งกาย จิตสามารถที่จะมองเห็นอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายได้หมดทั้งตัว เพราะลมย่อม 
วิ่งเข้าไปที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ลมวิ่งไปถึงไหนจิตก็รู้ไปถึงนั่น ตั้งแต่หัวจรดเท้า ตั้งแต่เท้าจรดหัว ตั้งแต่ 
แขนซ้ายแขนขวา ขาขวาขาซ้าย เมื่อจิตตามลมหายใจเข้าไปแล้ว จิตจะรู้ทั่วกายหมด ในขณะใดกายยัง 
ปรากฏอยู่ จิตสงบอยู่ สงบนึ่ง รู้สว่างอยู่ในกาย วิตก วิจาร คือจิตรู้อยู่ภายในกาย สติก็รู้พร้อมอยู่ในกาย 
ในอันตับนั้นปีติและความสุขย่อมบังเกิดขึ้น เมื่อปีติและความสุขบังเกิดขึ้น จิตก็เป็นหนึ่ง นิวรณ์ ๕ 
กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ก็หายไป จิตกลายเป็นสมถะ มีพลังพอที่จะปราบ 
นิวรณ์ ๕ ให้สงบระงับไป ผู้ภาวนาก็จะมองเห็นผลประโยชน์ในการเจริญสมถกรรมฐาน 


ไปเรียนที่วัดสระปทุม 

* หลวงตาพรนี่แหละส่งหลวงพ่อไปเรียนที่วัดสระปทุม * 

...หลวงตาพรนึ่แหละท่านเป็นคนส่งหลวงพ่อไปเรียนที่วัดสระปทุม เวลาหน้าแล้งหยุดเรียนหนังสือ 
หลวงพ่อก็ขึ้นไปอยู่กับหลวงตาพร อยู่อับหลวงตาพร ๓ ปี ท่านก็ส่งไปวัดสระปทุม ท่านเป็นลัทธิวิหาริก 


๘ ๒ 



ของเจ้าคุณปัญญาพิศาลเถร ลัทธิวิหาริกของท่านเจ้าคุณปัญญาฯ ที่ยังเหลืออยู่มี ๒ องค์ คือหลวงพ่ออับ 
อับเจ้าคุณวิริยังค์ 

ไปอยู่ที่วัดสระปทุม ๒ ปี ๘ เดือน ท่านเจ้าคุณปัญญาฯ เน้นเรื่องการ ปฏิบัติ... ที่หลวงพ่ออุปสมบท 
เป็นพระนี่ ท่านอาพาธ ท่านให้หลวงพ่อเข้าไปพิงโอวาทท่านเพียงองค์เดียว..ผู้เฒ่าหมู่นึ่ไม่ใช่ย่อย ๆ 
วินัยบุพพสิกขามหาขันธ์นึ่จำได้หมดทุกตัว ยังกับท่องเอาไว้ แต่ท่านไม่ได้สอนนักธรรมนะ นักธรรมตรีก็ 
ไม่ได้ แต่ความรู้เรื่องบาลีและวินัยนี่เก่งมาก 

การเรียนพระธรรมวินัยจากครูบาอาจารย์โดยตรง นอกจากขยันอ่านแล้ว ครูบาอาจารย์ก็ยังขยัน 
เทศน์ด้วย...ตอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ เขามาทิ้งระเบิด ตำรวจเอาท่านไปไว้วัดลาดพร้าว เมื่อก่อนวัด 
ลาดพร้าว เป็นท้องนํ้าตั้ง แด , ประดูนั้าไป เป็นทุ่งนาทั้งนั้น 


สายทางแห่งศรัทธา 

* ครูบาในวัดให้คนละบาท รวมแล้วเป็น ๒(ริ) บาท * 

หลวงพ่อไปจากอุบลฯ จะไปกรุงเทพฯ มีสตางค์ ๒๑ บาท หลวงตาพร สุมโน กับหลวงพ่อบุญ 
ชิน'วใส ให้ ๘ บาท อาจารย์มหาบุญมี สิริธโร ให้ ๔ บาท เป็น ๑๒ บาท แล้วก็ยายตุ่นแม่ยายของเสี่ยตุ๊ให้ 
๒ บาท พี่ประกอบให้ ๒ บาท ครูบาในวัดให้คนละบาท รวมแล้วเป็น ๒๑ บาท เป็นค่ารถไพ่ รถด่วนชั้น ๒ 
นั่น ๙ บาทสลึง ชั้น ๓ ไม่มี มีแต่ชั้น ๒ แต่พระมีส่วนลดเหลืออยู่ ๗ บาทสสิง ไปถึงโน่นไปซื้อเสื่อ 
ผืนหนึ่ง หมอนใบหนึ่ง มุ้งหลังหนึ่ง แล้วก็ปากกาเชพ่เพ่อร์น้อยอีกด้ามหนึ่ง แล้วก็หนังลีอธรรมบทจบหนึ่ง 
แล้วก็แปลจบหนึ่ง ยังมีสตางค์เหลือ สมัยก่อนถือตังค์ไปตลาดซื้อของนี่ต้องเอาเข่งไป 



หลวงปูบุญมี ^วิธโร หลวงปูบุญ ชินว์โส 


๘๓ 










วัดปทุมวนาราม ภาพถ่ายในอดีต 























อุบิชฌาย์ไม่ยอมรับเข้าอยู่ในสำนัก 

* เราไม่ยอมถอย จะไปตายดาบหน้า * 

ไปตอนแรกเจ้าคุณอุปัชฌาย์ “ไม่รับล่ะ มันต้องติดต่อมาก่อนซิ กลับไปเมืองอุบลๆ ของเก่านั่น ทีหลัง 
ต้องติดต่อมาก่อน” เราก็เลยงอแงท่านตามประสาเด็ก เรียนท่านว่า เราไม , ยอมถอย จะไปตายดาบหน้า 
พอท่านได้ยินคำพูดคำนี้.. เรียกเอาฎีกา เอามา.. 


โดนไล่ไม่ให้เดินตามบิณฑบาต 

* ข้าไม่ให้เดินตาม เอ้า! ไม่ เดินก็ไม่ เดิน 

ไปเรียนหนังสือ พระมหา... เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษเคยเป็นอาจารย์สอนบาสีอยู่เมืองอุบลฯ 
พอเราไปกรุงเทพฯ ก็ไปเจอกันอีกเห็นว่าครูบาอาจารย์กำลังเดินบิณฑบาตอยู่ ก็เดินตาม ไปได้ ๒-๓ วัน 
เรียกโป.. “ข้าไม่โห้เตินตาม” เอ้า! ไม่เดินก็ไม่เดิน ทีนี้เ'ราก็พอรู้'ทางบ้าง พอดีบ้านโยมบวชนี่ท่านออกมาใส่ 
บาตร ท่านเห็นเราพอเห็นแล้วชอบใจ ก็เลยนิมนต์ให้ไปรับบาตรที่บ้าน เดินผ่านไปให้ใคร ๆ ออกมาใส่บาตร 
ภายหลังชาวบ้านที่เขาเคยใส่บาตร เขาเห็นพระไปเพิ่มอีกองค์หนึ่งเป็น ๒ องค์ เขาก็ดีใจ โดน 
หมู่ไล่อีก มันก็มาคิด พระกรุงเทพฯ นี่ขนาดนี้เซียวหรือ บิณฑบาตร่วมทางก็ไม , ได้ ทีนี้ภายหลังมานี่ 
ท่านมหา... มาอ้อนวอนเราให้ไปอยู่เป็นเลขาฯ เราก็ไม่ไป ไปทีนะ จะขอให้เป็นพระครูอย่างนั้นอย่างนี้ 
เราบอกว่า “ไม่ไป ขนาดข้าวบิณฑบาตทัพพีเดียวท่านยังแบ่งให้ผมกินไม่ไต้ ยศฐาบรรดายักดเหล่านี้ท่านจะ 
ให้ผมไต้อย่างไร ผมไม่ไป” 

เจอเณรนักเลง 

* เราบวชมีผ้าเหลืองแล้วจะมาชกต่อยกันได้อย่างไร * 

เมื่อก่อนนี้เข้าไปอยู่กรุงเทพฯ ทีแรกไปบิณฑบาตเขามองหน้า ท่านเป็นไทยหรือเป็นลาว เขายังถาม 
อยู่เลย ใจมันคิด ภาวนาไป ๆ มันหลงทีปหลงแดน นึกว่าตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่ จะปฏิวัติแบ่งแยกดินแดนโน่นเด่ 
มันคิดไป ไปๆ มาๆ เอ้า! ทีจะได้สติ ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งมันเป็นนักเลงโต เป็นเณรเหมือนกัน มันชวน 
ต่อยมันชวนชกกัน กลัวมัน กลัวมันด้วย กลัวผ้าเหสืองด้วย เราบวชมีผ้าเหลืองแล้วจะมาชกต่อยกันได้ 
อย่างไร มันนึกในใจ มาตอนนั้น มันก็ได้สติคืนมา ความยิ่งใหญ่ทั้งหลายทนงตัว มันก็หายหมด ไอ้เพียง 
แค่ไอ้นี่คนเดียวนี่ เรายังไม , กล้าสู้มัน แล้วจะไปคิดแบ่งแยกดินแดนได้อย่างไร มันก็เลยหาย 

พบสูตรการทำสมาธิโนห้องเรียน 

* เราจะเอาตัวอาจารย์นี่แหละเป็นดวงกสิณสำหรับเพ่ง * 

หลักและวิธีการอันนี้เป็นสูตรที่หลวงพ่อทำได้ผลมาแล้วตั้งแต่เป็นสามเณรเรียนหนังสือ หลวงพ่อ 


๘๘ 



ถือหนังสือเดินท่องไปท่องมาแบบเดินจงกรม อาจารย์สุวรรณ สุจิณฺโณ ลูกศิษย์ต้นของหลวงป่มั่น ท่านเห็น 
ก็ทักว่า “เณร ถ้าจะเรียนก็ตั้งใจเรียน จะปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติ อย่าจับปลาลองมือ มันไม่สำเร็จหรอก” 

ทีนี้พอได้ยิน คำ พูดชองท่าน หลวงพ่อก็มาคิดว่า เอ! เราจะทำสมาธิพร้อมกับการเรียนไป นี่ ไม่ได้ 
หรือ เพราะการทำสมาธิคือการทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ ทำสติให้มีสิ่งระลึก เวลาเราไปเรียนหนังสือ 
การเรียนมันก็เป็นสิ่งรู้ของ จิต สิ่งระลึกของสติ ก็ไปนึกถึงหลักของการเพ่งกสิณ กสิณนี่ มันมีกสิณดิน 
กสิณนํ้า กสิณลม กสิณไพ่ อากาศ วิญญาณ ทีนี้'ในตัวอาจารย์นี่มีพร้อมทุกอย่าง ดินก็มี นั้าก็มี ไพ่ก็มี 
ลมก็มี อากาศก็มี วิญญาณก็มี เราจะเอาตัวอาจารย์นี่แหละเป็นดวงกสิณสำหรับเพ่ง 

พอเข้าไปในห้อง เรียน อาจารย์มายืนหน้าห้องปัปเพ่งสายตาไปที่ตัวอาจารย์ส่งจิตไปที่ตัวอาจารย์จ้อง 
อยู่อย่างไม่ลดละ ในตอนแรก ๆ การเพ่งนี่มันสับสนวุ่นวายหน่อยเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ แต่เมื่อยักไปจน 
คล่องตัวชำนิชำนาญแล้ว ทีหลังพอเห็นใครต่อใครนอกจากอาจารย์ของตัวเอง มันก็เพ่งเอาเพ่งเอา จ้องเอา 
จ้องเอา ทีนี้เวลาอาจารย์มายืนหน้าห้องไม่ตั้งใจส่งสายตาและส่งจิตไปอย่างที่เคย แต่มันเป็นโดยอัตโนมัติ 
บางทีถึงขนาดอาจารย์ตวาดเอาหาว่าไปจ้องท่าน พอเรียนท่านว่า “ผมยักสมาธิโดยเอาตัวของอาจารย์ 
เป็นเป้าหมายของจิตใจและสายตา ผมต้องกราบขออภัยด้วย” ท่านก็บอกว่า “ถ้าเธอยักสมาธิก็เชิญจ้องฉัน 
ให้แหลกละเอียดไปฉันก็ไม่ว่า ” 

ในตอน แรกความรู้สีก และสายตามันไปอยู่ที่ตัวอาจารย์ เพราะภายหลังนี่สายตาอยู่ที่ตัวอาจารย์ 
ความรู้ทางจิตมันนิ่งมาเตรียมพร้อมอยู่ในตัวของเราเอง มาตอนนี้สิ่งแปลก ๆ ที่มันเกิดขึ้น พออาจารย์สอน 
ไป พอท่านพูดจบประโยค จิตของเรามันคาดการณ์ล่วงหน้าว่าต่อไปเขาจะพูดอะไร เวลาไปสอบพออ่าน 
คำถามจบ จิตมันก็วูบวาบลงไปคำตอบมันก็ผุดขึ้นมา เวลาจะไปสอบจริงนี่นอนกลางคืนนี้มันรู้แล้ว เขาจะ 
ออกอะไรมาให้เราสอบ ตั้งแต่วิชาแปลบาลี สัมพันธ์บาลี หลักภาษาบาสีไวยากรณ์นี่รู้ก่อนหมด พอตื่นเข้า 
มาไปเล่าให้อาจารย์พีง อาจารย์ก็เรียกให้ไปซ้อมเสียจนจำได้ พอไปถึงมันออกมาจริง ๆ แล้วเวลาไปสอบก็ 
เซียนเอา ๆ ระวังว่ามันจะตกหล่นแค่นั้นเอง นี้คือผลที่หลวงพ่อได้ปฏิบัติมาแล้ว มันได้ผลอย่างนี้ 

เป็นมหาเณร 

* เราแปลปีเดียวสอบเปรียญธรรม ๓ ประโยคได้ * 

ทีนี้พอเราไปเรียนแปลธรรมบทอยู่ เรียนบาลีแล้วก็แปลธรรมบท ปกติเขาแปลอย่างน้อย ๒ ปี 
เขาถึงจะสอบได้ เราแปลปีเดียวสอบเปรียญธรรม ๓ ประโยคได้ ทำไมจึงสอบได้ เพราะมันรู้ข้อสอบ 
ล่วงหน้า พอมันรู้แล้วก็ท่องเอาจนได้ไปสอบมันก็ได้ ภายหลังมาปรารภ..เอ้อ..แบบนี้ใม่มีหนังสือให้เรียนแล้ว 
เราก็เรียนเก่งจริง ๆ แต่ว่าชะตากรรมมันไม , เข้าข้าง มาเป็นวัณโรค มันกำเริบมากขึ้น ทีนี้มาคิดย้อนหลัง 
คนเรานี่จะอยู่ในฐานะอย่างไรก็ตามขอให้มีใจเข้มแข็ง กล้าสู้ แม้จะกำเนิดมาจากตระกูลขอทานมันก็เอา 
ดีได้ถ้าตั้งใจจริง ฐานะของหลวงพ่อนี่มันเทียบเท่ากับเด็กขอทานกลางบ้าน 

* 


๘ ๙ 








** ฯ*' 1)า1 *7^ ^ 1(0 ^*4X3^ 1/0* 

*'*'^ 8*3&เ) /) 1 

..ร*. ^)*4 /จ?ธส์ ^0 1*)0#ริ3-*^- 

‘ ห ก 3 '^'X) ^)5-0 'ว'V ซี ^-)^2-^ ^■ฟ้:เ เ^ 

^๐ นั้. 

”*5*/^0^/ดฺเา0VI ^ , /8~! ^0 {I^แ. 

^'เ/ทํ /ฮ *7ร^/นเม่ก่ก่^ 


บุ?© ^ 2535 " 


/■ช 


* 


๙๐ 



พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้ในป่า ป่าจึงมี 
ความหมายสำหรับผู้แสวงหาความสงบหมด 
กิเลส ป่าให้'ทุกลิงทุกอย่างแก่มนุษย์และสัตว์ที่ 
อาศัยป่าเป็นที่พึ่ง 

ดังนั้นมนุษย์ผู้มีใจสูง จึงไม่ควรบุกรุกทำลาย 
จงช่วยกันรักป่า เหมือนสมบัติลํ้าค่า'ที่ เราหวง แหน 

พระภาวนาพิศาลเถร 
๓๐ ม.ค. ๒๕๓๕ 


๙๑ 





พรรษาที่๐ - ๒ (พ. ค. ๒๔๘๕- ๒๔๘๖) 

จำพรรษาที่ 

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร อำ เภอปทุมวัน กรุง เทพฯ 



&/ , //7 +/?^& ร/จ^)^} 

)10วฺ //V) V 

5 


๙ ๒ 



อุปสรรคโนการอุปสมบท 

* บวชเณรแล้วไม่มีใครบวชพระให้ * 

รายที่ รึ) พระสีหสิทธิโยธา ขอรับเป็นเจ้าภาพอุปสมบทให้ แต่เป็นอันต้องล้มเลิกไปเพราะท่าน 
เจ็บไข้ได้ป่วย 

รายที่ ๒ มาขอรับเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ พอถึงใกล้ๆ รันจะบวช กลับคำบอกว่าไม่พร้อม 

รายที่ ๓ มาขอรับเป็นเจ้าภาพแต่มีเหตุต้องล้มเลิกเพราะสวนทุเรียนเกิดถูกนํ้าท่วม เลยเป็นเจ้าภาพ 

ไม่ได้ 

รายที่ ๔ ดร.ประจวบ บุนนาค รมต.กระทรวงสาธารณสุข ในสมัยนั้น และภริยา (คุณหญิงประชง 
บุนนาค) เจาะจงขอบวชเณรพุธนี้ พระผูใหญ่ สั่งเณรรูปอื่นให้ แด , เจ้าภาพไม , ยอม ในที่สุด 
ก็ได้บวชให้เณรพุธ เป็นพระโดยสมบูรณ์แบบ 

อุปสมบทเมื่อรันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ณ พระอุโบสถรัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 
อำเภอปทุมรัน กรุงเทพฯ โดยมีพระปัญญาพิศาลเถร (หนู จิตปฌฺโณ) เป็นอุปัชฌาย์ มีพระครูปทุมธรรม- 
ธาดา (บุญมั่น มนุตาสโย) ภายหลังดำรงตำแหน่งพระธรรมปาโมกข์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดบัว 
เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ฉายามคธ ว่า “จานิโย” และอยู่จำพรรษา ณ ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 
ศึกษาเล่าเรียนด้านปริยัติธรรมและปรนนิบัติเพื่อเป็นการสนองพระเดชพระคุณพระอาจารย์เรื่อยมาจน 
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ อุบัติขึ้น จึงได้เดินทางอพยพเป็นการหลบภัยตามคำสั่งชองรัฐบาล 
ในสมัยนั้น 


เป็นพระที่แทัจริง 

•ไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งที่ไม่ใช่กิจของพระ * 

มาบวชเป็นพระ ก็ขอให้ทำหน้าที่ชองพระไม่ขออะไรมาก ขอให้ทำวัตรเข้าเย็น สวดมนต์ นั่งสมาธิ 
ให้ได้มากที่สุด ให้สมาเสมอ อย่าให้ขาดแค่นี้ก็พอแล้ว 

ถ้าเราเป็นพระ แล้วละเว้นข้อปฏิบัติอันนี้ อะไร ๆ ก็หมดความหมาย ไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งที่ไม่ใช่ 
กิจชองพระ เพียงแค่รักษาศีล วินัยสิกขาบท ให้มั่นคงเคร่งครัด อย่าชิงสุกก่อนห่าม และที่สำคัญนั้นก็ศึอ 
จริงใจ อด ทน และ รับ ผิด ชอบ เราก็จะเป็นพระแบบสมบูรณ์และเต็มภูมิแห่งความเป็นพระ 

พระอุปืขฌาย์จิตใจท่านอาจหาณ 

* ถ้าเราตายจริง เราไปเกิดเอาใหม่ดีกว่า * 

เมื่อจิตยอมรับรู้สภาพความเป็นจริงก็จะรู้ว่า เกิด แก่ เจ็บ ตายนี้ ใครจะพอใจก็ตาม ไม่พอใจ 


๙ ๓ 











พระปีฌฌาพิศาลเถร (หนู ริตปฌฺโฌ) พระอุปัชฌาย์ของพลวงพ่อ 
(ภาพนี้หลวงพ่อบูชาไว้บนหัวที่นอน) 


๙ (ริะ 




พระครูปทุมธรรมธาดา (บุญมั่น มนุตาลโย) พระกรรมวาจาจารย์ของหลวงพ่อ 
ภายหลังดำรงตำแหน่ง พระธรรมปาโมกข์ 


๙ ๕ 










ก็ตาม เขาก็จะมีสภาพเป็นไปตามธรรมชาตินั้น เมื่อจิตยอมรับแล้วผู้พิจารณารู้ทันแล้ว จะไม่รู้สึกตื่นตกใจ 
ในเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้น ถ้าหากยังมีกิเลสอยู่ ยังไม่หมดกิเลส เพราะอาศัยความดี 
ที่เรารู้ทันความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เราก็จะไม่หวาดหวั่นต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ก็แสดงว่าผู้นั้นมีใจ 
เป็นพื้นฐาน ที่ มั่นคงด้วยคุณธรรม ถ้าหากมันจะเกิดมีการตายขึ้นมา และยังมีกิเลสอยู่ เพราะเชื่อว่าเราจะ 
ต้องมาเกิดใหม่อีก เขาจะมีความภูมิใจขึ้นมาว่า ดี เหมือนกัน ตายไปแล้วจะได้ใช้ชาติ ใช้ภพ ให้มันหมด 
สิ้นไป ตายไปแล้วจะได้เกิดดีกว่าเก่า 

อย่างเช่น พระอุปัชฌายะของหลวงพ่อ อยู่ที่วัดสระปทุม ท่านเจ้าคุณปัญญาพิศาลเถร (หนู) คู่ 
ของท่านอาจารย์เสาร์ ตอนนั้นเขามาทิ้งระเบิด ท่านไม , ยอมลงไปสู่ที่หลบภัย ท่านก็นั้งอยู่บนกุฏิของท่าน 
ตำรวจต้องมาอุ้มเอา ท่านก็ถามว่า “จะเอาฉันไปไหน” ตำรวจก็บอกว่า “เอาไปหลบภัย” “ภัยที่ไหน” 
ตำรวจบอกว่า “เขาจะมาทิ้งระเบิด” ท่านบอกว่า “มาทิ้งระเป็ด ตายแล้วเกิดใหม่ดีกว่า” พ่านว่าอย่างนั้น 

อันนี้คือท่านผู้มีความมั่นใจในคุณความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมา เพราะฉะนั้น เราทุกคนที่เราหวั่นกลัว 
สารพัด กลัวต่อเหตุการณ์ของโลก กลัวต่อเหตุการณ์ส่วนตัว กลัวต , อภัยของบ้านเมือง ที่เราต้องกลัว 
อย่างนั้นเพราะเหตุว่าเรายังมีความดีหรือยังไม , เชื่อมั่นว่ามีความดีพอเพียงที่จะช่วยอุดหนุนวิญญาณของเรา 
ให้ไปสู่สุคติได้ เพราะฉะนั้นเราจึงกลัว หากเรามีความดีพร้อม ก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัว ไฟนรกก็ไม่น่ากลัว 
อะไร ๆ ก็ไม , น่ากลัวทั้งนั้น ถ้าเรามั่นใจว่า ถ้าเราตายจริง เราไปเกิดเอาใหม่ดีกว่า เหมือนเจ้าคุณปัญญา 
พิศาลเถร พระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อท่านว่า มันก็หมดกลัวกันเท่านั้นเอง 



ดร.ประจวบ บุบนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ค. ๒๔๘๗-๒๔๙๐ 
และคุณหญิงประชง บนนาค (ปัจจุบันอายุ ๙๒ ปี) โยมบวชหลวงพ่อพุธ 


๙ ๖ 



หลวงปเสารมรณภาพ 

* นำเราไปยังอุโบสถเลย เพราะเราจะไปตายที่นั่น * 

...เมื่อออกพรรษาทุกปี หลวงปูเสาร์จะพาออกธุดงค์ลงไปทางใต้นครจำปาคักด หลี่ผี ปากเซ ส่ง 
ประเทศลาว แล้วก็ย้อนกลับมาจำพรรษาที่วัดดอนธาตุอีกทุกปี เมื่อถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๓ มีอยู่วันหนึ่งตอนบ่าย 
หลวงปูเสาร์นั่งสมาธิอยู่ใต้โคนต้นยางใหญ่ พอดีขณะนั้นมีเหยี่ยวตัวหนึ่งได้บินโฉบไปโฉบมา โฉบเอารังผึ้ง 
ซึ่งอยู่บนต้นไม้ที่หลวงปูเสาร์นั่งอยู่ รวงผึ้งนั้นได้ขาดตกลงมาใกล้ ๆ กับที่หลวงปูเสาร์นั่งอยู่ ผึ้งได้รุมกัด 
ต่อยหลวงปูหลายตัว จนท่านถึงกับต้องเข้าไปในมุ้งกลด พวกมันจึงพากันบินหนีไป 

ตั้งแต่นั้นมา หลวงปูเลาร์ก็อาพาธมาโดยตลอด พอออกพรรษาแล้ว หลวงปูได้ไปวิเวกทางด้าน 
ปากเซ หลี่ผี จำปาคักด แด , ไปคราวนี้หลวงปูเสาร์ป่วยหนัก ท่านจึงสั่งให้หลวงปูบัวพาและคณะศิษย์นำท่าน 
กลับมาที่วัดอำมาตย์ นครจำปาศักตื่ ประเทศลาว โดยมาทางเรือ ตั้งแต่เข้าจนถึงคำ ท่านนอนบนแคร่ 
ในเรือประทุน หลวงปูเสาร์หลับตานึ่งมาดลอด เพราะตอนนั้นท่านกำลังอาพาธหนัก อันเกิดจากผึ้งที่ได้ 
ต่อยท่านตอนที่อยู่จำพรรษาที่รัดดอนธาตุ เมื่อถึงนครจำปาคักดแล้ว ท่านลืมตาขึ้นพูดว่า “ถึงแล้วใช่ไหม 
ให้นำเราไปยังอุโบสถเลย เพราะเราจะไปตายที่นั่น” 

หลวงปูบัวพาจึงได้นำหลวงปูเสาร์เข้าไปในอุโบสถ แล้วหลวงปูเสาร์สั่งให้เอาผ้าสังฆาฏิมาใส่ แล้ว 
เตรียมตัวเข้านั่งสมาธิ ท่านกราบพระ ๓ ครั้ง พอกราบครั้งที่ ๓ ท่านนึ่งงันโดยไม , ขยับเขยื้อน นานเท่า 
นานจนผิดสังเกต หลวงปูบัวพาและหลวงปูเจี๊ยะ จนฺโท ซึ่งนั่งอยู่ข้าง ๆ เอามือมาแตะที่จมูกท่าน ปรากฏว่า 
ท่านหมดลมหายใจแล้ว ไม่ทราบว่าหลวงปูเสาร์ท่านมรณภาพไปเวลาใด แต่พอสัณนิษฐานได้ว่า ท่าน 
มรณภาพในอิริยาบถนั่งกราบ ท่านจึงพูดขึ้นกับหมู่คณะ (ซึ่งตอนนั้นมีพระเถระผู้ใหญ่และพระเณรมานั่งดู 
อาการป่วยของหลวงปูเสาร์) ว่า “หลวงปูได้มรณภาพแล้ว” 

ข่าวการมรณภาพ ก็แพร่กระจายไปเรื่อย ๆ จนทางบ้านเมือง ญาติโยม พระเณร ชาวนครจำปาคักตื่ 
ขอทำบุญอยู่ ๓ วัน เพื่อบูชาคุณขององค์หลวงปู พอวันที่ ๔ บรรดาพระเถระ ญาติโยมชาวอุบลฯ จึงได้มา 
อัญเชิญศพขององค์หลวงปูไปวัดบูรพาราม จังหวัดอุบลฯ ซึ่งเป็นวัดที่หลวงปูเสาร์เคยอยู่มาก่อน ปีที่หลวงปู 
เสาร์มรณภาพคือปี พ.ศ. ๒๔๘๔ (วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๔ อายุ ๘๒ ปี ๓ เดือน 9 วัน) 

ออกพรรษาแล้ว ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ จึงได้จัดพิธีถวายเพลิงศพของหลวงปูเสาร์ กนฺตสึโล ในงานนี้ 
หลวงปูมั่น ภูริทตุ'โต ได้มาเป็นประธาน แต่ผู้ดำเนินงานคือพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม ในวันถวาย 
เพลิงศพนอกจากศพของหลวงปูเสาร์แล้ว ยังมีพระเถระผู้ใหญ่อีก ๓ รูป ที่มีการฌาปนกิจในวันเดียวกัน 
คือ 9. ท่านเจ้าคุณพระคาสนดิลก (เสน ชิตเสโน) ๒. พระมหารัฐ รฏฺจิปาโล ๓. พระครูวิโรจน์รัตโนบล 
(บุญรอด นนุต'โร) รวมเป็น ๔ กับองค์หลวงปูเสาร์ วันเช่นนี้นึ่จึงเป็นวันที่มีการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ของ 
ชาวจังหวัดอุบลราชธานี 

(คัดจากหนังสือประวัติหลวงปูบัวพา ปฌฺฌาภาโส) 


๙ ๗ 
















๑. พระอาจารย์เสาร์ กนุต สิ '!ล ๒. ท่านเจ้าคุณพระศาสนดิลก (เสน ชิตเสโน) 
๓. พระมหารัฐ รฏฺจปาโล ๔. พระครูวิโรจน์รัตโนบล (บุญรอด นนุตโร) 
พระมหาเถระทั้ง ๔ รูปนี้ปีพิธีถวายเพลิงศพในวันเดียวกันที่จังหวัดอุบลราชธานี 


หลวงปมั๋นเทศน์งานศพหลวงปเสาร์ 

* ลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นต้องปฏิบัติอย่างพระอาจารย์มั่นปฏิบัติ * 

จำได้ว่างานศพหลวงปูเสาร์ ตอนนั้นหลวงพ่อบวชเป็นพระได้พรรษาหนึ่ง อยู่วัดสระปทุม ใครต่อ 


๙ (๘ 



ใครเขาก็ไปกัน แต่พระอุปัชฌาย์ให้หลวงพ่อเผ้หกุฏิ เลยไม , ได้ไปกับเขา พอพระอุปัชฌาย์ท่านไป กลับมา 
ก็มาเทศน์ใหัฟิง 

...เจ้าคุณปัญญาพิศาลเถรกับหลวงปูเสาร์นี่ท่านให้คำมั่นสัญญากัน ถ้าใครตายก่อนให้ไปทำศพ 
หลวงปูเสาร์ตายก่อนจึงทำที่วัดบูรพาฯ 

และอีกอย่างหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ท่านอาจารย์เสาร์ได้มรณภาพลงแล้วก็ได้ท 0 าฌาปนกิจคือ 
ถวายพระเพลิงเผาศพท่านอาจารย์เสาร์ ในงานนั้นท่านอาจารย์มั่นก็ไปร่วมในงานด้วยในฐานะที่ท่านก็เป็น 
อันเตวาสิกของท่านอาจารย์เสาร์ ซึ่งอยู่ในระดับผูใหญ่ท่านหนึ่ง ในขณะที่ท่านแสดงธรรม ท่านอาจารย์มั่น 
แสดงธรรมว่า “เมื่อสมัยท่านอาจารย์เสาร์ยัง มี ชีวิตอยู่ ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนเรา 
บัดนี้ท่านอาจารย์เสาร์ได้มรณภาพไปแล้ว ก็ยังเหลือแต่เราพระอาจารย์มั่นจะเป็นอาจารย์อบรม 
สั่งสอนหมู่ในสายนี้ต่อไป ดังนั้น ท่านผู้ใดสมัครใจเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นต้องปฏิบัติตาม 
ปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่น ถ้าใครไม่สมัครใจหรือปฏิบัติตามไม่ได้ อย่ามายุ่งกับท่านอาจารย์มั่นเป็น 
อันขาด ทีนี้ล้าเราคืออาจารย์มั่นตายไปแล้ว ก็ยังเหลือแต่ท่านสิงห์นั่นแหละ พอจะเป็นครูบาอาจารย์ 
สั่งสอนหมู่ได้ ,, ท่านเทศน์ไว้อย่างนี้จำไว้นะไม , ทราบว่าสหธรรมิกซึ่งเป็นลูก ศิษย์ ชองท่านอาจารย์มั่นจะจำได้ 
หรือเปล่า ถ้าหากจำได้ก็ขออภัยด้วย ถ้าหากจำไม , ได้ก็ลองเอาไปคิดเป็นการบ้านดูซิว่า ปฏิปทาชองท่าน 
อาจารย์มั่น ท่านปฏิบัติอย่างไร แล้วเราควรจะดำเนินตามแนวทางของท่านอย่างไร จึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูก 
ศิษย์ ชองท่านอาจารย์มั่น ท่านทั้งหลายลองคิด ดูชิ ว่า สมัย ที่ ท่านอาจารย์มั่น ท่านอาจารย์เสาร์ยังอยู่ 
บางสิ่งบางอย่างที่เราอนุโลมตามความต้องการของชาวโลกแทบจะไม่ปรากฏ แม้แต่การทำบุญมหาชาติ 
การจัดงานวัดมีมหรสพต่าง ๆ เราไม่เคยมี มาสมัยปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ก็เป็นนักธุรกิจไปกันเสียไม่ได้หยุด 
จากเหนือไปใต้ จากใต้ไปเหนือ ไปเที่ยวโปรดญาติโยม แต่ไม , แน่นักว่าไปเที่ยวให้ญาติโยมโปรดหรือไป 
โปรดญาติโยมกันแน่ก็ไม่ทราบ อันนี้ก็ศิอชองฝากให้ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ได้นำไปพิจารณาเป็นการบ้าน 


คำลอนหลวงปมั่น 

* แก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้ แก้บ่ได้คาพกคาย่าม * 

แก้บ , ตกคาพกเจ้าไว้ แก้บ่ได้คาพกคาย่าม...เป็นคำพูดหลวงปูมั่น เวลาท่านเทศน์บ้านนอกท่านจะ 
แทรกภาษิตอีสานเช้าไปด้วย 

ไหม้ซกมกมีหกพันงำ กะปอมก่าแลนขึ้นมื้อละอ้อย กะปอมน้อยแลนขึ้นมื้อละพัน 
ไหม้ซกมกมีหกพันงำ ก็ร่างกายชองเรานึ่มันมีตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ อายตนะ ๖ กะปอมก่า 
วิ่งขึ้นมื้อละอ้อย...มื้อละร้อย หมายถึงอารมณ์ต่างๆ วิ่งเช้า กะปอมน้อยวิ่งเช้าวันละพันหมายถึงว่า อารมณ์ 
เล็ก ๆ น้อย ๆ จิปาถะ วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เรื่อย 

* 


๙ ๙ 









/โ'ฝ7'ก^?^-^ฉ่^/ 



* 



หลักและวิอีการ 

บำเพ็ญลมาธิ เพื่อประโยชน้แก่ซีวิ ตประจำวัน 

การบำเพ็ญ เพื่อ ประโยชน์ แก่ชีวิต ประจำวัน มี หลัก และวิธี 
การที่จะพึง ยึด เป็นหลักปฏิบัติในหลัก ๓ ประการ คือ 

๑. บริกรรม ภาวนา หมาย ถึง การท่อง คำ บริกรรม ภาวนา 
อย่างใด อย่าง หนึ่ง เช่น พุทโธ ยุบ หนอ พอง หนอ สัมมา อรหัง 
เป็น ต้น ผู้ภาวนา ท่องบริกรรม ภาวนา อย่างใดอย่างหนึ่ง จนจิต 
สงบ ประกอบ ด้วย องค์ ฌาน คือ วิตก, วิจาร, ปีติ, สุข 
เอ กัคค ตา จิต สงบ จน กระทั่ง ตัว หาย ทุก สิ่ง ทุกอย่าง หายไป 
เหลือ แต่จิต สงบ นึ่ง สว่าง อยู่ ความ คิด นึกไม่ มี เมื่อจิต ถอน ออก 
จาก สมาธิพอ รู้สิก ว่า มี กาย ความ คิด เกิด ขึ้นให้กำหนด สติ ตาม 
รู้ทันที อย่ารีบออกจากที่นั่ง สมาธิ ถ้าปฏิบัติ อย่าง นี้จะได้ปัญญา 

เร็วขึ้น 9๒๓ 

& 


(ยิ) 0 (จิ) 




















พรรษา ที เๆ -๕ (พ. ค. ๒๔๘๗-๒๔๘๙) 


จำพรรษาที่ 

วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 




๑๐๒ 



ปวยเป็นวัณโรค 

* นอนไม่หลับ ๗ วัน ๗ คืน หลวงปูส้นชวนไปนั่งพ้เงเทศน์ * 

หลวงพ่อเริ่มป่วยเป็นวัณโรคก็ท้อใจ นอนไม , หลับ ๗ วัน ๗ คืน หลวงปูส้นท่านชวนไปนั่งฟ้งเทศน์ก็ 
ปฏิเสธบอกว่าง่วงนอน “นอนฟืงได้ไหมหลวงปู” พอบอกว่าได้ เราก็ได้ใจนอนฟ้งไม่รู้ว่าท่านหนีไปแต่เมื่อไร 
ตื่นอีกที ๘ โมงเช้า ทีนี้พอปฏิบัติได้แล้วได้สมาธิรู้บางสิ่งบางอย่างมันก็ภูมิใจการปฏิบัติ สมาธิมันเป็น 
เรื่องของจิตของใจ เราตั้งสมาธิรู้จิตรู้ใจคือการปฏิบัติสมาธิ ที่นี่คนที่เขาแข็งแรงเขาเดินจงกรมได้ เขานั่ง 
สมาธิได้ เรามัวแต่นอนสมาธิอย่างเดียวเดินก็ไม่ไหว นอนกำหนดรู้จิต บางทีเรารำคาญ เราก็สวดธัมมจัก¬ 
กปปวัตนสูตร พอสวดไปสวดมามันหลับ ทีนี้'พอมันหลับ จิตมันหลับที่ตรงไหน จิตก็ท่องอยู่กับประโยค 
สุดท้ายนั่นแหละ พอตื่นขึ้นมาก็สวดต่อ 

บางทีก็จะคิดอยากตายท่าเดียวไปๆ มาๆ จิตมันนึกขึ้นมาว่า ก่อนจะตายเราควรจะได้รู้ก่อนว่า 
ความตายมันคืออะไรกันแน่ ก็พยายามเร่งตกสมาธิหามมืดหามคา ในที่สุดมันก็รู้เห็นความตาย 

หัดตายเมื่ออายุ ๒๒ ปี 

* ภาวนาลูกเดียว ภาวนาจนกระทั่งตัวหาย เหลือแต่จิตดวงเดียวสว่างไสวอยู่ * 

หลวงพ่อป่วยเป็นวัณโรคที่เมืองอุบลฯ เมื่ออายุ ๒๒ ปี ภาวนาลูกเดียว ภาวนาจนกระทั่งตัวหาย 
พอตัวหายบ่อย ๆ ใจมันก็ทะนงขึ้นมา โรคภัยไข้เจ็บมันเป็นที่กาย มันไม่ได้เป็นที่ใจ ภายหลังมาถ้ามัน 
หงุดหงิด'รำคาญเพราะความเจ็บป่วย ใจมันมักจะนึกว่า ฉันไม่ได้จ้างแกมาเกิด ไม่ได้จ้างแกมาตาย อยาก 
ตายก็เชิญเลย มันท้าทายอย่างนี้ มันก็สบาย บางทีก็ลองตายเล่น ๆ ลองดู วิธีตายเล่น ๆ นี้ทำยังไง ภาวนา 
จนกระทั่งจิตมันสงบ ร่างกายตัวตนหายไปหมด เหลือแต่จิตดวงเดียวสว่างไสวอยู่ อันนี้เขาเรียกว่าตายเล่น 
หรีอหัดตายก่อนที่เราจะตายจริง เมื่อเราตายมันก็มีลักษณะอย่างนี้เหมือนกัน ถ้าจิตมันเช้าสมาธิ มันไม่ 
สัมพันธ์กับร่างกาย มันแยกตัวออกไปอยู่ต่างหาก นั่นคือตาย แต่ในช่วงนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราตาย คนเรา 
ทุกคนตายไม , รู้ตัวว่าตัวตาย ฉะนั้นบางคนไม , รู้ว่าตัวตาย ยังไม่ได้ไปไหน บุญบาปยังไม , ให้ผล จึงไปเที่ยวเคาะ 
ประตูบ้านก๊อก ๆ แก๊ก ๆ อยู่นั่น เขาถือว่าเขาเป็นคนอยู่ คนตายธรรมดาพอวิญญาณออกจากร่างมีตัวตน 
เดินออกหนีไป ถ้าอยู่ในสมาธิละเอียด มีแต่จิตวิญญาณลอยออกไปเป็นดวงสว่าง เพราะฉะนั้นการปฏิบัติ 
สมาธิคือการหัดตายเอาไว้ก่อนที่เราจะตายจริง 

การพักผ่อนในสมาธิมีคุณค่ากว่าการนอนหลับธรรมดา เมื่อก่อนนี้อยู่กับหลวงปูเสาร์ท่านนอน 
ดึ้ก..ดึก แต่เสร็จแล้วเรานอนก่อนท่าน ท่านตื่นก่อนเราทุกที ถามหลวงปูนอนวันละกี่ชั่วโมง บางทีชั่วโมง 
เดียว บางทีก็ ๒ ชั่วโมง บางที ๓ ชั่วโมง แต่ไม่เคยเกิน ๓ ชั่วโมง เรียนถามท่านว่าอยู่ได้ยังไง ท่านตอบว่า 
อยู่ได้เพราะท่านเข้าสมาธิ 


๑๐๓ 










หลวงปฝืนสอนให้พิจารณาอริยสัจ 

* เจ้าไปนั่งภาวนาโน่นก็ทุกข์ นี่ก็ , ทุกข์ เจ้าเขียนเสือหลอกตัวเอง * 

ตอนหลวงพ่อป่วยเป็นวัณโรค หลวงป่ผืนท่านว่า “เจ้าไปนั่งภาวนาโน่นก็ทุกข์ นี่ก็ ทุกข์ เจ้าเขียน 
เสือหลอกตัวเอง ให้เจ้าไปนอนดูทุกข์ จนกระทั่งมันรู้ความจริง” 

ตอนที่อยู่ที่วัดบูรพาฯนี่ หลวงพ่อหลอกเอายาเมตินวลจากยายไหว ขอวันละ ๒ เม็ด ๆๆ เอามา 
สะสมไว้ได้ตั้งกำมือหนึ่ง วันนั้นมันเกิดหงุดหงิดขึ้นมาจะกินยาเมตินาลให้มันหลับไป มือหนึ่งถือแก้วนี่ก 
มือหนึ่งถือยา ทีนี้พอตั้งใจจะเอาจริง แทนที่มือมันจะขึ้นมาข้างบน มันกลับอ่อนลง นํ้าก็หก ยาก็หก แล้ว 
ความรู้มันเกิดขึ้นมาว่า ก่อนที่ท่านจะตาย ท่านรู้หรือยังว่าความตายคืออะไร จิตมันบอกอย่างนี้ 

* ดูสิ่งที่มันมีอยู่ในปัจจุบัน อย่าไปไขว่คว้าอะไร * 

หลวงพ่อป่วยเป็นวัณโรค หลวงป่ผืนท่านสอนว่าอย่างนี้ ทุกข 0 อริยสจฺจํ ทุกข์มันปรากฏแก่เธอ 
อยู่ทุกลมหายใจ เธอไม่ต้องไปคิดพิจารณาอะไรมันหรอก ให้กำหนดสติรู้สิ่งที่มันมีอยู่ในกายในใจ เวลา 
นี้ปอดของเธอเป็นวัณโรค มันเป็นจุดเกิดของทุกข์ จิตของเธอไปยึดอยู่ที่ปอดเพราะเธอปวยที่ปอด 
แด'ความทุกข์มันจะเกิดที่จิต ความเจ็บปวดเกิดที่กาย แต่จิตไปรับรู้มันก็เลยกลายเป็นความปวดความ 
เจ็บปวย เพราะฉะนั้นให้ดูสิ่งที่มันมีอยู่ในปัจจุบัน อย่าไปไขว่คว้าอะไร (หลังจากนั้นประมาณปีเศษ 
หลวงพ่อจึงนิมิต เห็นความตาย) 


วัณโรคหาย 

* ก่อนจะตายเราควรจะรู้ก่อนว่า ความตายคืออะไร * 

ในที่สุดวัณโรคมันก็หาย แต่เวลามันจะหายจริง ๆ นี้ มันก็มาอาศัยสมาธิของเรานี่แหละ ที่เรา 
ปฏิบัติกันอยู่ คือว่าอยู่มาวันหนึ่ง จิตมันก็นึกขึ้นมาว่า เราป่วยเป็นวัณโรคนี่ ไหน ๆ เราก็จะตายอยู่แล้ว 
เพราะฉะนั้นก่อนจะตายเราควรจะรู้ก่อนว่า ความตายคืออะไร วันนั้นตั้งใจนั่งสมาธิดูความตายตั้งแต่ ๓ ทุ่ม 
จนกระทั่งถึงดี ๓ การปฏิบัติด้วยความอยากรู้ อยากเห็น อยากมี อยากเป็น กิเลสมันไปปิดบัง เราปฏิบัติ 
ด้วยความอยาก แม้แต่จิตสงบมันก็ไม่มี เมื่อจิตไม่สงบมันก็ไม่รู้เห็นความตายจนกระทั่งถึงดี ๓ รู้สกว่า 
เหน็ดเหนื่อยพอสมควร พอเรามาคิดว่า โอ๊ย! วันนี้ไม , ไหวแล้ว ก็ไปยึดลมหายใจไม , ลดละ มันตามลมออกตาม 
ลมเข้าอยู่อย่างนั้น จิตมันก็รู้เฉยอยู่ตามธรรมชาติของมัน ลมหายใจก็หายใจอยู่ตามธรรมชาติ มันมองเห็น 
ลมวิ่งออก วิ่งเข้าเป็นท่อยาวเกลียวเหมือนหลอดไพ่นีออน มันวิ่งตั้งแต่ปลายจมูกลงมาถึงสะดือมันวิ่งอยู่ 
อย่างนี้ บางทีมันก็วิ่งออกข้างนอกแล้วก็วิ่งเข้ามาข้างในสลับกัน แล้วในที่สุด พอมันออกข้างนอก มันก็หมุน 
เป็นเกลียวสว่านขึ้นไปเบื้องบน ความสว่างไสวมันก็เกิดขึ้น พอไปถึงเบื้องบนแล้วมันก็ย้อนกลับมา คล้าย ๆ 
กับว่ามันจะไปข้างหน้ามันก็ห่วงหลัง จะอยู่หลังก็อยากไปข้างหน้า มันย้อนขึ้นย้อนลงอยู่อย่างนั้น ในที่สุดมัน 
ก็ตัดสายสัมพันธ์ขาดไป แล้วหมุนเป็นเกลียวขึ้นไป แล้วสายสัมพันธ์นี้มันขาด 


ซิ 0๙ 



มรณนิมิต 

* ในที่สุดกระดูกมันก็แหลกละเอียดเหมือนกับขี้เถ้าโปรยอยู่ในดินทราย * 

พอขาดปับร่างกายหายหมด ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนึ่งสว่างไสวอยู่ คล้าย ๆ กับว่าในจักรวาลนี้ 
มี แต่จิตของ เราดวง เดียว เท่านั้นสว่างอยู่ 

สักพักหนึ่งมันก็ย้อนลงมามองดูร่างกายที่นอนอยู่ มองลงมาทีแรกมองเห็นสบง จีวร ห่อหุ้มอยู่ 

อย่างดี 

เอ้า! ลำตับต่อไปจีวร สบง หายหมดมีแต่ร่างกายเปลือยเปล่ายังเหลือแต่ชุดวันเกิด 
ในลำตับต่อไป ร่างกายมันก็ขึ้นอืด ดีนกาง มือกาง นี้าเหลีองไหล 
ลงผลสุดท้ายเนื้อหนังพังไปทีละขึ้นสองขึ้น จนกระทั่งยังเหลือแต่โครงกระดูก 
แล้วในที่สุดโครงกระดูกที่เป็นโครงสร้างมันก็ทรุดฮวบลงไป 
ในลำตับต่อไปขึ้นกระดูกหักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ 
แล้วในที่สุดมันก็แหลกละเอียดมันเหมือนกับขึ้เถ้าโปรยอยู่ในดินทราย 
แล้วในขณะจิตนั้นมันก็หายจมลงไปในผืนแผ่นดิน แล้วก็เกิดความว่างขึ้นมาอีก 
สักพักหนึ่งผืนแผ่นตินก็ปรากฏขึ้นมาอีก กระดูกที่มันหายจมไปในผืนแผ่นดิน มันก็โผล่ขึ้นมา มอง ๆ 
ดูแล้วมันยุบยิบเหมือนหนอนบ่อน 

พอมันโผล่ขึ้นมาเต็มที่แล้วมันก็เกาะกันเป็นก้อนเป็นท่อน ก้อนเล็กก้อนน้อย แล้วก็จับกันเป็นแท่ง 
กระดูกโดยสมบูรณ์ 

แล้วพอมันประสานกันเป็นโครงสร้าง คือตอนที่มันวิ่งมาประสานกันนึ่ กะโหลกศีรษะกระโดด 
มาปับ กระดูกคอ กระดูกสันหลังวิ่งเข้ามาต่อ 
กระดูกซี่โครงก็วิ่ง เข้ามาประสาน 

กระดูกแข้งกระดูกขา กระดูกมือกระโดดเข้าไปประจำที่ของใครของเราแล้วก็ประสานกันเป็น 
โครงสร้างเสร็จ เนื้อมันเริ่มงอก มันเริ่มงอกระหว่างข้อต่อของกระดูกงอกลามไปทั่วจนกระทั่งมันมีเนื้อเต็ม 
สมบูรณ์เต็มที่ 

แล้วเนื้อเป็นลีแดงที่เรามองเห็นเหมือนกับลอกหนังหมู มันค่อย ๆ แห้งกร้านเข้าไป กร้านเข้าไป 
เปลี่ยนจากแดงเป็นลืเหลือง จากเหลืองเป็นลีขาวแล้วก็เป็นผิวอย่างธรรมดา ผม ขน เล็บ มันก็บังเกิดขึ้น 
สมบูรณ์แบบ 

แล้วมันก็ย้อนกลับไปกลับมาอย่างนั้น จำได้ว่ามันเป็นอยู่ถึง ๓ ครั้ง 

ทีนี้พอมันจะรู้ลีกตัวตื่นขึ้นมานึ่ ความสว่างที่มันลอยเด่นมันไหวตัวแพ๊บ แล้วทรุดลงมาปะทะหน้าอก 
รู้ลึกแผ่ว ๆ เหมือนอะไรมาสัมผัสแผ่ว ๆ แล้วหลังจากนั้นความรู้ลึกในทางกายนึ่มันซู่ซ่า วิ่งไปตามเส้นสาย 
มันเหมือนกับฉีดยาแคลเซียมเข้าเส้น ทีนี้จิตมันก็กำหนดรู้ของมันเองโดยธรรมชาติ ความตั้งใจอะไรต่าง ๆ 
ในขณะนั้นมันไม่มี แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเองหมด 


๑๐ &' 







I 


ภาพมรณนิมิตที่หลวงพ่อให้ช่างภาพเขียนขึ้น 


๑๐๖ 




ภาพมรณนิมิตที่หลวงพ่อให้ช่างภาพเขียนขึ้น 


๑๐๗ 









ทีนี้พอมันหยุดซู่ซ่าแล้ว จิตมันก็มีคำถามขึ้นมาว่า นี่หรือคือความตาย คำตอบก็ผุดขึ้นมารับว่า 
ใช่แล้วพอหลังจากนั้นมันก็อธิบาย ฉอดๆๆ ๆ ตายแล้วมันก็ขึ้นอืดนํ้าเหลืองไหล เนื้อหนังพังไปเป็นของ 
ปฏิกูลเน่าเปือยโสโครก ยังเหลือแต่โครงกระดูก โครงกระดูกมันก็ทรุดลงไป แหลกละเอียดหายจมลงไปใน 
ผืนแผ่นดิน เพราะว่าร่างกายเรานี่มันก็คือธาตุ ๔ ดิน นื้า ลม ไฟ เมื่อมันยังมีชีวิตอยู่มันก็เป็นรูปเป็นร่าง 
เดินเหินไปมาได้ ทำอะไรได้ เมื่อมันตายลงไปแล้วมันก็กลับไปสู่ที่เก่าของมันคือ ดิน นั้า ลม ไฟ ไหนเล่าสัตว์ 
บุคคล ตัวตน เราเขามีที่ไหน 

* เอ๊ะ! นอนอยู่นิ่ง ๆไม่เห็นหายใจ ชักสงสัยใหญ่ว่านิ่ตายแล้วหรือยัง * 

แล้วทีนื้ก็ยังนึกสงสัยอยู่ว่า เอ๊! เราจะตายจริงหรือเปล่า ยกมือสองข้างมาคลำดูหน้าอก อ้อ! ยังอยู่ 
ค่อย ๆ ลืมตาขึ้นมา มองดูนาฬิกา ๒ โมงเช้า ทีนื้พอเดินออกจากห้อง เมื่อก่อนนี้หลวงพ่อจำวัดนี่ไม่ปิด 
ประตูหน้าต่างทั้งนั้นแหละ เปิดโล่งเอาไว้ ทีนื้พอเสร็จแล้วพอเดินออกมาโยมอุปัฏฐากที่ไปส่งจังหันตอนเข้า 
ยายแม่ชีพวงพอเห็น แกเห็นเดินออกมา พอเรามานั่งแกเดินขึ้นมา ว้าย! ถ้าหากว่า ๒ โมง เลย ๒ โมงไป 
แล้วไม่ตื่นนี่ดิงขาแน่ ๆ แกว่า นี่ยังสงสัยอยู่ว่า เอ๊! ไปแล้วหรือยัง หรือยังอยู่ บางทีแกบอกว่าแกไปสังเกต 
ลังเกตดู คนเราถ้านอนหงายอย่างนี้หายใจ มันจะต้องมองเห็นที่มันพองขึ้นแล้วก็ต้องยุบลงแล้วก็มองเห็น 
แต่นี่แกบอกว่า เอ๊ะ! นอนอยู่นิ่ง ๆ ไม่เห็นหายใจ ชักสงสัยใหญ่ว่านี่ตายแล้วหรือยัง ถ้า ๒ โมงไม่ตื่นขึ้นมา 
แล้ว กระชากขาแน่ ๆ แกว่า พอหลังจากนั้นมาไอ้ความเจ็บป่วยมันก็หายวันหายคืน ความเหน็ดเหนื่อย 
หรือความอะไรต่าง ๆ ที่เคยเป็นอยู่มันหายยังกับปลิดทิ้ง จนกระทั้งหายมาจนกระทั้งเตื่ยวนี้ วัณโรคไม่กลับ 
มาเยี่ยมอีกเลย 


* วิธีใช้พลังจิตพิชิตโรคภัยไข้เจ็บ * 

เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มวัผืกสมาธิภาวนานี้ แม้ว่าจิตจะยังไม่สงบเป็นสมาธิเท่าที่ควรก็ตาม 
เมื่อท่านจะใช้พลังจิตรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าท่านจะรักษาตัวเองให้อธิษฐานจิต นึกถึงบารมีของสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจ้า จงดลบันดาลให้โรคภัยไข้เจ็บของข้าพเจ้าหาย แล้วกำหนดสดิรู้ลมหายใจเฉยอย่าไป 
นึกคิดอะไรทั้งสิ้น เอาลมหายใจเป็นสิ่งรู้ของจิต สิ่งระลึกของสติ ดูลมหายใจเฉยอยู่เท่านั้น ทีนี้ธรรมชาติ 
ของจิตเขามีสิ่งรู้ สดิมีสิ่งระลึก เขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นมาอย่างไม , รู้ตัว ถึงแม้ไม่สงบวูบวาบแต่เขาก็มี 
พลังงาน ในเมื่อจิตมันเกิดความว่างขึ้นมา คือว่ามันอยู่เฉย ๆ แต่ยังไม , ใช่สมาธิเพียงแต่ว่างได้ มันก็เป็น 
ประโยชน์แก่ร่างกาย เมื่อเราทำจิตให้ว่างได้ มันจะมีสารตัวหนึ่งอยู่ใต้ต่อมสมอง มันจะกระจายออกมา 
ทำงานของมัน ทำให้กายเบา กายสงบ จิตสงบ เป็นประโยชน์แก่ร่างกายและเป็นประโยชน์ทางจิตด้วย 
ถ้าหากว่าจิตของเราสงบ เป็นสมาธิอย่างแท้จริง มันมีประโยชน์ทั้งทางกายและทางจิต 

อันนี้คือวิธีการใช้พลังจิตรักษาโรค อาศัยลมหายใจเป็นสื่อโดยอธิษฐานจิตนึกถึงบารมีสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจ้า ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะช่วยคนอื่น อย่างเราไปเยี่ยมคนไข้ เราอาจจะบอกคนไข้ว่า เอานะ 


(5) 0 




สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) 


ฉันจะช่วยรักษาให้ ให้คุณหาย แล้วเรากำหนดสำรวมจิตอธิษฐานถึงบารมีของพระพุทธเจ้า ขอบารมีของ 
พระพุทธเจ้าจงช่วยดลบันดาลให้โรคภัยไข้เจ็บของคนนี้หายไป แล้วเรากำหนดจิตเพ่งที่กายเขา แผ่เมตตา 
ให้เขาเท่านั้นเอง ยิ่งใครมีพลังจิต มีพลังสมาธิมากเท่าไร ยิ่งทำได้ผลดี 


ได้ร่วมจำพรรษากับพระอาจารย์ฝืน 

* มีบัญชาให้พระอาจารย์ส้นไปจำพรรษาที่วัดบูรพาราม * 

สาเหตุที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ดิสฺโส) มีบัญชาให้พระอาจารย์ผืนไปจำพรรษาที่วัดบูรพาราม 
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเพราะในปีนั้นสมเด็จฯ อาพาธหนัก ถึงขนาดฉันอาหารไม่ได้ ต้องถวายอาหาร 
ทางเส้นโลหิต ท่านจึงเรียกพระเถระฝ่ายกัมมัฏฐานเข้าไปปรึกษาหารือเพื่อหาทางบำบัดโรคในทางธรรม 
ปฏิบัติ สมเด็จฯ ได้นิมนต์พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโมให้อธิบายธรรมเป็นองศ์แรก เมื่อพระอาจารย์สิงห์ 
อธิบายจบลงแล้ว สมเด็จฯ จึงให้พระอาจารย์ทอง อโสโก เจ้าอาวาสวัดบูรพาฯ อธิบายอีก 


ซิ 0๙ 







(5) (5) 0 



พระอาจารย์ฝืนแสดงธรรมโหัสมเด็จฯ ฟืง 

* ทำจิตให้เป็นสมาธิเราต้องตั้งสมาธิให้ได้ * 

จากนั้นจึงหันมาทางพระอาจารย์ส้น ให้อธิบายธรรมให้ฟังอีก เป็นองค์สุดท้าย พระอาจารย์ส้นจึงได้ 
อธิบายธรรมถวายโดยมีอรรถดังนี้ 

“ให้ท่านทำจิตเป็นสมาธิยกไวยกรณ์ธรรม ๘๔,00๐ พระธรรมขันธ์ ยกอันนี้ไว้เสียก่อน 
ทำจิตให้เป็นสมาธิ เราต้องตั้งสมาธิให้ได้ ภาวนากำหนดจิตให้เป็นสมาธิ พอตั้งเป็นสมาธิดีแล้ว 
ให้เป็นหลัก เปรียบเหมือนเราจะนับตั้งร้อยตั้งพัน ก็ต้องตั้งหนึ่งเสียก่อน ล้าเราไม่ตั้งหนึ่งเสีย 
ก่อนก็ไปไม่ไต้ ฉันโด จิตของเราจะรู้ไต้เราก็ตั้งจิตของเราเป็นสมาธิเสียก่อน เปรียบเหมือนนัย 
หนึ่งดีอเสม่อนเราจะปลูกต้นไม้ พอปลูกลงแล้วก็มืคนเขาว่าปลูกตรงนั้นมันจะงามดีก็ถอนไป 
ปลูกตรงนั้น และก็มืคนเขามาบอกอีกว่าตรงโน้นดีกว่าก็ถอนไปปลูกตรงโน้นอีก ทำอย่างนี้ ผล 
ที่สุดต้นไม้ก็ตายทิ้งเสียเปล่า ๆ ไม่ไต้อะไรเสียอย่าง ฉันโด เราทำอะไรจะปลูกอะไรก็ฝงให้มัน 
แน่น ไม่ต้องถอนไปไหน มันเกิดขึ้นเอง นี้แหละสมาธิ ฉันโดก็ฉันนั้นแหละ หรีออีกนัยหนึ่ง 
เปรียบเหมือนเราจะขุดนี้าปอ ต้องการป้าโนพื้นดิน เราขุดลงไปแห่งเดียวเท่านั้น พอเราขุดไป 
ไต้หน่อยเดียวไต้นั้าลัก ๒-๓ บาตรแล้ว มืคนเขาบอกว่าที่นั้นมันตื้น เราก็ย้ายไปขุดที่อื่นอีก 
พอคนอื่น เขาบอกว่าตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีก็ย้ายไปย้ายมาผลที่สุดก็ไม่ไต้กินนั้า ใครจะว่าก็ช่าง เขา 
ขุดมันแห่งเดียวคงถึงป้า ฉันโด เปรียบเหมือนสมาธิของเราต้องตั้งไว้แห่งเดียวเท่านั้น เมื่อเรา 
ตั้งไว้แห่งเดียว ไม่ต้องไปอื่นไกล ไม่ต้องล่งไปข้างหน้า ข้างหลัง ไม่ต้องคิดถึงอดีต อนาคต 
กำหนดจิตให้สงบอันเดียวเท่านั้น 

ขอให้ท่านทำสมาธิภาวนา ทำจิตให้สงบ ให้พิจารณาแยกธาตุ แยกขันธ์และอายตนะ 
ออกเป็นส่วนๆ ตามความเป็นจริง พิจารณาให้เห็นความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นตามหน้าที่ของมัน 
ให้แยกกายออกจากจิต แยกจิตออกจากกาย ให้ยึดเอาตัวจิต คิอผู้รู้ เป็นหลัก พร้อมด้วยสดี 
ธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน ป้า ลม ไฟ ให้พิจารณาให้อยู่โนสภาพของมันเองแต่ละอย่าง เมื่อพิจารณา 
ตามความเป็นจริงแล้ว จะเห็นไต้ว่าธาตุทั้ง ๔ ต่างเจ็บไม่เป็น ปวยไม่เป็น แดดจะออกฝนจะตก 
ก็อยู่โนสภาพของมันเอง โนตัวคนเราก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง ๔ นี้รวมกัน การที่มืความเจ็บ 
ปวดปวยไข้อยู่นั้นเนื่องมาจากตัวผู้รู้ คือจิต เข้ายึดถือด้วยอุปาทานว่าเป็นตัวเป็นตน เป็นของ 
เขาของเรา เมื่อพิจารณาตามความเป็นจริงแล้ว ตัวผู้รู้คือจิตเท่านั้นที่ไปยึดเอามาว่าเจ็บ ว่าปวด 
ว่าร้อน ว่าเย็น หรือหนาว ๆลๆ ตามสภาพความเป็นจริงแล้ว สิ่งทั้งปวงเหล่านั้นไม่ไต้เป็นอะไร 
เลย ดินก็คงเป็นดิน ป้าก็คงเป็นป้า ไม่มีส่วนรู้เห็นโนความเจ็บปวดโด ๆ ด้วย เมื่อทำจิตให้สงบ 
และพิจารณาเห็นสภาพความเป็นจริงแล้ว จิตย่อมเบื่อหน่ายและวางจากอุปาทาน คือเว้นการ 
ยึดถือมั่นโนสิ่งเหล่านั้น เมื่อละไต้เช่นนี้ความเจ็บปวดต่าง ๆ ตลอดจนความตายย่อมไม่มืตัวตน 
เพราะฉะนั้นหากทำจิตให้สงบ เป็นสมาธิแน่วแน่แล้ว โรคต่าง ๆ ก็จะทุเลาหายไปเอง ,, 


(ยิ) (5) (5) 













เมื่อพระอาจารย์ส้น อธิบายธรรมถวายสมเด็จพระมหาวีรวงศ์จบลงแล้ว สมเด็จ ฯ ได้พูดขึ้นว่า 
“เออ! เข้าทีดี” แล้วถามพระอาจารย์ส้นว่า “ในพรรษานี้ฉันจะอยู่ได้รอดตลอดพรรษาหรือไม่” พระอาจารย์ 
ส้น ก็เรียนตอบไปว่า “ถ้าพระเดชพระคุณทำจิตให้สงบได้ดังที่อธิบายถวายมาแล้ว ก็รับรองว่าอยู่ได้ตลอด 
พรรษาแน่นอน” 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จึงมีบัญชาให้พระอาจารย์ส้น ไปจำพรรษาอยู่กับท่านที่จังหวัดอุบลราชธานี 
เพื่อจะได้ศึกษาธรรมให้ลึกขึ้งยิ่งขึ้นดังกล่าวแล้ว โดยพระอาจารย์ส้นได้เลือกเอาวัดบูรพาฯ เป็นที่จำพรรษา 
เพราะวัดนี้อยู่ส่งเดียวกันกับวัดสุปัฏน์ฯ ที่สมเด็จฯ พำนักอยู่ การไปมาสะดวกกว่าวัดป่าแสนสำราญซึ่งอยู่ 
ทาง ส่งอำ เภอวารินชำราบ 

วัดบูรพาฯ ที่ท่านเลือกพักมีเขตเป็นสองตอน ตอนหนึ่งเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรม อีกตอนหนึ่ง 
เป็นป่า มีกุฏิหลังเล็ก ๆ อยู่ ๕-๖ หลัง สำหรับพระเณรอาศัยปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ พระอาจารย์ส้นได้เลือก 
เอาด้านที่เป็นป่าเป็นที่พักตลอดพรรษานั้น และได้หมั่นไปอธิบายธรรมปฏิบัติถวายสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ที่ 
วัดสุปัฏนำ เกือบทุกวัน และด้วยอำนาจการปฏิบัติธรรมนั้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ก็หายวันหายคืน ทั้งอยู่ 
ได้ตลอดพรรษาและล่วงเลยต่อมาอีกหลายปี 

ทรงชมพระกรรม ฐ าน 

* ชมว่าพระคณะกรรมฐานนี้เป็นผู้ปฏิบัติดีจริง ทั้งยังทำได้ดังพูดจริง ๆ * 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) ได้ออกปากยอมรับในความจริง และชมว่าพระคณะกรรมฐานนี้ 
เป็นผู้ปฏิบัติดีจริง ทั้งยังทำได้ดังพูดจริง ๆ อีกด้วย สมควรที่พระมหาเปรียญทั้งหลายจะถือเอาเป็นตัวอย่าง 
ปฏิบัติต่อไป ท่านได้กล่าวต่อหน้าพระอาจารย์ส้นด้วยว่า “ฉันเป็นพระอุปัชฌาย์ บวชพระบวชเณรมาจนนับ 
ไม่ถ้วนแต่ไม่เคยนึกสนใจ ตจปัญจกกัมมัฏฐาน เหล่านี้เลย เพิ่งจะมารู้ซึ้งโนพรรษานี้เอง” พูดแล้วท่านก็นับ 
เกสา โลมา นชา ทนฺตา ตโจ แล้วถามพระอาจารย์ส้นว่า “นี่เป็นธาตุดิน นี่เป็นธาตุป้า นี่เป็นธาตุลม 
นี่เป็นธาตุไฟใ'ช่ไหม” พระอาจารย์ส้นก็'รับ' ว่า ใช่ จากนั้นท่านก็ปรารภขึ้นว่า ตัวท่านเองเปรียบเหมือนผู้บวชใหม่ 
เพิ่งจะมาเรียนรู้ เกสา โลมา ฯลฯ ความรู้ในด้านมหาเปรียญ ที่เล่าเรียนมามากนั้น ไม , ยังประโยชน์และ 
ความหมายต่อชีวิตท่านเลย ยศฐาสมณศักดึ๋ ก็แก้ทุกข์ท่านไม่ได้ ช่วยท่านไม , ได้ พระอาจารย์ส้นให้ธรรม 
ปฏิบัติในพรรษานี้ใด้ผลคุ้มค่า ทำให้ท่านรู้จักกัมมัฏฐานดีขึ้น 

ในพรรษา พ.ศ. ๒๔๘๗ นั้น พระอาจารย์ส้นเกือบไม่มีเวลาเป็นของตัวท่านเองเลย ทั้งนี้เพราะท่าน 
ได้ทำหน้าที่อุปัฏฐากพร้อมกันถึง ๒ อาจารย์กล่าวคือ นอกจากกลางคืนจะต้องเข้าถวายธรรมแก , สมเด็จ 
พระมหาวีรวงศ์ที่วัดสุปัฏน์ฯ จากหัวคำไปจนถึงเวลาประมาณ ๔ทุ่ม บางครั้งก็ถึง๖ทุ่มจึงได้กลับวัดบูรพา 
แล้วพอเข้าขึ้นท่านก็ออกบิณฑบาตไปเรื่อย ๆ แล้วข้ามแม่นํ้ามูลไปทางส่งอำเภอวารินชำราบ ไปฉันเข้าที่ 
วัดป่าแสนสำราญ ฉันเสร็จก็ประกอบยารักษาโรคถวายพระอาจารย์มหาปีน ซึ่งปีนั้นกำลังอาพาธด้วยโรค 
ปอด อยู่ที่วัดป่าแสนสำราญ พระอาจารย์ส้นได้พยายามหาสมุนไพรต่าง ๆ มาปรุง แล้วกลั่นเป็นยาถวาย 
พระอาจารย์มหาปีน หยูกยาที่ทันสมัยก็ไม , มี เพราะขณะนั้นกำลังอยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ 


0 ) 0 ) ๒ 




พระอาจารย์ย์น (ซ้าย) พระอาจารย์มหาปีน (กลาง) พระอาจารย์สงห์ (ขวา) 

สงครามโลกครั้งที่ ๒ 

* กลาดเกลื่อนไปด้วยทหารญี่ป่น * 


เมื่อพูดถึงสงครามโลกครั้งที่ ๒ น่าบันทึกไว้เป็นพิเศษในที่นี้ด้วยว่า การหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า 
ของพระอาจารย์ส้น ยังเป็นที่จดจำและประทับใจในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและบรรดาพุทธบริษัทจำนวนมาก 
ในจังหวัดอุบลราชธานีมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 

ปีนั้นอยู่ในราวกลางพรรษา พ.ศ. ๒๔๘๗ จังหวัดอุบลราชธานีกลาดเกลื่อนไปด้วยทหารญี่ปุ่น 
ซึ่งเข้าไปตั้งมั่นอยู่ จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะต้องจดจ้องทำลายล้าง โดยส่งเครื่องบิน เข้า 
มาทิ้งระเบิดตามจุดยุทธศาสตร์อยู่เสมอ ชาวบ้านร้านถิ่นจึงพากันอพยพหลบภัยออกไปอยู่ตามรอบนอก 
หรืออำเภอชั้นนอกที่ปลอดจากทหารญี่ปุ่น ในตัวเมืองอุบลฯ จึงเงียบเหงาลงถนัด จะหลง เหลืออยู่ก็ เฉพาะผู้ 
ที่มีความจำเป็นไม่อาจโยกย้ายหรืออพยพเท่านั้น ตกกลางคืนคนเหล่านี้จะนอนตาไม่หลับลงง่าย ๆ ต้องคอย 
หลบภัยทางอากาศกันอยู่เสมอ ปกติ เครื่องบินฝ่ายพันธมิตรจะมาทิ้งระเบิดในราวอาทิตย์ละ ๒ หรือ ๓ ครั้ง 
ถ้าวันไหนเครื่องบินจะล่วงลํ้าเข้ามาทิ้งระเบิด พระอาจารย์ส้นจะบอกล่วงหน้าให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายรู้ก่อน 
อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง เช่นในตอนเย็นขณะพระ เณรซึ่งเป็นศิษย์กำลังจัดนั้าฉันนั้าใช้ถวายอยู่นั้น ท่านจะ เตือน 
ขึ้นว่า ให้ทุกองศ์รีบทำกิจให้เสร็จไปโดยเร็ว แล้วเตรียมหลบภัยกันให้ดี คืนนี้เครื่องบินจะมาทิ้งระเบิดอีกแล้ว 
ภิกษุสามเณรทั้งหลายก็รับทำตามที่ท่านสั่ง พอตกกลางคืนก็มีเครื่องบินข้าคืกเข้ามาทิ้งระเบิดจริง ๆ 


(ยิ) (ยิ) สโเ 











หลวงพ่อเพ่งกสณ ณ ลุมพิปีวัน ประเทศอินเดีย 


(จิ) (จิ) ๔" 



บางครั้งในตอนกลางวันแท้ ๆ ท่านบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าเครื่องบินมาแล้ว รีบทำอะไรให้เสร็จ ๆ 
แล้วรีบไปหลบภัยกันเสีย ทุกองค์ต่างมองตากันด้วยความงุนงง แต่อีกไม , นานนักก็มีเครื่องบินเข้ามาจริง ๆ 
ชาวบ้านหอบลูกจูงหลานเข้าไปหลบภัยอยู่ในบริเวณวัดเต็มไปหมด พระอาจารย์ส้นก็ลงจากกุฏิไปเตือนให้ 
อยู่ในความสงบ และให้ภาวนา “พุทโธ พุทโธ” ไว้โดยทั่วกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 

ออกพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๘๗ เสร็จฤดูกาลกฐินแล้ว พระอาจารย์ส้นได้เข้านมัสการลาสมเด็จพระมหา 
วีรวงศ์ ที่วัดสุปัฏวนาราม ขอเดินทางไปสกลนคร อันเป็นจังหวัดบ้านเกิดของท่าน เพื่อบำเพ็ญกุศลทักษิณา 
นุประทานอุทิศแด , บุพการี คือโยมบิดามารดา สมเด็จฯ ก็อนุญาต จากนั้นท่านได้ไปนมัสการลา 
พระอาจารย์สิงห์ กับพระอาจารย์มหาปีน ที่วัดป่าแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบ แล้วไปลาญาติโยม 
พุทธบริษัท เสร็จแล้วท่านพร้อมด้วยพระภิกษุรูปหนึ่งสามเณรรูปหนึ่ง กับเด็กลูกศิษย์อีกคนหนึ่ง ได้ออก 
เดินทางจากอุบลราชธานี มุ่งหน้าไปสกลนคร 

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ นั้ามันเชื้อเพลิงขาดแคลนมาก รถยนต์โดยสารต้องใช้ถ่านแทน และมี 
วิ่งน้อยคัน พระอาจารย์ส้นได้พาพระภิกษุสามเณรและลูกศิษย์ นั่งรถโดยสารซึ่งใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิง ออก 
จากอุบลราชธานีตั้งแต่เข้าไปถึงอำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนม เมื่อเวลาประมาณ ๓ ทุ่มเศษ แล้วไปขอ 
พักด้างศินที่วัดศรีมงคล เข้ารุ่งชื้นได้โดยสารรถคันเดิมไปพักค้างศินที่วัดป่าเกาะแล้วฯ อำเภอธาตุพนม ซึ่งที่ 
นั่นพระอาจารย์ส้น ได้พาคณะของท่านไปกราบนมัสการพระธาตุพนมด้วย แล้วได้กล่าวแก่พระภิกษุ 
สามเณรและลูกศิษย์ว่า “ใครผู้โดเดินทางฝานมาถึงแล้วไม่แวะนมัสการองค์พระธาตุพนม คน ๆ นั้นนับว่า 
บาปหนา มีกรรมปกปีดจนไม่สามารถจะมองเห็นปูชปียสถานอันสำคัญ” ท่านเล่าด้วยว่า ก่อนโน้นบริเวณ 
พระธาตุพนม เต็มไปด้วยป่ารกรุงรัง องค์พระธาตุก็เต็มไปด้วยเถาวัลย์ปกคลุม พระอาจารย์เสาร์กับ 
พระอาจารย์มั่น สมัยยังหนุ่มแน่นเมื่อเที่ยวธุดงค์ ถึงที่นั่นก็มักจะนำญาติโยมไปรื้อเถาวัลย์ออกและถากถาง 
ป่ารอบ ๆ บริเวณจนสะอาด 

(คัดจากหนังดีอชีวประวัติและปฏิปทาพระอาจารย์ดีน อาจาโร) 


เพ่งกสิณ 

* หลวงปูส้นท่านตำหนิท่านว่า “พระอะไรไปเที่ยวหาหักกิ่งไม้” * 

หลวงพ่อก็ไปเพ่งต้นมะพร้าวให้มันหัก เพ่งกิ่งพะยอมนั่นมันหัก ก็'ในขณะที่เพ่งดูนึ่ เราก็ไม่ได้ใช้ 
พลังจิตอะไรทั้งนั้นแหละ เพียงแตนกว่าต้นมะพร้าวต้นนี้น่ะ มันบังหน้าจั่วศาลา มองไม่เห็นเทพพนม เทวดา 
ช่วยตัดออกให้ด้วย พอเสร็จแล้ว โอ้ย! มันจะหักทับหัว ก็เดินหนีไป พอไปพ้น พอเดินไปห่างจากที่ยืนอยู่นึ่ 
ประมาณสัก ๒ วาเศษ ๆ ต้นมะพร้าวมันก็หักลงมาทับ ตรงทะลายมัน ทะลายผลมะพร้าวทับตรงที่ยืน 
รอยเท้ายืนพอดี 

ครั้งที่ ๒ ยายพวงไปได้กลดซึ่งเป็นมรดกของ หลวง ปู พระครู วิ โรจน์รัตโนบล (บุญรอด นนุต , โร) 
วัดทุ่งศรีเมือง มาก็เอามาให้ ทีนี้เราก็ชื่นชมยินดีกับมรดกของครูบาอาจารย์ ก็เอากลดไปห้อยกิ่งพะยอม 


(5) (อิ) 














ไปนั่งสมาธิอยู่ นั่งอยู่ได้ประมาณชั่วโมงเศษ ๆ พอเลิกนั่งสมาธิมองดูกลด โอ้ย! กิ่งพะยอมมันจะหัก 
ก็หุบเอากลดแล้วก็เดินขึ้นบนกุฏิ ซึ่งมันอยู่ห่างกันประมาณ ๔-๕ วา พอไปเหยียบบันไดขั้นแรก กิ่งพะยอม 
ก็หักโครมลงมา 

หลวงปูส้นท่านตำหนิ ท่านว่า “พระอะไรไปเที่ยวหาหักกิ่งไม้ ,, “เอ้า! นึกเฉย ๆ มันจะเป็นอาบัติอยู่ 
หรือ” “มันก็เป็นน่ะซิ มันปีเจตนา ,, นึกให้ต้นมะพร้าวมันหัก มันก็หัก นึกให้กิ่งพะยอมหักมันก็หัก อภินิหารของ 
การปฏิบัติธรรมนี่ เวลามันเกิดมันน่าหลงจริง ๆ นะ นอกจากมันจะเกิดอะไรแปลก ๆ ขึ้นมาให้เราหลงมัน 

มันยังมีอีกสิ่งหนึ่งมันอันตรายมากที่สุด คือเพศตรงข้าม พูดกับใครไม่ได้เลยทีเดียว ภายหลังมานี่นึก 
ว่าถ้าขืนเล่นต่อไปมันอันตราย ก็เลยห่าง ๆ หน่อย.. 

อาจารย์ที่สอนวิชาสะกดจิตท่านก็เดือนว่ามาเรียนสกสะกดจิตแล้วทำให้เพศตรงข้ามมันติดอกติด 
ใจนะ แล้วไม่เฉพาะแต่เรียนสะกดจิต พระธุดงคกรรมฐานนี่ถ้าใครภาวนาเก่ง ๆ มีภูมิจิตภูมิใจ สาว ๆ มันติด 
มันอันตราย ลูกสาวพญามาร นางตัณหา นางราคา นางอรดี พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกทรงผนวชพวกนี้ 
มันจะไปสกัดกั้น ไปพูดยั่วยวน ชักชวนให้หลงผิด คือมันกิเลสในใจนั่นแหละมันปรุงแต่งขึ้นมาเองด้วย แล้ว 
มันก็เป็นธรรมชาติของสมาธิ สมาธินี่มันมีพลังอันหนึ่งคือความเมตตา ความเมตตานี่มีพลังสูง 

หลวงพ่อเคยใช้พลังเพ่งหลอดไฟแตก เพ่งกิ่งมะพร้าวหัก จนหลวงปูส้นต้องเดือนว่าเป็นอาบัติ 
หลวงพ่อแย้งว่าไม , ได้หักด้วยมือจะปรับอาบัติด้วยหรือ หลวงปูส้นบอกว่าเมื่อมีเจตนาก็ต้องเป็นอาบัติ 


หมอไมเคิล โยมอุปืฏจ าก 

* สะกดจิตนี่มันใกล้กับสมาธิก็เลยลองเรียนดู * 

ปาโยมอุปัฏฐากของหลวงพ่อคนหนึ่ง เป็น ดร.แผนกเภสัช (หมอไมเคิล แพ่รงฟอร์ต) เรียนจบจาก 
มหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ ท่านเป็นชาวอังกฤษ แล้วมาได้ภรรยาคนไทยอยู่ที่เมืองอุบลฯ มาเป็นโยม 
อุปัฏฐากของหลวงพ่อ ท่านชักชวน ๑. ให้เรียนการผลิตยา จะสอนให้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง ๒. ให้เรียนภาษา 
๓. ให้เรียนสะกดจิต สองอย่างแรกหลวงพ่อไม่เอา เพราะตอนนั้นกำลังเคร่ง เรื่องโลก ๆ นี้เราไม่เอาแล้ว 
แต่สะกดจิตนี่มันใกล้กับสมาธิของเรา ก็ลองเรียนดู 

เขาอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าการสะกดจิตกับการทำสมาธิของท่านมันคืออันเดียวกัน สมาธิที่ท่าน 
ปฏิบัติอยู่นี้มันเป็นหลัก เป็นจุดยืน แต่การสะกดจิตนี้เราสามารถที่จะเอาพลังจิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง 
อื่นได้ เช่น การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น ทีนี้ หลวงพ่อก็ตกลงใจเรียนกับเขา เขาก็สอนให้ ก็ได้ปฏิบัติ 
ตามที่เขาสอนแล้วก็เกิดผลสำหรับตัวเองได้บ้าง คือสามารถรักษาวัณโรคหายได้ หลวงพ่อเป็นวัณโรค 
ตั้งแต่อายุ ๒๓ ปี ทีนี้พอดอกเตอร์ท่านนี้มาสอนวิชาสะกดจิตให้ ท่านก็แนะวิธี แนะวิธีที่จะใช้พลังจิต 
สำหรับรักษาโรคก็พยายามปฏิบัติตามมา 

มาภายหลังหลวงพ่อมาคิดว่า หลักจิตหลักใจของเราก็มี คือสมาธิแบบพระพุทธเจ้า ก็ เลยเลิก 
สิ่งเหล่านั้น แล้วก็มาปฏิบัติทางสายของพระพุทธเจ้าอย่างเดียว แล้วการสะกดจิตก็ไม , ได้ทำแล้วเดี๋ยวนี้ 


(5) (อิ) 1๐ 



ทีนี้เพราะอาศัยมรดกที่ท่านมอบให้ เวลานี้เขาสอนกรรมฐานกันสำนักไหน สอนแบบไหน ๆ พอฟัง 
แล้ว หลวงพ่อรู้หมดว่าสำนักนี้เล่นสะกดจิต สำนักนี้เล่นสายตรง พวกเล่นสะกดจิตนี้เขาจะมีอาจารย์ 
ควบคุมให้บริกรรมภาวนาอย่างนี้ ให้ทำจิตอย่างนั้น ให้น้อมไปอย่างนี้ ๆ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิแบบ 
พระพุทธเจ้านี้ คือสร้างจิตให้เป็นอิสระไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใด 

อย่างไรก็ตามวิชา เหล่านี้เป็น เพียงเครื่องเล่น เท่านั้น เมื่อสอน แนวปฏิบัติทางจิต แล้ว หลวงพ่อจะยก 
การปฏิบัติเพื่อความ เป็นอิสระของจิต หลวงพ่อวาง แนวให้คนทั้งหลายปฏิบัตินี่ เป็นแนวทางที่ปฏิบัติให้ทุก 
คนสร้างจิตของตนให้มีพลังเป็นอิสระของตัวเอง ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของใครทั้งสิ้น 


โยมขอให้สีก 

•คนๆ นี้เป็นอะไรชั่วชีวิตหนึ่ง เป็นเพียงครั้งเดียว จะไม่ยอมเป็นซํ้าครั้งที่สอง * 

อาหลวงพ่อนี่ยังเป็นห่วงเลย ตอนที่เป็นพระยังหนุ่ม ๆ อยู่ เมื่อสกมานี่จะทำอย่างไร จะมีอะไร 
อย่างไร เป็นห่วง “อย่ามาเป็นห่วงเลย คน ๆ นี้เป็นอะไรชั่วชีวิตหนึ่ง เป็นอะไรนี่ เป็นเพียงครั้งเดียว 
จะไม่ยอมเป็นซํ้าอีกลึงครั้งที่สอง ” 

โยมบวชก็อาราธนาให้สก โยมอุปัฏฐากป้าไมเคิลที่อุบลฯ ก็นิมนต์ให้สก โยมบวช (ดร.ประจวบ 
บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) ก็ไม่มีลูก โยมอุปัฏฐากป้าไมเคิลก็ไม , มีลูก ทีนี้โยมบวชนี่ 
ท่าน เป็นรัฐมนตรี เมื่อก่อนนี้เช้ารับราชการนี่จะจับยัด จับใครยัดเข้าที่ตรงไหนมันก็ได้ไม่ต้องสอบแช่งชัน 
ท่านบอกว่าสกซะ โยมกำลังมีบุญบารมี มาทำราชการสตาร์ททีแรกได้เดือนละ ๓๐ บาท สมัยนั้น ๓๐ บาท 
นี่สูงนะ เงิน เดือนสมัยนั้น แล้วก็มา เรียนวิชาใดพิ เศษประกอบ เช้าไปมันจะก้าวหน้าไป เอง ตอนนั้นหลวงพ่อ 
อายุ ๒๒ ปี ๒๒ นี่ เขาเรียนมหาวิทยาลัยยังไม , จบหรอก ก็เลยบอกท่านว่า อาตมาตั้งใจแล้วว่าจะบวชไม่สก 
คุณยายทองมีเป็นโยมอุปัฏฐาก ที่นี้พ่อตาของหมอไมเคิลนี่เป็นน้องชายของคุณยายทองมี ทีนี้ 
พวกตระกูลนี้เลยมานับถือหลวงพ่อ เป็นลูกเป็นหลานหมดทั้งตระกูล 

ท่านขอให้หลวงพ่อสกไปเป็นลูก..จะยกร้านขายยาให้ มีลูกเลี้ยงของท่านคนหนึ่งอยู่อำเภอพิบูล ฯ 
ไปเจอกันมันยังพูดอยู่เลย มันว่า..พระองค์นี้เก่ง จับไม , อยู่เลย ..แกชื่อสำเนียง 

หลวงพ่อไม่เคยคิดว่าจะมีใครรักเรา เกิดมาในชีวิตนี้หลวงพ่อยึดหลักอะไรที่จะไม , ให้ใจ ผิกใฝ่จะสก 
มาครองเรือนเป็นฆราวาส เพราะว่าหลวงพ่อมันเห็นทุกข์ตั้งแต่รู้เดียงสามา อยู่ ๆ จิตมันฉุกคิดขึ้นมาว่า 
ขึ้นชื่อว่าทายาททุกข์ฉันจะไม , ให้มันมีแล้วในชีวิตนี้ เราเกิดมาอายุ ๕ ขวบ พ่อแม่ก็ตายจาก ยังดีนะพ่อเรา 
แม่เรายังมีพื่น้อง ยังเก็บมาเลี้ยง เรานี่ตัวคนเดียวถ้าสมมุติว่าไปมีไว้ พ่อมันก็ตายแม่มันก็ตาย ใครจะรับ 
เลี้ยงลูกเราสงสารกุลบุตรที่มันจะ เกิดมาทีหลัง 

สิ่งรบกวนที่ร้ายแรงที่สุดในสมัยที่เป็นพระหนุ่ม พอนั่งปับ ลงไป นึกถึงหน้าสาว ๆ แล้ว เอา แล้วได้เรื่อง 
แน่ ตัวนี้น่ะตัวร้ายที่สุด กิเลสของคน แต่ทีนี้จะดีก็อยู่ที่ตรงนี้ จะชั่วก็อยู่ที่ตรงนี้แหละ พระจะเอาตัวรอดได้ 


(ยิ) (5) 2ใเ 






หลวงพ่ออาพาธรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราช สิ ''มา 


หรือหนีไม , ได้ก็อยู่ที่ตรงนี้แหละ เพราะฉะนั้นถ้ากิเลสตัวนี้ไม , มีอำนาจเหนือจิตเหนือใจแล้ว พระคงบวชไม , สิก 
กันสักองค์ 

ยามปวย 

* เวลาเจ็บป่วยขออยู่คนเดียว ปิดประตูภาวนา * 

เวลาเจ็บป่วยขออยู่คนเดียว ปิดประตูภาวนา ถ้ามันร่อแร่ก็ขออย่าให้เอาสายยางระโยงระยาง 
มาเสียบ จะขอพิจารณาทุกข์จนกว่ามันจะขาดใจ เวลาเจ็บป่วยถ้ามีคนมาพะเน้าพะนอ ทำให้กำลังใจอ่อน 
เสียหายมาก ๆ 

สมัยอยู่อุบลฯ ป่วยอยู่ แม่ชีพวงมาคอยดูแล ใครชวนไปไหนก็ไม , ยอมไป ปักหลักว่า ถ้าพระรูปนี้โม่ 
ตายหรือไม่หาย ฉันจะไม่ยอมไปที่อื่น ใจมันอ่อน เวลาไม่มีใครดูแล เรานอนกำหนดจิตภาวนา นอนเมื่อยก็ 
ลุกมาเดิน เดินเมื่อยก็เปลี่ยนมานั่ง 


( 0 ) ( จิ) (๘’ 



ชาวบ้านถามว่า “มหา...เจ็บปวยเป็นอย่างไรบ้าง” มี แต่ตอบว่าสบาย ตอนกลางคืนก็ถือโคมไฟไป 
อันหนึ่งบุกป่าไปนอนในป่าในดงจนผีมันหลอก มันกระโดดขึ้นกระโดดลงบนต้นไม้ ก็นั่งดูมันเฉย ลักษณะมัน 
เหมือนนกตัวใหญ่ ๆ อกด่าง เวลามาเสียงสนั่นหวั่นไหวยังกับฝูงวัวฝูงควาย 900 ตัววิ่งมา ป่าแทบพังพินาศ 
แด , ผีหลอกยังไม่เท่าคนหลอก ผู้หญิงบางคนหลอกสีกพระ “สึกเถอะน่า ทุนรอนเราก็มี ถ้าไม่เชื่อจะโอนให้ 
ก่อนก็ได้” ถ้าไม่ เก่งจริงก็โดนหลอกสีกกันหมด 


ถวายของหลวงปมั่น 

* มหาพุธเขาอยู่ตั้งไกล เขายังนึกถึงเรา * 

พระพื้นบ้านนั้นอยากอยู่ใกล้หลวงพ่อ แด , ไม , กล้าเข้าใกล้ ส่วนหลวงพ่อเอง อยากจะอยู่ใกล้ชิด 
ครูบาอาจารย์ เช่น หลวงปูมั่น แตกหาโอกาสไม่ได้ จึงได้แด , เพียงทำไม้จิ้มฟินฝากไปถวาย หลวงปูมั่นท่าน 
พูดว่า 

“มหาพุธเขาอยู่ตั้งไกล เขายังปีกถึงเรา พวกเราอยู่ใกล้แค่นี้อะไรมาปีดบัง” 

อีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อคิดจะหล่อพระ จึงส่งข่าวให้หลวงปูมั่นทราบ ท่านจึงประกาศว่า 
“มหาพุธเขาจะหล่อพระไว้กราบไหว้ ใครมีอะไรก็หามาช่วยเขา ” 

หลวงปูมั่น เองได้ส่งเงินมาช่วยถึง ๕00 บาท (สมัยนั้นหล่อพระองค์หนึ่งใช้เงินประมาณ ๒,000 

บาท) 

รูปหล่อดังกล่าวสร้างไว้ที่วัดบูรพา ตอนนี้ไฟไหม้ไปหมดแล้ว ..ไฟไหม้ละลายหมด ไม , ทราบว่า 
พระธาตุที่บรรจุอยู่กับท่านหล่นหายไปไหนก็ไม่รู้ 


อำนาจจิตของครุบาอาจารย์ 

* หลวงพ่อมัวแต่นั่งสมาธิ เครื่องยนต์มันดับ * 

นี่เป็นเรื่องจริง ปี ๒๔๘๗ พอดี หลวงปูผีน ท่านไปจำพรรษาด้วย หลวงพ่ออยู่กับหลวงปูผีนนาน 
ที่สุดตอนอยู่ที่วัดบูรพาราม อุบลฯ จากนั้นก็ไปกราบท่านปีละครั้งสองครั้ง ท่านสอนหลวงพ่อนึ่ไม้ได้สอน 
เหมือนอย่างคนอื่น ท่านเล่า เรื่องที่ท่าน เป็นมาแล้วให้พิง แล้ว เราก็ถือ เอา เป็นหลักปฏิบัติ แล้วท่านก็อบรม 
สั่งสอนให้เพ่งอาการ ๓๒ 

ตอนแรกท่านเล่าว่าเขานิมนต์ไปนั่งรถ ท่านก็ไม , ขึ้นไป กลัวจะตกรถ เขาก็ขับรถไล่ตามเรื่อยไป 
ในที่สุดขึ้นไปนั่งรถก็กลัวจะตก ก็กำหนดจิตดูอาการ ๓๒ พอไปถึงหัวใจ จิตมันหยุด สว่าง มันไปเกาะอยู่ที่ 
อะไรขาว ๆ เหมือนถ้วย ไม , ทราบว่า เครื่องยนต์มันหยุดหรือไม , หยุดเราก็ไม่รู้ จนกระทั่งคนขับมันมาผลักหัว 
เช่าอย่างแรงจึงได้รู้สีกตัว พอตื่นจากสมาธิมาแล้ว เขาก็บอกว่าท่านอาจารย์นั่งสมาธิ เครื่องยนต์มันดับ 
เอ้า..ถ้ามันดับเพราะฉันนั่งสมาธิลองติด เครื่องดูซิ พอ เขาไปติด เครื่องมันก็ติดแล้วก็ไปได้ ท่านก็สงสัยว่าจะ 


( 0 ) (5) 








เป็นไปได้หรือเปล่า ภายหลังมาเล่าให้อาจารย์อ่อน (หลวงปูอ่อน ฌาณสิริ) ฟัง พอมีคนเอารถมารับท่าน 
อาจารย์อ่อนก็บอกว่า “ด้น ๆ ทดลองดูอีกให้มันหายสงสัย” ท่านก็ทดลองอีก เครื่องยนต์ก็ดับอีก พอนั่งไป 
ข้างหน้าด้วยกัน พอเครื่องยนต์ดับ ท่านอาจารย์อ่อนก็ตบเข่า “ด้น ๆ เครื่องยนต์นั่นดมแล้ว” จึงได้แน่ใจว่า 
มันเป็นไปได้จริง ลักษณะอย่างนี้เรียกว่า อิทธิฤทธึ๋ 

มหาสามารถอยู่ที่เมืองอุบลฯ ไปโบกรถเมล์ รถเขาเต็ม เขาก็ร้องบอกว่าเดินไปซะ มหาสามารถ 
ก็เคือง ยืนจ้องมองตามหลังรถเขาอยู่ อีกสักหน่อย รถคันนั้นยางระเบิด 

หลวงปูตื้อไปวัดธรรมรังสีที่อำเภอเลิงนกทา ขากลับก็ขึ้นรถสหมิตรมา ที่นั่งมันนั่งได้ ๒ คน 
ท่านก็นั่งขัดสมาธิ รถก็แน่น คนโดยสารมันเยอะ ไอ้เด็กรถมันก็มากระขากขาผู้เฒ่าลง ที่นั่งเขาให้นั่ง ๒ คน 
หลวงพ่อมานั่งคนเดียว “กูไม่อยากเอาลง เดี๋ยวมักทิ้งสู-จะแตก” (บักกิ้ง คือ ล้อรถ) พอรถวิ่งไปยังไม , ถึงเส้น 
ยางรถระเบิดพร้อมกัน ๒ เส้น เสร็จแล้วเขาเปลี่ยนยาง ท่านก็เดินไปนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ คนขับรถก็ไปกราบ 
ขอขมาโทษ ว่าเด็กมันไม , รู้เดียงสา อย่าไปถือสาหาความมันเลย มันเป็นไปได้ 

ตอนพบกับหลวงปูตื้อ หลวงพ่อบวชได้ ๑๐ กว่าพรรษาแล้ว เจอกันบ่อย ไปเจอกันที่วัดอโศการาม 
เวลาเทศน์นี่คุณหญิงคุณนายฟังแล้วเลี่ยง ๆ หนี 

ถกใส่ร้ายเรื่องผู้ หญิง 

* ถ้าหากฉันสึกไปขอแต่งงานกับเธอ เธอจะว่าไง * 

อยู่วัดบูรพานี่มหา... นั่นแหละเป็นตัวหาเรื่อง.. วันหนึ่ง.. ที่วัดบูรพาฯ เขาฟังเทศน์ตอนเย็นกันทุกวัน 
สองสามคนเขาก็เทศน์กันอยู่อย่างนั้น มีพระยาอรรถกับหลวงแก้วกาญจนเขตเป็นหัวหน้าพาไปฟังเทศน์ 
ตอนเย็น 

อยู่วันหนึ่งแม่ซี แม่ของนายวิชิต โกคัลวิตร ไปถาม “ทำไมโยมนั่งสมาธิแล้วจิตมันไม่สงบสักทีเลย” 
หลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้ทำอย่างนี้ซิให้ภาวนาพุทโธๆๆๆ เอาไว้ถ้าจิตมันท่องพุทโธไปตลอดให้มันท่อง 
ถ้ามันหยุดให้มันอยู่เฉย ๆ ถ้ามันคิดให้มันคิด 

ทีนี้แม , ฃีลูกศิษย์มหา...ก็ไปนั่งฟังอยู่ด้วยพอเสร็จแล้วแกก็ไปภาวนากลางคืน จิตมันสงบลงเอง พอเสร็จ 
แล้วมันก็ตื่นเข้ารีบมา สิ่งได้สัมผัสกับสมาธิ ปีติ และความสุข มันก็ขยัน จิตมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อย มีปัญหา 
สงสัยก็มาถามไปๆมาๆ 

พระมหา...นี่ว่าแม่ฃีมันไปกุฏิหลวงพ่อบ่อย ก็เลยหาเรื่อง ทีแรกก็ไปพูดกับพ่อแม่เขา.. “สงสัยเด็กน้อย 
สองคนนี่มันจะรักกันชอบกัน” 

ทีนี้เ 1 ขาบอก'ว่า.. “จ้างอีกก็ไม่เอา ลูกเขยมหา มันจะมีปีญญาเลี้ยงลูกเราหรือ” พวกโยมเรานี่ก็เคืยด 

(โกรธ) 

ทีนี้ข่าวมันก็กระพือไปทั่วบ้านทั่วเมือง พวกญาติโยมก็มาต่อว่าต่อขาน หลวงพ่อก็พูดได้คำเดียว 
“กาลเวลามันจะตัดสินเองว่าใครเป็นใครกันแน่” 


๑๒๐ 



ลงผลสุดท้ายหลวงพ่อก็สังเกตดูอีนังแม่ขาวลูกศิษย์มหา...นี่ มันผิดปกติ ก็เลยเขียนจดหมายน้อยไป 
เรียกมันมา มันมาเราก็ตั้งปัญหาถาม ก่อนอื่นก็บอกว่า “อันนี้ไม่ใช่เกี้ยวพาราสีนะ มันเป็นคำสมมติ..” “อ้าว! 
ท่านจะว่าอะไร” ก็เลยบอกว่า “ล้าหากฉันสึกไปขอแต่งงานกับเธอ เธอจะว่าไง..” 

มันก็บอกว่า “เป็นไปไม่ได้” “ทำไมจึงเป็นไปไม่ได้ แกเห็นว่าฉันนี่ตาด้อยเกินไปหรือ..” “โอ๊ย! ล้าได้ 
อย่างท่านนี่ก็ดืวิเศษแล้ว..” “ล้างั้นมันเพราะอะไร” เราก็เซ้าซี้มันเข้าไป มันก็เลยบอกว่า “ผีบ้าตัวไหนเขาจะ 
ปีผัวสองคน” “อ้าว อีห่า มึงปีผัวแล้วหรือ” “ปีแล้ว..” “ใคร ผัวมึง..” “ก็หลวงพ่อท่านทวงบุญคุณก็เลยให้ 
ท่าน..” “อ้าวล้างั้นมึงเขียนบันทึกมาให้กู” 

อิฉันขอสารภาพว่า “ได้เสียกับ.. ท้องได้หนึ่งเดือนแล้ว” “เออ! เอาแค่นั้นพอ” มันก็เซ็น'ซื่อ ลงวัน เดือน 
ปี “เล้า! พยายามรักษาความรู้สึกไว้ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลง เคยไปหาพาลู่อย่างโรก็กราบก็ไหว้ ปรนนิบัติ 
อย่างไรก็ท่า แต่ว่ากราบก็นึกว่าเรากราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์” 

ทีนี้พอได้จังหวะเราก็ได้คุยกับพระมหา... ถามปัญหาเรื่องวินัย เริ่มต้นด้วย 
“..เออ! โนธรรมวินัยนี้ใครท่าผิดท่าถูก ผู้นั้นย่อมรู้ได้ด้วยตนเองใช่ไหม” “ใช่” 

“ในเมื่อรู้ว่าเรามึความผิดเพียงใดแค'โหน ก็ควรจะสารภาพความจริง ไม่น่าจะให้คนอื่นเขามายกเป็น 
เรื่องเป็นอธิกรณ์ให้มันยุ่งยาก เสียชื่อเสียงรัดและคาสนาคณะสงฆ์ มันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม” “ใช่” 
“ถ้างั้นเรื่องของท่าน ท่านจะว่าอย่างไร” “เรื่องอะไร” เราก็ยื่นสำเนาบันทึกให้ พอท่านอ่านท่านก็ 

หน้าเสีย 

ทีนี้เ-ราก็บอกว่า “ผมจะไม่ยอมเป็ดเผย ล้าหากว่าท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระวินัย จะไม่ให้ปีเรื่อง 
เกิดขึ้นเลย” ท่านก็เลยบอกว่า “ผมก็คาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นแบบนี้ผมขอเวลาเดือนหนึ่ง” “เล้า! ไม่เป็นไร” 
พอเสร็จแล้วสองสามวันท่านก็เข้ากรุงเทพฯ แต่ว่าแม่ขีนั่นท่านให้สึก สึกแล้วก็ไปกรุงเทพฯ แล้วพอ 
จวน ๆ จะเข้าพรรษาท่านก็ลาสึกในกรุงเทพฯ ไปอยู่กรุงเทพฯ กัน 

พระเถระสมัยนั้นดูถูกหลวงพ่ออย่างฉิบหายเลย พระอายุ ๕ -'‘ว พรรษาเป็นสมภารไม่ได้ ท่านก็ไป 
เอามหา...ซึ่งอพยพมาจากเมืองเก่าตอนที่คืนอินโดจีนไปให้ฝรั่งเศสมาเป็นเจ้าอาวาสในตอนนั้น 


^\วิ0 กั^ *9 กี้^โ0ว่ฏินั่9/0ณ์’ 

/('นี่โม่^'^^ กี้* มนั้นี้นี่ 'บ้^' 


๑๒๑ 




^ๆ&^ )✓๖^ /&ฬ*ๆ*I /^/ ฦ??(0^2^^^^0V?*] 1^*? 

^เจ^?ร)!^^ 5 *}//*^ฅ(3^0^X X//)^^) 

/ , ?^ /^/^& V^ ^ *7*71‘&^/^^^*)**^) @ X*/ 1 /^ 



^ ^ ^/)^ ^^)00&} /&? &&&* 8*6^ 3 &/* V^/ 

*^0 . }^^//^')//# *4*\31/&# &เ&& เ#!*^ 

^(จ V^ ^ ^V 01^ ™9เ*1. **)*3 *&*) //^ '*^,*กั 

..^ปี.^.*^^^^^.. &&^/ ^กั ■& เ^ V^ว้า^’^ ^จฺ 

&('*^®- /?^ /)^00 ^/?( ผุ / & ฮงิ '*^//& 


/ 


* 


๑๒๒ 



909 ^- ๒. บริกรรมภาวนา สลับการทำสติตามรู้ความคิด วิธีทำ 

เมื่อบริกรรมภาวนา พุทโธ เป็นต้น เมื่อจิตบริกรรมพุทโธอยู่ก็ให้ 
บริกรรมไป ถ้าจิตปล่อยจากพุทโธ ไปคิดอย่างอื่น ไม่ดึงกลับมา 
หาอีก รีบกำหนดสติตามรู้ความคิดไปทันที จิตจะคิดอะไรก็ไต้ 
ปล่อยให้คิดไป แต่ต้องกำหนดสติอย่าลดละ ในทำนองนี้จะทำ 
ให้สมาธิเกิด มีวิตก, วิจาร, ปีติ, สุข, เอกัคคตา สงบละเอียด 
ถึงอัปปนาสมาธิไต้ฌานได้ญานเหมือน (กัน) 

การบริกรรมภาวนา เราต้องทำงานถึงสองอย่างไปพร้อมกัน 
คือ หาคำบริกรรมมาให้จิตท่องประการหนึ่ง ประการที่จะทำสติ 
กำหนดควบคุมจิตให้ท่องบริกรรมภาวนาอยู่ เป็นภาระมาก แต่ 
ถ้าจิตมีความคิดอยู่แล้ว เพียง แต่ทำสติกำหนดรู้ ทำงานหน้าที่ 
เดียวภาระน้อยกว่า กรุณาทดสอบด้วยตนเองจึงจะรู้ 9๓๗ 



๑๒๓ 


























พรรษาท ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๐) 


จำพรรษาที่ 

วัดเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 



๑๒๔ 



“พระคุณของท่านเจ้าคุณอริยคุณาธารนี้ 

เลิศลํ้าภายในใจของหลวงพ่อเสมอ เพราะท่านเป็นพระองค์แรกที่พาให้รู้จักทางธรรม 
ซึ่งเป็นทางที่สงบระงับและเป็นทางเดินของจิตเพื่อพิชิตกิเลสจริง ๆ” 


วัดเขาสวนกวาง 

• โดยเฉพาะกวางป่ามีมากจริง ๆ ผู้คนจึงนิยมเรียกว่าเขาสวนกวาง * 

หลวงพ่ออยู่วัดเขาสวนกวาง รึ) พรรษา สมัยก่อนวัดนี้เป็นดงช้างดงเสือ เป็นป่าดงดิบจริง ๆ ท่าน 
เจ้าคุณอริยคุณาธาร ท่านเล่าให้หลวงพ่อฟ้งว่า ท่านเดินธุดงค์ผ่านมาในเขตทางจังหวัดขอนแก่น มาจนถึง 
เขาสวนกวางเห็นว่าเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรทางจิตสำหรับพระโยคาวจรผู้แสวงหา 
ทางพ้นทุกข์ สถานที่ก็ดูรื่นรมย์ดีเหมาะสำหรับพระนักปฏิบัติ สงบสงัด เปลี่ยวกายเปลี่ยวจิต อีกทั้งยังมีสัตว์ 
นานัปการ ช่วยส่งเสริมจิตใจนักภาวนาได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะเป็นผู้มุ่งหวังต่อความหลุดพันแล้ว 
สัตว์ ป่า เขา ความน่ากลัวและธรรมชาตินั้นก็ช่วยผลักดันจิตใจนักภาวนาให้สงบได้อย่างถึกลับ 

ป่าแถบนี้เป็นเขตเทือกเขาภูพาน เป็นป่าที่พระธุดงคกรรมฐานชอบ เดินเที่ยววิเวก และเป็นภู เขาที่ 
ทำให้พระธรรมดา ๆ เป็นพระอริยเจ้ามามากต่อมากแล้ว เขาเทือกนี้ทอดแนวยาวเหยียดมาจากทางอำเภอ 
กุมภวาปี อุดรธานี ที่วัดเขาสวนกวางนี้เดิมเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า มีสัตว์ป่าชุกชุมมาก มันคงจะหนีความตาย 
มาอยู่บนเทือกเขา มีพวกเสือ ช้าง กวาง โดยเฉพาะกวางป่ามีมากจริง ๆ ผู้คนจึงนิยมเรียกว่าเขาสวนกวาง 
สมัยก่อนนี้ สมัยหลวงพ่อไปอยู่กับท่านเจ้าคุณอริยคุณาธาร ไม่ค่อยมีผู้คน บ้านเรือนก็มีห่าง ๆ กัน 
บ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็มีไม่มากอย่างเช่นทุกวันนี้ เดินบิณฑบาตประมาณ ๒-๓ กิโลเมตร สถานที่ที่'วัดเหมาะดี 
มีลำธารนี้าไหลผ่านตลอดปี มีเงื้อมหิน มีถํ้าให้นั่งภาวนาได้สะดวกสบาย ธรรมชาติที่นั่นสวยงามมาก 

ท่านเจ้าคุณอริยคุณาธาร มี บุญคุณต่อหลวงพ่อมาก “ไม่มีท่าน ก็ ไม่มีเราในวันนี้” เริ่มต้นมาจากท่าน 
ท่านแนะนำสั่งสอนให้อุบายสำหรับภาวนา ให้แง่คิดต่าง ๆ สอนเราทุกด้านทุกทาง บุญคุณของท่านเราจำไม , 
ลืม แม้ตอนที่ท่านถึกปี ๒๕๐๘ นั้นก็ไปดูแลท่านตลอดกลัวท่านจะลำบาก เวลาท่านป่วยก็นำท่านมารักษา 
นำมาอยู่ด้วยที่วัดป่าสาลวันจนกระทั่งตาย พิธีศพก็จัดให้เรียบร้อยอย่างดีทุกอย่าง คำสอนของท่านเรายัง 
จำได้ไม่ลืมทั้งตอนที่ออกธุดงค์กับท่าน ทั้งตอนที่มาอยู่กับท่านที่วัดเขาสวนกวาง จริตนิสัยท่านไปในทางทิพย 
อำนาจ ท่านติดฤทธึ๋เดช ติดนิมิต เอานิมิตมาเป็นเรื่องจริง จิตท่านแปลกสามารถรับรู้อะไร ๆ ที่คนอื่นไม่รู้ 
และท่านก็ชอบเล่าเรื่องอดีตชาติ เรื่องเทวบุตร เทวดา เรื่องรู้วาระจิตท่านรู้จริง ๆ อันนี้มันไม , ใช่ความ 
บริสุทธึ๋มันก็สามารถเสื่อมได้ เพราะมันเป็นส่วนเกินอันหนึ่งในการภาวนาเท่านั้น พอท่านไปสนใจกับมัน 
มาก ๆ ก็ทำให้หลงได้เหมือนกัน เหมือนกันกับสมาธิ สมาธิไม , ใช่ความบริสุทธึ๋ สมาธิมันก็สามารถเสื่อมได้ 
แต่สิ่งเหล่านี้เป็นทางเดินไปเพื่อความหลุดพ้น ใครจะเดินไปก็ต้องผ่านทางนี้ แต่จะติดจะหลงหรือไม่เท่านั้น 
ถ้าผู้มีวิจัยธรรมใคร่ครวญพินิจพิจารณามีสดิรอบด้าน มีปัญญารอบด้านก็จะไม , ติดสิ่งเหล่านี้ 


๑๒ &' 












3. , ๓. อุโบสถวัดเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 




๒. ซุ้มประตูทางเข้า ๔. พื้นที่บริเวณวัด 

















เจ้าคุณอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส) 

พรหมวิหาร ๔ 

* สามารถเลี้ยงทั้งศีล เลี้ยงทั้งสมาธิ เลี้ยงทั้งปัญญา * 


ท่านเจ้าคุณอริยคุณาธารตอนอยู่กับท่าน ท่านสอนให้เจริญพรหมวิหาร ๔ การภาวนา ศีล สมาธิ 
ปัญญา อันเป็นทางวิมุตติหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้นั้น เราต้องเจริญพรหมวิหาร ๔ ประการด้วย 
เสียก่อน 

เพราะการเจริญพรหมวิหารธรรมนี้ เป็นกรรมฐานที่สำคัญ สามารถเลี้ยงทั้งศีล เลี้ยงทั้งสมาธิ 
เลี้ยงทั้งปัญญา อารมณ์จิตก็สบาย มีความเยือกเย็น เราจะเห็นได้ด้วยตนเองว่า เมตตาความรัก กรุณา 
ความสงสาร สองอย่างนี้ ก็สามารถจะคุ้มศีลให้เกิดความบริบูรณ์ทุกอิริยาบถ เพราะศีลทุกข้อทุกคำ จะทรง 
อยู่ได้ต้องอาศัยเมตตาและกรุณาทั้งสองอย่าง 

เมตตา แปลว่า ความรัก กรุณา แปลว่า ความสงสาร ถ้าเรามีความรัก มีความสงสาร เราก็จะ 
ไปทำลายชีวิตคนและสัตว์ไม่ได้ ลักขโมยหรือปล้นของเขาก็ไม่ได้ จะยื้อแย่งความรักจากคนอื่นก็ไม , ได้ พูด 
โกหกหลอกลวงก็ไม่ได้ สุรายาดองอันเป็นของมึนเมาเราก็ล่วงละเมิดไม่ได้ เมื่อทุกอย่างพร้อมมูล เราก็จะไม , 
สามารถกระทำความชั่วโดยขาดสติสัมปชัญญะ นี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในตอนหนึ่ง 


๑๒ ๘ 



ทีนี้เรายังต้องมีหลักในการที่จะทรงอารมณ์ในสมาธิ คือ มุทิตา ความอ่อนโยน มุทิตานี้จะตัดความ 
อิจฉาริษยาออกจากจิตใจ พลอยยินดีในเมื่อบุคคลอื่นได้ดีแล้ว ล้านักปฏิบัติภาวนา ยัง มี อารมณ์อิจฉา 
ริษยาอยู่ ก็อย่ามาคุยว่าเป็นนักปฏิบัติ เพราะอารมณ์ริษยานี้เป็นอารมณ์ ที่ ร้ายแรงมาก เช่นเห็นคนอื่น 
ได้ดี ใจอยู่ไม่เป็นสุข ทนไม , ได้ เกรงเขาจะดีเกินหน้าตาตัวไป ตังนั้นพระศาสดาเจ้าทรงสอนว่า ล้าบุคคลใดมี 
มุทิตา ตัดอิจฉาริษยาออกไป ให้มันพ้นออกไปจากจิตใจ ความเร่าร้อนมันก็ไม่มี พลอยยินดีกับผู้ที่'ได้ดี 
เขาต้องอาศัยบุญวาสนาบารมีของเขาเป็นสำคัญ อารมณ์มุทิตาจิตนี้สามารถสร้างความดีให้เกิดขึ้นให้เรามี 
ความสุข 

อุเบกขา คือ ความวางเฉย เฉยต่ออารมณ์เฉพาะที่เข้ามายุ่งอยู่กับจิต อันที่เนื่องกับอารมณ์ที่ 
ต้องการ อย่างเรากำหนดรู้อารมณ์ กำหนดลมหายใจเข้า-ออก จิตมันหยุดอยู่เฉพาะลมหายใจเข้า-ออก 
เพียงอย่างเดียว ไม , แส่ส่ายไปยุ่งเหยิงกับอารมณ์ภายนอกทั้งหมด คือไม , ไปสนใจกับรูป เสียง แสงสีต่าง ๆ 
อย่างใดทั้งสิ้น จะเห็นได้ว่า ผลของอุเบกขา คือ ความวางเฉยในด้านสมถภาวนา มีอารมณ์ทรงจิตให้อยู่ทรงตัว 
มีอารมณ์จิตเป็นฌาน นักนิยมปฏิบัติภาวนา ต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ในเรื่องอุเบกขา มิใช่ว่า คำอุเบกขานี้ 
ปล่อยอุเบกขาไปเรื่อย จะเป็นจะตายไม่สนใจ อย่างบุคคลที่มีบุตรหลานมากคนด้วยกัน ล้าเราปล่อยเฉย 
นั่งเคร่งอย่างไร้ปัญญา ลูกหลานเราเป็นเด็กซนดื้อ ส่อความชั่วออกมาให้เห็น แต่เราเชื่อความอุเบกขาเลย 
ปล่อยเฉยไม , ตักเตือนว่ากล่าว พยายามกดทับอุเบกขาอยู่ แต่ภายในจิตใจเที่ยววิ่งพล่านเช่นนี้เขายังไม่เรียก 
อุเบกขา 


มโนมยิทธิ 

* มโนมยิทธิได้จากเจ้าคุณอริยฯ * 

มโนมยิทธิได้จากเจ้าคุณอริยๆ...ท่านก็เคยให้พวกเรานั่งไปดูนรก ดูสวรรค์เหมือนกัน แต่ว่ามัน 
เป็นไปไม , ได้..ใช้ภาวนา 

การภาวนาหรือนั่งสมาธิไปดูนรกไปดูสวรรค์นั้น ตามตำรับของไสยศาสตร์มันมีแบบมีแผนให้ 
ศึกษากัน ซึ่งมีหลักฐานปรากฏอยู่ในหนังสีอ “กรรมฐานสิบสองยุค” ของเจ้าคุณพระเทพญาณวิศีษฐ์ (ใจ 
ยโสธโร) รวบรวมไว้ที่รัดบรมนิวาส (กรุงเทพฯ) มันมีคาถาบทหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าคาถาพระเจ้าเปิดโลก คาถา 
พระเจ้าเปิดโลกนี้ ตอนที่ ๒ หลวงพ่อจำได้ว่า ข้อความว่า พุทุ!ธ ทีปงกโร โลกทีป วิ !สธยิ ธมฺโม 
ทีปงกโร โลกทีป วิ! สธยิ สงฺโฆ ทีปงกโร โลกทีป วิ! สธยิ'ๆ เมื่อว่าคาถานี้จบแล้ว ก็อธิษฐานในจิตในใจว่า 
พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า เป็นดวงประทิปส่องโลก ขอโปรดส่องทางนรกทางสวรรค์ให้ 
ข้าพเจ้าเห็นจริงแจ่มแจ้งในกาลบัดนี้ด้วยเถิด พอเสร็จแล้วผู้บริกรรมภาวนา ล้าจะไปดูนรก ก็นึกในใจว่า 
“นรก ๆๆๆๆ” ล้าจะไปสวรรค์ ก็ “สวรรค์ ๆๆๆๆ” 

ทีนี้พอจิตมันสงบเป็นอุปจารสมาธิ เกิดสว่างขึ้น ผู้ภาวนาจะมีอาการสั่นเหมือนกับผีสิง พอเสร็จแล้ว 
สภาพจิตของผู้นั้นจะแสดงอาการไปดูนรกไปดูสวรรค์ตามที่ต้องการ ตามแบบแผนตำรับตำราที่กล่าวไว้ที่จำได้ 
อันนี้ได้เคยทดสอบพิจารณาดูแล้ว เมื่อใครก็ตามได้มานั่งภาวนาตามคาถาบทที่กล่าวมานี้ ไปเห็นนรกเห็น 


๑๒๙ 






สวรรค์ได้แล้วสามารถที่จะเชิญวิญญาณต่าง ๆ เข้ามาทรงภายในตัวเองก็ได้ สามารถที่จะเชิญวิญญาณป่ย่า 
ตายาย หรือ ครูบาอาจารย์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้เข้ามาสิง แล้วก็สนทนากับผู้ที่นั่งพิงหรือผู้ที่ควบคุมการแสดงอยู่ 
อยากจะรู้ว่า คนตายแล้วไปเกิดที่ไหน ตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อย่างไรก็ได้ ผู้นั่งสมาธิดูนรกดูสวรรค์นั้น 
สามารถที่จะนำชาวสวรรค์ชาวนรกมาคุยกับเราก็ได้ อันนี้เป็นวิธีอันหนึ่งสำหรับวิธีการภาวนาไปดูนรกไปดู 
สวรรค์ แต่มันจะจริงแน่นอนหรืออาจเกิดจากความจำก็ได้ 

และอีกนัยหนึ่ง เขาใช้วิธีการที่เรียกว่า ปลุกพระ จะเอาพระเครื่องรางของขลัง เป็นพระเป็น 
เหรียญเป็นอะไรก็ตาม มาก 0 าไวิในมือ แล้วก็บริกรรมภาวนาว่า นะ มะ พะ ทะ จนกระทั่งมีอาการสั่นขึ้น 
ในเมื่อมีอาการสั่นขึ้นแล้ว จะให้ไปเชิญวิญญาณที่ไหน ๆ ให้มาทรงก็ย่อมเป็นได้ แต่วิญญาณที่มาทรงนั้น 
เท็จจริงอย่างไรก็ไม , กล้ายืนยันว่าจะเป็นจริงหรือไม่ บางทีสามารถเชิญกระทั่งวิญญาณของพระอรหันต์ 
พระพุทธเจ้ามาทรงก็ได้ แต่สำหรับมติของหลวงพ่อนั้น เข้าใจว่า ในเมื่อประกอบพิธีเชิญวิญญาณขึ้นมา มัน 
ก็ต้องมีวิญญาณมาทรง แต่วิญญาณที่มาทรงนั้น จะใช่บุคคลที่เราเชิญมาทรงหรือเปล่า ในเมื่อทำพิธีกรรม 
แล้ว ต้องมีวิญญาณมาทรงอย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้มิใช่ว่าจะเป็นไปได้หมดทุกคน แม้แต่ในสำนักทรงวิญญาณ 
ทั้งหลาย ผู้ที่ชำนาญในการเชิญวิญญาณทรง เขาก็มีกันเพืยง ๒ คนเท่านั้น ในเมื่อผูใดต้องการรู้ต้องการ 
ทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องอดีต อนาคต ปัจจุบัน เขาก็ให้คนทั่ตกเอาไว้นั้นแหละมาทำการทรง 

และอีกนัยหนึ่ง การทรงวิญญาณแบบฝรั่ง เขาเรียกว่าใช้วิธีการสะกดจิต คือ เอาเด็กชายตั้งแต่ 
9๐ ขวบ ไม่เกิน 9๕ ขวบ มาทำการสะกดตามแบบวิธีของเขา ในเมื่อเขาสะกดเด็กให้หลับแล้ว เขาสามารถ 
ที่จะใช้เด็กไปดูนรกดูสวรรค์ หรือไปติดต่อกับโลกช้างหน้าได้อย่างสบาย อันนี้ก็เป็นวิธีการอีกอันหนึ่ง 
ซึ่งก็แล้วแต่ผู้สะกด 


สมาธิที่ถกต้อง 

* ไม่เป็นไปเพื่อพอกพูนกิเลส ไม่เป็นไปเพื่ออิทธิฤทธึ๋ * 

เรื่องทั้งหลายที่กล่าวมานั้น มิได้เกี่ยวเนื่องด้วยการทำสมาธิภาวนาตามแบบที่ถูกต้องซึ่งเรียกว่า 
สัมมาสมาธิ และขอให้ท่านทั้งหลายพิงเช้าใจว่า การทำสมาธิตั้งแต่ขั้นปฐมฌานถึงขั้นจตุตกฌานนั้น 
มันยังเป็นสมาธิสาธารณะทั่วไปแก่ทุกลัทธิศาสนา และแก่ลัทธิที่มีการปฏิบัติสมาธิโดยทั่ว ๆ ไป เพราะฉะนั้น 
สมาธิของพระพุทธศาสนานั้น จึงอาศัยหลักศีลตามขั้นภูมิของแด , ละบุคคลผู้ปฏิบัติอยู่นั้น เป็นหลักตัดสินว่า 
สมาธิของเขาลูกต้องหรือไม , อย่างไร 

ขอให้ถือคติว่า สมาธิหรือการปฏิบัติธรรมอันใด ถ้าหากมันเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ เป็นไปเพื่อ 
พอกพูนกิเลส เป็นไปเพื่ออิทธิฤทธึ๋ เป็นไปเพื่อการกระทำอะไรแปลก ๆ ต่าง ๆ เช่นอย่างการเป็นหมอดูด้วย 
สมาธิเป็นต้น พิงเช้าใจเถิดว่า มันเป็นมิจฉาสมาธิ ซึ่งออกนอกหลักพระพุทธศาสนา 

สมาธิในพระพุทธศาสนา จะต้องเป็นสัมมาสมาธิ ที่ประกอบพร้อมด้วยองค์อริยมรรค ผู้ปฏิบัติ 
เมื่อจิตประชุมพร้อมลงสู่องค์อริยมรรคแล้ว จิตจะดำเนินไปเพื่อความหมดกิเลสเท่านั้น ไม่เป็นไปเพื่อ 
ความพอกพูนกิเลส ตามที่กล่าวมาแล้ว 


๑๓๐ 



ฤทธ อิทธิพล อำนาจ 

* คนเราทุกคนมีฤทธึ๋ มีอิทธิพล มีอำนาจอยู่ในตัว * 

คนเราทุกคนมีฤทธึ๋ มีอิทธิพล มีอำนาจอยู่ในตัวเพราะเราเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาติ 
ในชาติก่อน ๆ เราอาจจะเคยได้เป็นฤๅษีบำเพ็ญฌานบำเพ็ญตบะมาแล้ว เราก็ไม่ทราบได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น 
ฤทธึ๋ อิทธิพลและอำนาจที่เราเคยบำเพ็ญมาในภพก่อนชาติก่อน จิตใต้สำนึกของเราจะเป็นผู้เก็บบันทึกเอาไว้ 
แล้วจะติดไปกับจิตของเราทุกภพทุกชาติไม่ว่าเราจะไปเกิดในที่ใด ภพใด 

เมื่อจิตใต้สำนึกตื่นขึ้นมา มันมีลักษณะอย่างไร เราจะรู้สึกว่าจิตของเรานึ่มีสติรู้ตัวตลอดเวลา ความ 
เป็นผู้มีสติรู้ตัวตลอดเวลา ไม , ว่าเราจะขยับไปทางไหน ในจิตของเราก็มีสติสำทับอยู่ทุกขณะจิต เราก้าวเดิน 
สติก็มาทำหน้าที่ เรายืน สติก็มาทำหน้าที่ เรานั่ง สติก็มาทำหน้าที่ เรานอน สติก็มาทำหน้าที่ เรารับประทาน 
ดื่ม ทำ พูด คิด สติก็จะมาพร้อมอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจ ในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าจิตใต้สำนึกตื่นขึ้นมา 
แล้ว จิตใต้สำนึกที่ตื่นขึ้นมา มีสติสัมปชัญญะ รู้ เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา จิตที่มีสติ เป็นจิตที่เป็นผู้รู้ 
ได้ชื่อว่าเป็นจิตพุทธะ ถ้าสติสัมปชัญญะสมาธิเข้มแข็ง จิตก็จะเป็นผู้ตื่น คือตื่นตัวเตรียมพร้อมที่จะรับ 
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่นนั้น จิตก็มีความแกล้วกล้าอาจหาญชื่นบาน มีความ 
ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ภายในจิตตลอดเวลา จึงกลายเป็นจิตผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน จิตผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 
นักปราชญ์ท่านเรียกว่าจิตพุทธะ พุทธะที่เกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติสมาธิ ก็คือผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มาจาก 
คำบาลีว่า พุทโธ พุทโธ แปลว่าผู้รู้ พุทโธแปลว่าผู้ตื่น พุทโธแปลว่าผู้เบิกบาน 

เมื่อเรามีผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน อยู่ในจิตของเรา เป็นคุณธรรม คุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะ ทำจิต 
ของเราให้เป็นพระพุทธเจ้า แต่พวกเราพิงคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรามาปฏิบัติตาม 
เราจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธสาวก คือสาวกผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานได้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม คือธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะ 
ในเมื่อทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้น ก็ได้ชื่อว่ามีคุณธรรมอยู่ในจิต ผู้ที่มีคุณธรรมอยู่ในจิต เขาย่อมจะมีความ 
รู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดี ตั้งใจที่จะละความชั่วประพฤติความดี ทำจิตให้บริสุทธึ๋สะอาดอยู่เสมอ นึ่คือ 
คุณสมบัติที่จะเกิดจากการัผิกสมาธิ 

คำทำนายของท่านเจาคุณอริยคณาธาร 

* ต่อไปจะได้ไปสนทนาธรรมกับในหลวง * 

ตอนนั้น เดินทางจากสกลนครไปอุดรฯ พอขึ้นนั่งรถจิตมันก็ปรุงแต่งไปตลอดทาง มันปรุงขึ้นมา 
เหมือนกับว่าเราได้นั่งสนทนากับในหลวง เราถามท่านตอบ ถ้าท่านถามเราตอบสลับกันไปจนกระทั่งถึงเมือง 
อุดรฯ ลงจากรถยนต์แล้วจะไปต่อรถไพ่ จิตมันถึงได้หยุด พอไปถึงเขาสวนกวางก็ไปกราบท่านเจ้าคุณอริยะฯ 
ท่านก็ทักว่า “นี่..มหาต้อง9เตตัวให้ดีนะ ต่อไปจะไต้ไปสนทนาธรรมกับโนหลวง โนพระบรมมหาราชวัง” 
ตอนนั้นเป็นปี พ.ศ. ๒๔๙๐ 


๑๓๑ 






เผาศาลเจาปู 

* เอ้ย! มึงไปเผาบ้านเจ้าปูวอดวายหม้ด * 

ตอนนั้นสมัยอยู่กับเจ้าคุณอริยะฯ สมัยพุทธศักราช ๒๔๙๐ ท่านให้เอาของไปเซ่นศาลเจ้าปู ชื่อ 
ศาลเจ้าปูผึ้ง 

สาเหตุคือพ่อปูนี่(หมายถึงผี)มาเข้าสิงคนมานั่งสมาธิไปดูนรกสวรรค์นั่นแหละ บอกว่าอยากมาอยู่ 
ใกล้ ๆ นี่ ท่านก็เลยสั่งให้คนไปสร้างศาลให้ ทีนี้พอสร้างศาลเสร็จเจ้าปูก็มาอีกมาชี้บอกว่า “ให้หลานชายนี้ 
(พระมหาพุธ) ให้เอาโอวัลติน ขนมป็ง หมาก บุหรี่ไปส่งทุกวัน ปูก็จะเสวยวันละหนเหมือนกันกับพระที่ฉัน 
วันละครั้ง ส่งวันละครั้งก็พอ’ , เรา (พระมหาพุธ) ก็ไป ท่านสั่งก็ไป ไปก็ไปทีแรกไปวางเอาไว้ ไปวันหลัง 
เห็นแต่มดมันกิน มาภายหลัง เออ! ถ้าอย่างนี้เรากินดีกว่า วันสุดท้ายมื้อสุดท้ายเราก็ฉันขนมปัง โอวัลดิน 
เคี้ยวหมาก ดูดบุหรี่เสร็จแล้วก็ไปเอาใบพวงใบใหญ่ ๆ มา เก็บเอาหญ้าแห้งแถว ๆ รอบ ๆ นั้นแหละมา 
มวนเป็นบุหรี่ วันนั้นเอานํ้ามันเบนซินไปด้วย ขอนํ้ามันเบนซินจากรถเขา ทีนี้ลมมันมาทางนี้เราก็จุดบุหรี่มวน 
ใหญ่ ๆ แล้วก็เอาไปเสียบไว้ทางด้านลมมันพัด กระป๋องนี้ามันก็เอาไปวางไว้ในศาลเจ้าปู พอลมมันพัดมา 
แรง ๆ วูบ ๆ ไพ่มันลุกติดพรึบ! ศาลเจ้าปูก็แหลกเกลี้ยงหมดเลย ตอนนั้นเราเป็นพระอยู่นี่แหละ ศาลนั้นก็ 
อยู่ในวัด ก่อนจะเผานี่สวดมาติกาบังสุกุลก่อนนะ พอตอนท่านเจ้าคุณฯ กลับมาท่านยังไม่รู้ ภายหลังมา 
วันหลังท่านจะให้เราเอาไปส่งอีก “อูย! ไปส่งทำไมหนอ ท่านปูท่านนิพพานไปแล้ว เจ้าปูท่านเสด็จสวรรคต 
ไปแล้ว ผมท่าฌาปนกิจถวายพระเพลิงท่านตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว” ท่านก็เลยนิ่งอึ้ง... พอฉันจังหันเสร็จ ท่าน 
ก็เดินไปดูสิ “เอ้ย! มืงไปเผาบ้านเจ้าปูวอดวายหมัด” 

กตัณ ณ ต่อค รู บาอาจารย 

* มะรืนนี้ฉันจะไปรับมารักษาที่โคราชดีกว่า * 

ตอนที่ท่านเจ้าคุณอริยคุณาธารท่านสึกแล้วท่านอยู่เขาสวนกวาง ท่านให้เขาเขียนจดหมายไปหา 
เจ้านายองค์หนึ่ง อยากจะไปขอความอนุเคราะห์ แล้วท่านก็บอกว่าเป็นเชื้อพระญาติพระวงศ์ ทีนี้'พอ'โปเจ้า 
นายองค์นั้นท่านก็ไม่รู้เรื่อง ก็กลับมา มาหาหลวงพ่อที่นี่ ท่านอยากจะไปรักษาตัวที่เมืองอุบลฯ หลวงพ่อก็ 
เลยสั่งไปกับลูกศิษย์ท่านบอกว่า “ให้ไปเรียน ไปบอกให้ท่านรู้ว่ามะรีนนี้ฉันจะไปวับมารักษาที่โคราชดีกว่า” 
พอเสร็จแล้วก็เอารถไปรับท่าน ตอนที่ชี้นรถมาท่านเดินไม่ไหว ให้ผู้จัดการธนาคารเอเซียอุ้มขึ้นรถ พอเสร็จ 
แล้วเราก็มีผลไม้พวกองุ่นอะไรไปด้วย ไปก็เอาให้ท่าน ท่านก็นั่งทานของท่านมาดลอดทาง เราก็นั่งดู อุ้ย! 
สงสัยท่านจะหิวมาก พอมาก็เอาท่านมาไว้ที่กุฏิน้อย ตอนนั้นยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาล ทีนี้'พอเสร็จแล้ว 
พอมารักษาดีชี้น ๆ เอ้า! หลานชายท่านก็มาเอาไปหาหมอจีน เสร็จแล้วก็ทรุดลงอีก ตอนนี้เอาเข้าโรงพยาบาล 
เข้าโรงพยาบาลแล้วเราก็ไปเยี่ยม เอ้อ! แข็งแรงหน่อยแล้วอยากจะออกจากโรงพยาบาล เอาออกก็เอาออก 
ก็เลยขออนุญาตหมอเอาออกมา ทีนี้ก็เอามาก็เดินตอนเข้า ๆ เย็น ๆ ท่านก็เดินรอบวัดได้ แข็งแรง จากนั้น 


๑๓๒ 



หลานชายคนเดิมนั้นก็เอาท่านไปหาหมอผีที่ต้นตาลคู่ ก็ไปทรุดลงอีก เอาเข้าโรงพยาบาลก็สั่งหมอไม , ให้ 
ออกแล้ว 


ร้องไห้ทำไม 

* ท่านบอกว่า “อายท่านเจ้าคุณฯ” * 

ครั้งสุดท้ายก็เลยตายในโรงพยาบาล ท่านป่วยเซิง ๆ จะเป็นอัมพาตไป เยี่ยมทีไรร้องไห้ทุกที ถามว่า 
“ร้องไห้ท่าไม” ท่านบอกว่า “อายท่านเจ้าคุณฯ” เราก็นึกถึงคำพูดของท่านสมัยที่ท่านเอาเรามาทิ้งไว้ที่วัด 
บูรพาฯ ก่อนที่ท่านจะจากไป ท่านบอกว่า “ถ้าตัวเป็นคนดีเขาจะทิ้งหรือ” ไหนว่าจะฝากไว้เรียนหนังสือ 
หนังหาที่แท้ก็ทิ้งกัน ทิ้งก็ทิ้ง เราก็ตั้งใจอยากอยู่อยู่แล้ว เราก็เลยมาคิดว่าท่านคงคิดถึงคำพูดของท่านเอง 
สมัยที่ท่านทิ้ง เราไว้ที่วัดบูรพาราม 

ท่านก็ให้วิชาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเยอะแยะ ถ้าพูดถึงว่าธัมมะธัมโมของท่านนี่ละเอียด 
สุขุมมาก เซ่น หนังสือทิพยอำนาจ หนังสือทิพยอำนาจเขียนในขณะที่ใคร ๆ ว่าท่านเป็นโรคประสาท ท่าน 
ไปติดในเรื่องการระสึกชาติ ท่านไปติดว่าท่านเป็นเจ้า ทีนี่ความรู้อดีตกับปัจจุบันมันตัดกันไม , ขาด มันก็เลย 
สัมพันธ์เป็นอันเดียวกัน ท่านบอกว่าแม่ของท่านทุกวันนี้ไม , ใช่แม่ เขามาฝากเลี้ยงไว้เฉย ๆ เราก็สงสัย 
พอแม่ท่านมาก็ถาม “ท่านเจ้าคุณๆ ท่านว่าไม่ใช่แม่โช่มั๊ย เขาเอามาฝากเลี้ยงไว้” แม่ท่านก็บอกว่า 
“ออกมาจากท้องแม่นี่แหละ” หลวงพ่อไม่ไปอยู่ใกล้ ๆ ท่าน เวลาท่านพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องอดีตที่เราไม่รู้ 
ไม่เห็นด้วย ตอนนั้นอยู่วัดเขาสวนกวางพรรษาเดียว ที่ไม่อยากอยู่นั่นก็เพราะท่านชอบพูดเรื่องสีกลับที่ 
ชาวบ้านไม่เห็นแล้วเราก็ไม่อยากให้ท่านพูด ทิฏฐิมันขัดกัน 


กฎ ของกรรม 

* ชีวิตทุกชีวิตมึนขึ้น อยู่ กับกฎ ของ กรรม * 

สิ่งที่เป็นสิ่งที่ยึดมั่นเป็นหลักใจของชาวพุทธนี้มันเขวไป เพราะเกจิอาจารย์มันอยากดัง แล้วก็ไปหา 
วิชาอาคมมาแจกกันท่องเต็มบ้านเต็มเมือง ชีวิตทุกชีวิตมันขึ้นอยู่กับกฎของกรรม สิ่งใดที่พระพุทธเจ้า 
สอนว่าสิ่งนี้มันเป็นบาปพระองค์เคยทำบาปสิ่งนี้ตกนรกมาแล้ว สิ่งนี้เป็นบุญพระองค์เคยทำบุญขึ้นสวรรค์ 
มาแล้ว การบ้าเพ็ญตบะปาเพ็ญฌานได้สำเร็จฌานสมาบัติตายแล้วไปเกิด เป็นพระพรหม ในพรหมโลก 
พระองค์ก็เคยปฏิบัติมาก่อนแล้ว เรื่องบุพเพนิวาสานุสติญาณการระสึกชาติในหนหลังได้ทำให้พระองค์รู้สิ่ง 
เหล่านี้ เพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์นี้มันจึงเป็นสัจจธรรมเพราะเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ลองของมาแล้ว 
ด้วยตนเอง อย่างที่ท่านมาสอนให้เราบำเพ็ญเพียรภาวนาให้เราบรรลุอริยมรรคอริยผล พระองค์ก็ปฏิบัติ 
สำเร็จมาก่อนแล้วจึงได้มาสอนเรา ไม่ใช่ลักษณะที่ว่านอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเทศน์สอน ล้วนแด , พระองค์เอา 
ของจริงมาว่ากันทั้งนั้น 


๑๓๓ 










๑. รูปหล่อท่านเจ้าคุณอริยคณาธาร วัดเขาสวนกวาง 
๒. สถูปเจดีย์ของท่านเจ้าคุณอริยคุณาธาร วัดเขาสวนกวาง 


๑๓ 



พระอรหันต์สมา0เสื่อมได้ 

* แต่ความเป็นอรหันต์นั้นไม่เสื่อม * 

สมาธิที่เกิดความเสื่อมไม่ใช่แต่พระสงฆ์เท่านั้น พระอรหันต์ก็เกิดความเสื่อมได้ แด , ว่าวิถีทางจิตนี้ 
มันเสื่อมได้ ถ้าไม่ฟิกฝนสมาธิก็เสื่อมได้ อดีต อนาคต ปัจจุบัน ถ้าไม่ฟิกฝนมันก็เสื่อมได้ แต่ความเป็น 
อรหันต์นั้นไม , เสื่อม คือหมดกิเลส ศีล ทำให้หมดบาป หมดบาปที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ จิตมั่นคง สมาธิ 
ทำให้มีสมาธิแน่วแน่ที่จะละบาป ทำให้เรามีความรู้สึกที่จะละบาป ปัญญา พิจารณารอบรู้ ให้มันยอมรับ 
สภาพความเป็นจริง เมื่อมันยอมรับความเป็นจริงแล้วมันก็ละวางที่จิตมันรู้เห็น ถ้าหากว่าละวางจนถึงระดับ 
พระอรหันต์แล้ว สิ่งที่จะพิงทำต่อไปไม่มีอีกแล้ว นี้คือวิธีทางของพระอรหันต์ 

สมาธิมีขั้นเดียว 

* มันจะก้าวไประดับไหนก็คือสมาธิอันเดียว * 

สมาธิมีขั้นเดียว คือสมาธิ มันจะก้าวไประดับไหนก็คือสมาธิอันเดียว อย่าไปนับขั้นนับตอนอะไร 
ขอให้มันเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว เราละบาปได้หรือเปล่า ศีล ๕ ของเราบริสุทธ์หรือเปล่า เอาอันที่ 
ตรงนี้เป็นเครื่องตัดสิน เรื่องของสมาธิใครจะไปถึงขั้นใดตอนใด ถ้าจิตไม่บริสุทธิไม , มีทาง 

ในสังคมของพุทธบริษัทที่เราต้องวุ่นวายอันอยู่นี่เพราะคื ลมันไม , เสมออัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
พระเจ้าพระสงฆ์นี่ องค์หนึ่งกินนมตอนเย็นได้ แต่อีกองค์กินไม่ได้ พอมาเจออันเข้าท่านก็เถียงอัน องค์หนึ่ง 
จับจ่ายใช้สอยด้วยมือตนเองไม่ได้ แต่อีกองค์หนึ่งทำได้ มาเจออันเช้าท่านก็เถียงอัน เพราะฉะนั้น ไม , ว่าการ 
ปกครองบ้าน เมือง ปกครองศาสนา บ้านเมืองกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นแหละเป็นสำคัญ ทางศาสนา ศีล 
คือวินัยเป็นหลักสำคัญ กฎหมายก็ดี ศีลคือวินัยก็ดี เป็นหลักที่ เราจะปรับความประพฤติให้มีพื้นฐาน เท่า 
เทียมอัน ถ้าเราไปยิ่งหย่อนกว่าอันแล้วก็มีการปรักปรำอัน แต่ทางกฎหมายปกครองบ้าน เมือง ใน เมื่อมีคดี 
เกิดขึ้น มันต้องมีโจทก์มีจำเลย มีหลักฐานพยาน แต่ศีลคือวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตินี่ ตัวเองเป็น 
โจทก์ตัวเอง ตัวเองเป็นจำเลยตัวเอง ตัวเองเป็นหลักฐานพยานตัวเอง คือตัวเองต้องพิจารณาตัวเองว่า 
มี ความบริ สุทธ์ หรือไม่บริ สุทธ์ เพราะฉะนั้น เราปฏิบัติสมาธิ จิตของเราจะไปถึงสมาธิขั้นใด ตอนใด กี่ขั้น 
กี่ ขั้น ก็ ตาม ผลลัพธ์ก็ศีอว่าเราละความชั่วได้ นี่ มันอยู่ ที่ ตรง นี้ ทีนี้หลักการพิสูจน์ว่าเราละความชั่วได้ 
หรือ เปล่า ถ้าสมมติว่า เรามีครอบครัว เราแอบไปหากำไรนอกบ้าน นั่นแสดงว่าเราไม่บริ สุทธ์ แล้ว ดูให้ 
มันง่าย ๆ อย่างนี้ อย่าไปดูให้มันสึกนัก 


* 


๑๓ &' 









* 


๑๒๓ 



๓. กำหนดสติตามรู้ การยืน, เดิน, นั่ง, นอน, รัปทาน 
(รับประทาน), ดื่ม ทำ พูด คิด ทุกลมหายใจ วิธีปฏิบัติ ยืน 
ด้วยความมีสติ เดิน, นั่ง นอน รัปทาน (รับประทาน) ดื่ม ทำ พูด 
คิดด้วยความมีสติ ในขณะทำงานกำหนดสติรู้อยู่กับงาน เวลาคิด 
ทำสติรู้อยู่กับการคิด โดยถือการทำงาน การคิด เป็นอารมณ์ของ 
จิต โดยธรรมชาติของจิต ถ้ามีสิ่งรู้ สติมีสิ่งระลึก จิตย่อมสงบ มี 
ปีติ สุข เอกัคคตาได้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งจนได้ถ้าผู้ปฏิบัติตั้งใจ 
ทำจริง ท่านผู้สนใจทำสมาธิกรุณาทดสอบด้วยตนเอง นี่คือวิธี 
การปฏิบัติสมาธิให้มีประโยชน์แก่ชีวิตประจำวัน ในที่สุดจะดำเนิน 
ไปสู่ทางอริยมรรคอริยผลไต้ 



(ยิ) สโเ 6ใ] 





















พรรษาที ๗-๐๒ (พ.ศ.๒๔๙๐-๒๔๙๖) 



จำพรรษาที่ 

วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 



เป็นมหาเปรียญ ๔ ร้ข้อสอบล่วงหนา 

* นั่งสมาธิจะบังคับจิตให้มันอยู่นิ่ง ๆ คือการทำลายมันสมองของตนเอง * 

สอบประโยค ๔ เจ็บป่วยมาตลอดตั้งหลายปี หนังสือไม , ได้ดู แต่เพื่อนมาชวนไปสอบ เอ้ว! สอบยังไง 
หนังสือก็ไม , ได้ดู “ไปลงชื่อเอาไว้ พอเพิ่มจำนวนนักเรียนก็เอา ,, เขาว่าอย่างนั้น เราก็อุตส่าห์ลงชื่อไปสอบ 
กับเขา ไปสอบแล้วปรากฏว่าสอบประโยค ๔ ได้ หนังสือหลักสูตรประโยค ๔ ยังไม่ได้แปลเลย 

หลวงพ่อเรียนหนังสือ พอกลับจากห้องเรียนมา อาบนํ้าอาบท่าไหว้พระสวดมนต์ มานั่งสมาธิ พวก 
นักภาวนาทั้งหลายเขาพิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อสุภกรรมฐาน หลวงพ่อมานั่งคิดทบทวนวิชาความรู้ 
ที่เรียนมาแต่ละวันๆๆ ๆว่ามันจะจำได้กี่มากน้อยทีนี้มันติดขัดตรงไหนเปิดออกมา เราเอาหนังสือมาวางไว้ 
ดีขีดเส้นหมายเอาใว้ พอออกจากสมาธิมา มาท่องเอาแต่เฉพาะตรงที่เราจำไม่ได้ นี่คือหลักการปฏิบัติสมาธิ 
พวกเราไอ้เรื่องการปฏิบัติสมาธิไปบรรลุมรรคผลนิพพาน เอาเก็บไว้ก่อน เอากันเป็นว่าปฏิป้ตสมาธิเพื่อปลุก 
จิตใต้สำนึกให้มันตื่นขึ้นมา เมื่อเราปลุกจิตใต้สำนึกให้มันตื่นขึ้นมาได้ เราจะรู้สึกเสมือนหนึ่งว่า จิตของเรานี่ 
มันมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา มันไม่เผลอ เมื่อเป็นเช่นนั้นความทรงจำมันก็ดี หัวคิดสติปัญญาก็ปราชญ์เปรื่อง 
คิดอะไรทะลุปรุโปร่งไปหมด เช่นอย่างหลวงพ่อไปเทศน์ พอขึ้นต้น พอว่าไปได้สัก.... ถ้าเขียนเป็นในหนังสือ 
ก็ได้สัก ๒-๓ บรรทัด พอหลังจากนั้นมา คำเทศน์มันผุดขึ้นมา ๆ ๆ จบประโยคนี้ ประโยคใหม่มารอไว้แล้ว 
โดยไม , ต้องใช้ความคิด อันนี้คือหลักการปีกสมอง สมองคนเรามันปีกได้ แต่มานั่งสมาธิจะบังคับให้มันหยุด 
นิ่ง ๆๆ นั่นแหละคือการทำลายมันสมองของตนเอง เวลามันคิดปล่อยให้มันคิดแต่ว่าเราต้องมีสติรู้ตัว 
เวลามันหยุดก็มีสติรู้ว่ามันหยุด จิตเวลามันหยุดอยู่นิ่ง ๆ เฉย ๆ มันต้องการพักผ่อน ถ้าเวลามันคิดมัน 
ต้องการทำงาน เวลาจิตจะทำงาน เราไปห้ามมัน ไปสกัดมันไว้ไม่ให้มันทำงาน มันก็เหมือนร่างกายไม , ได้ 
ออกกำลังกาย 


พุ ทธนิมิตที่วัดบรพา 

* ตรงใจกลางดอกบัวมีเศียรพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมา * 

ครั้งหลังมากราบเยี่ยมอาการป่วยของหลวงปูสิงห์ ที่วัดป่าสาลวัน กลับไปโรคกระเพาะลำไส้มัน 
กำเริบอีกที ทีนี้พอเสร็จแล้วกลับไปถึงวัด หมอก็ให้ลุกขึ้นมาฉันยาตอน ๔ ทุ่ม หมอก็แปลก เวลา ๔ ทุ่ม 
ก็ลุกขึ้นมาฉันยา ทีนี้วันหนึ่ง นอนกำหนดจิตไปมันรำคาญใจมันก็มุดมัดขึ้นมา ร่างกาย นี้ อยู่กับมันมานาน 
แล้ว ไม่เห็นจะให้ความสุขเลย ไม่อยู่กับหัวมันหรอก คิดเท่านั้นแหละ จิตมันก็แวบขึ้นมา แล้วเป็นดอกบัว 
บานสว่างไสวตรงใจกลางดอกบัวมีเศียรพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมา 

ทีนี้พอ ถึง กำหนดเวลาแล้ว จิตมันก็ถอนจากสมาธิ พอถอนจากสมาธิแล้วก็มานึกตำหนิหมอไม่รู้ว่า 
มากำหนดไว้ทำไม ไปเลยเสียก็ดี แล้วก็มาได้ความรู้สึก ๒ อย่าง เมื่อก่อนนี้ เห็นท่านพ่อสี วัดอโศการาม 
สร้างพระพุทธรูปเป็นดอกบัว แล้วก็มีเศียร เราก็สงสัยว่าทำไมถึงสร้างพระพุทธรูปมีแด , เศียรไว้ในโบสถ์ 


๑๓๙ 












พระผงที่หลวงพ่อให้สร้างขึ้นตามพุทธนิมิต 


๑ (^๐ 



แต่ไม , กล้าถาม พอมันเกิดนิมิตขึ้นมาอย่างนี้ ก็รู้แจ้งแทงตลอด'ว่า เพราะอย่างนี้เองท่านพ่อสีท่านจึงสร้าง 
พระพุทธรูปลักษณะนั้น ดอกบัวหมายสงดวงใจ หัวใจมันเบ่งบานเต็มที่ ในเมื่อจิตมันเบ่งบานเต็มที่ก็เป็น 
จิตพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน อันนี้ถ้ามีคำอธิบายประกอบก็แจ๋วไปเลย มันก็มีแทบทุกครั้ง แต่ไม่เต็มชัดใน 
นิมิต 


ได้ดีเพราะความไม่ดี 

* ความเจ็บป่วยคืออุปสรรคที่สำคัญที่สุดของชีวิต * 

หลวงพ่อได้ดีเพราะความเจ็บป่วย อับคนครหานินทา คนด่า ถ้ามิคนครหานินทาล่ะ...เอาแล้ว ทิฏฐิ 
มานะนี่มันขึ้น แด , มันไม่ไปต่อต้านหรือไปต่อสู้นะ เออ! เขาว่าเราไม , ดี เราจะต้องเอาดีให้ได้ เพราะฉะนั้น 
โบราณจึงพูดเป็นคำพังเพยไว้ว่า อุปสรรคคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง ความเจ็บป่วยคืออุปสรรคที่ 
สำคัญที่สุดของชีวิต ในเมื่อเราต่อสู้กับความเจ็บป่วยอันเป็นอุปสรรค เรามีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้ 
จดจ๋ออยู่ตลอดเวลา สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นสุข เราไม่ต้องไปนึกคิดพิจารณาให้มันลำบากใจ 
เพราะความจริงมันปรากฏกับเราอยู่แล้วทุกลมหายใจทุกขณะจิต เรากำหนดจิตดูมันเท่านั้น สุขก็รู้ 
ทุกข์ก็รู้ ไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ ความโศกเศร้าความโทมนัสน้อยใจหรือความน้อยเนื้อตำใจอะไรที่มีอยู่ในใจเรา 
เราก็รู้เมื่อเรามิสติ อ่านลงไป ซิ คัมภีร์พระไตรปิฎกมันอยู่ในใจหมด 


ธุดงค์ฎยาง โดนฝ็หลอก 

* ตัวมันโต ลักษณะเหมือนอีแร้ง แต่โตกว่าอีแร้งตั้งสี่ห้าเท่า * 

หลวงพ่อไปธุดงค์เหมือนกัน แต่ว่าไม่ได้ไปเหมือนพระทั้งหลาย ครูบาอาจารย์องค์ใดที่สามารถให้ 
ความรู้เราได้ ต้องไปหาองค์นั้น ไปศึกษาเอาเป็นที่พอใจแล้วก็กลับ 

ตอนที่อยู่กับหลวงตาพร เราก็ไม่จ๋าเป็นต้องไปธุดงค์ หลวงตาของเราก็พร้อมอยู่แล้วในทุก ๆ ด้าน 
เวลาอยากจะไปธุดงค์ วัดบูรพาฯ มันอยู่สุดเขตแดนเมือง แล้วมันมีป่าแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าภูยาง 
ใครอยากธุดงค์ก็ไปปักกลดอยู่นั่น ให้ผีตายโหงมันหลอก 

บางทีกลางคืนก็ถือโคมไพ่เดินไปคนเดียวที่ไหนมันเงียบ ๆ ก็ไปนั่งสมาธิอยู่ที่ตรงนั้น ครั้งสุดท้ายไป 
กับเด็กน้อยสองคน พวกเด็ก ๆ เขาส่งหลวงพ่อขึ้นบนบกแล้ว เขาก็พายเรือไปโรงสี จะไปเอาข้าวกล้องมาหุง 
โรงสีโยมจัดนี่แหละ ขาไปมันพายทวนนี้า มันก็ซัา ระยะทางก็ประมาณ ๒-๓ กิโล กว่าเขาจะกลับมาก็เกือบ ๔ 
ทุ่ม หลวงพ่อขึ้นไปอยู่บนภูยางนี่แหละที่ไปโดนผีหลอก เวลามันมานี่ป่าดังสนั่นหวั่นไหวยังกับวัวควายวิ่งมา 
เป็นร้อย ๆ ตอนนั้นหลวงพ่อนอนเอามือท้าวอยู่อย่างนี้ พอมันเงียบเสียงลงมันก็มาทำอะไรต๊อกแต๊ก ๆ อยู่ 
นั่น จนกระทั้งรู้สกปวดข้อศอกทนไม่ไหว ก็เลยลุกขึ้นมา พอลุกขึ้นมามันก็วิ่งป่าดังสนั่นหวั่นไหวเลย เสร็จ 


(ยิ) (II (ยิ) 





แล้วมันก็วิ่งขึ้นต้นยาง ไปแตะอยู่บนยอดยางสูงจนสุดยอด ตัวมันโต ลักษณะเหมือนอีแร้งแด , โตกว่าอีแร้ง 
ตั้งสี่ห้าเท่า มันกระโดดจากยอดยางลงมาแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่อย่างนั้น ตอนแรกก็ขนหัวลุกซ่า ๆ ๆ นึกกลัว 
มานึกว่า เอ๊อ! เขาเห็นเราอยู่คนเดียว เขามาอยู่เป็นเพื่อนกลัวเขาไปทำไม มันก็เลยหายกลัว ก็กำหนดจิต 
ดูมันอยู่นั่น แผ่เมตตาให้มันด้วย ส่งส่วนกุศลให้มันด้วย จนกระทั่งเด็กมันกลับมา เด็กมันก็ร้องเรียก 
“หลวงพ่อ กุ” พอมันได้ยินเสียงคนร้องมันก็หายไป อันนี้ที่เห็นจัง ๆ นี่ 

ธุดงค์ภาคอีสาน “อรหนตนิมิต” 

* อุ๊ย! พระอรหันต์อะไรหนอมาเที่ยวหาเบียดเบียนผู้อื่น * 

ที่...วัดเกาะแก้วอัมพวัน อำเภอพระธาตุพนม 

ผืนว่ามีพระอรหันต์องค์หนึ่งมาปลุก “ใครมานอนอยู่นี่จะหนีหรือไม , หนี” “เย้า! ท่านมีสิทธิอะไรมาไล่ 
ผู้ข้า’ , เถียงอันในผืนนี่ เถียงอัน “มีสิ ผมเป็นพระอรหันต์” “อุย! พระอรหันต์หาหอกอะไรหนอมาเที่ยวหา 
เปียดเปียนผู้อื่น” พอโดนหนักเข้าอย่างนี้ท่านก็บอกว่า “เออ.. ผมมาทำธุระทำหน้าที่ของผมเสร็จเรียบร้อย 
แล้วนะ ท่านจะไปก็ไป ไม่ไปก็ตามใจ แต่ถ้าขืนอยู่นี่เกิน 90 วันอันตราย” “อันตรายถึงชีวิตหรือเปีล่า ถึงตาย 
หรือเปล่า” “ตายสิ ท่านไม่ควรมาตายแทนเขาเลย คนที่เขาจะตายมือยู่” “เออ! ถ้าอย่างนั้นขอนอนไปถึง 
สว่างแล้วก็จะหนีหรอก” พอตื่นขึ้นมาก็นึกว่าเรื่องผืนไม , ได้สนใจ 


* ฟ้ามันก็ผ่าเปรี้ยงลงมา...เผาสมภารเป็นตอตะโกไปเลย * 

พอวันหลังนี่จะเข้าไปนอนในโบสถ์ ไปจับไม้ขีดขึ้นมาจะจุดเทียน มือนี่มันสั่น เลยวางไม้ขีดวาง 
เทียนไม , จุด เอ้านั่งคุกเข่าประนมมือไหว้พระ มือมันก็สั่นขึ้นมาอีก เอ้าไม่ต้องไหว้ นั่งสมาธิ พอนั่งสมาธิ มัน 
กระโดดตูม ๆๆ ๆ นอนดีกว่า พอนอนลงไปเท้ามันก็ดีพื้นปุบ ๆๆ ๆ ในหัวใจนี่มันร้อนผ่าวเหมือนอับไฟ 
เผาเลย อ้าวไม่ไหวแล้ว เลยลุกขึ้นคว้าเอาห่อผ้าครอง สั่นกุญแจโบสถ์แล้วไปหาหมู่ที่กุฏิ พอไปถึงหมู่ก็ 
ต่อว่า “นี่โดนผีหลอกมาแล้วแหละ” “ผีเผอไม่สนใจทั้งนั้นหรอก วันนี้ขอนอนด้วยสักคืนหนึ่ง” วางห่อผ้า 
ครองนอนลงอับพื้น ไม่ต้องมีอะไรปู หลับปุยจนสว่าง 

พอตื่นเข้าชวนหมู่เดินทางกลับ ตอนนั้นอยู่ที่อำเภอธาตุพนม เจ้าคุณวินัยสารสุธีถามว่า “ไหนว่าจะ 
อยู่จนถึงเข้าพรรษาแล้วทำไมจะรีบกลับ” “มันมีเรื่องจะต้องกลับ” “เรื่องอะไร” “เดี๋ยวไปถึงวัดค่อยคุยอัม” 
พอเสร็จแล้ว พอมาถึงวัดนึกว่าท่านเจ้าคุณฯ จะลืม พอวางบริขารปับลง “มีเรื่องอะไร” ก็เลยเล่า , ให้'ท่านฟ้ง 
พอเล่าจบก็ว่าคอยดูนะนับตั้งแต่วานขีนนี่น่ะ มาถึง ๑๐ วัน แล้วเกิน ๑๐ วัน แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอับ 
โบสถ์หลังนั้น พอเสร็จแล้วนับได้ ๑๒ วัน ฟ้าผ่าวันอุโบสถ เป็นวันแรม ๑๔ ค์า เดือน ๗ พระลงอุโบสถ 
พอลงอุโบสถเสร็จ ฝนมันก็ตก พระน้อยพระหนุ่มก็รีบกลับกุฏิไปเก็บสิ่งเก็บของ สมภารอับลูกวัดองค์หนึ่ง 
เก็บของอยู่ในโบสถ์ ทีนี้สมภารท่านอยู่ทางด้านแท่นพระ แล้วมันมีสายไฟฟ้ากองพะเรอ แล้วก็โยงขึ้นไป 


๑๔' ๒ 



บนหลังคาด้วย เสร็จแล้วฟ้ามันก็ผ่าเปรี้ยงลงมา วิ่งตามสายไฟฟ้าลงมา มาระเบิดลุกขึ้นที่กองสายไฟที่มัน 
กองอยู่ เผาสมภารดำเป็นตอตะโกไปเลย ที่วัดเกาะแก้วอัมพวัน อำเภอธาตุพนม... 

หลวงพ่อไปวัดเกาะแก้วอัมพวันเพราะปีนั้นเดินธุดงค์จากอุบลฯ มาโคราช จากโคราชขึ้นอุดรฯ 
ขอนแก่น สกลนคร นครพนม รอบภาคอีสานขึ้นรถบ้าง เดินบ้าง มีเจ้าคุณวินัยสารสุธี เจ้าคณะจังหวัดอุบลฯ 
มหาข่ายสมภารวัดบ้านพุนพินไปด้วยอัน 

นิมิตอับผีนมันก็เหมือนอัน อันเดียวอัน อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ บางทีนั่งไป ๆ มันก็ผีนเห็นเลข 
มันแยกไม , ได้เพราะมันเป็นอันเดียวอัน บางทีเราก็รู้ผิดบางทีเราก็รู้ถูก แม้แต่รู้ธรรมะเป็นข้อความก็ 
เหมือนอัน บางทีเรา รู้ ผิดบาง ที เรา รู้ ลูก เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงเดือนว่า อย่าไปถือสำคัญกับ 
ความรู้และความเห็น ความรู้ก็ดีความเห็นก็ดีมันเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเท่านั้น การฟ้งอะไรๆ เข่น 
ฟังสวดมนต์ ฟังเทศน์ ก็ไม่เท่าฟังใจตัวเองนั่นแหละดีที่สุด 

บทสวดมนค์ตอนออกธุดงค์ 

* สวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ ลังฆคุณ * 

สมัยหลวงพ่อเป็นหนุ่ม หลวงพ่อออกธุดงค์ หลวงพ่อสวดมนต์คาถา อันเป็นบทสวดประจำ ครูบา 
อาจารย์ท่านสอนให้สวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ ลังฆคุณ แล้วเจริญเมตตาพรหมวิหาร บทสวดมนต์ต่าง ๆ นี่ 
เป็นกิจวัตรประจำวันที่เราจะต้องสวด 

รู้สึกว่าจะได้ผลเป็นอย่างดี คือในครั้งหนึ่งเคยไปพักอยู่ในป่าอับพระที่เป็นหมอทำ หมอทำนี่หมายถึง 
หมอที่เรียนเวทย์มนต์คาถาสำหรับขับไล่ผี ไปนอนอยู่ในเสื่อหวายผืนเดียวอันแต่คนละมุม พระองค์นั้นพอ 
นอนหลับลงไปก็ท่องแต่มนต์ขับผิดลอดเวลา พอตอนกลางดึกท่านก็ลุกขึ้นมาบอกว่า “นอนไม , ไหวแล้ว จะ 
หนีไปนอนที่อื่น” “ทำไมล่ะ” “ผีมันมารบกวน” หลวงพ่อก็เลยบอกว่า “นอนเสีย เดี๋ยวจะทำให้ได้นอน” เสร็จ 
แล้วหลวงพ่อก็ลุกขึ้นมากำหนดจิต ตั้งนโม แล้วก็สวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ ลังฆคุณ อธิษฐานจิตไปรอบ ๆ 
ว่า “ภายโนโดยรอบ ๑ กิโลเมตร ขอสัตว์ทั้งหลายอย่าเปียดเปียนซึ่งอันและอัน” แล้วเจริญเมตตาพรหมวิหาร 
ปรากฏว่าพระองค์นั้นนอนหลับตลอดคืน ไม , มีอะไรมารบกวน พอตื่นเข้ามา ท่านก็มาถามว่า “ไปเรียนมนต์ 
มาจากไหนดีนักหนา” ก็เรียนท่านบอกท่านว่า “ก็บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เจริญเมตตาพรหมวิหาร 
นั้นแหละ แต่ท่านเอะอะก็มีแต่ท่องมนต์ไล่ผี ไล่ผี ไปที่ไหนก็ไปประกาศความเป็นศัตรูต่อเขา อย่างผมนี้ 
ไปีที่ไหนก็ปีระกาศความเป็นมิตร โดยสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ อธิษฐานบารมีของสมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรัก ความเมตตาปรานี ก็อธิษฐานเอาพระเจตนาของ 
พระพุทธเจ้าที่มุ่งสอนเราให้ปฏิบัติอย่างนั้นมาเป็นสัจจะ แล้วก็อธิษฐานจิตว่า ขอให้สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็น 
เพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยอันทั้งหมดทั้งสิ้น อย่าได้เปียดเปียนซึ่งอันและอัน จงมีสุข รักษาตนให้พ้น 
ภัยทั้งปวงเถิด ก็เอาอันแค่นี้ ก็อยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นสบาย” 


๑๔๓ 






ปา เขา ถา เงื้อมผา เป็นที่สัปปายะสำหรับพระกรรมฐาน 


(ยี)(๔(๔ 





ทวนความร้สึก 

* ถึงเวลามันอยากสึกมา นอนร้องไห้ * 

หลวงพ่อบวชมาตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี ความตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิต แหม.. ถึงเวลามันอยากสึกมา 
นอนร้องไห้ เอ้า.. อะไรที่มันอยากเราจะไม , กินมัน แม้แต่ของตกลงในบาตร ถ้ามองดูแล้วมันชอบนํ้าลายไหล 
หยิบออก อะไรที่มันไม่ชอบที่สุดเอาอันนั้นแหละมาฉัน เราไม่กินเพื่ออร่อย เรากินเพื่อคุณค่าทางอาหาร 
อะไรที่มันจะเป็นคุณค่าทางอาหาร เราจะเอาสิ่งนั้น แม้ว่าเราจะไม , ชอบก็ตาม ทีนี้คนที่เรารักเราชอบเราจะ 
ไม , เข้าใกล้ เราจะเข้าใกล้คนที่เกลียดชี้หน้าเราที่สุด ถ้าใครด่า ครูบาอาจารย์องค์ไหนด่ามาก ๆ เราเข้าหา 
องค์นั้น องค์ไหนยกย่องสรรเสริญเราไม่เข้าใกล้ จนครูบาอาจารย์บางองค์ว่า...พระองค์นี้มันจองหอง 
เราอุตส่าห์เมตตาสงสารมัน มันไม , เข้าใกล้เรา มันเข้าไปหาแต่คนที่ด่ามันเก่ง ๆ 

หลวงปูมั่น เวลาลูกศิษย์ไปขออาศัยทีแรกนี่ ท่านจะดุ..ดุ ทำถูกก็ดุ ทำผิดก็ดุ ภายใน 9 ปีนี่ต้องทุบ 
อันเสียจนแหลกละเอียด แต่พอ 9 ปีผ่านไป ถ้าผู้ที่โดนนี่ไม , หลบหน้าหนี มีอะไรถ่ายทอดให้หมด 

นี่ครูบาอาจารย์ที่ดุเก่ง ๆ นี่ เวลาท่านดีอับเราแล้ว ก็เรียนถามท่านว่า ขอโอกาสเถอะ เมื่อกระผม 
มาอยู่อับท่านอาจารย์ ที แรกทำไมท่านถึงได้ดุนักหนา ท่านบอกว่า เขาจะ ตี เหล็กให้มัน เป็นมีด เป็นพร้า 
เขาจะต้องเผาไฟให้มันร้อน แล้วก็ลงตะเนินหนัก ๆ เอาฆ้อนเล็ก ๆ มาทุบ มันจะเป็นมีดเป็นพร้าได้ 
ยังไง ต้องเผาให้ร้อน เอาตะเนินหนัก ๆ ขนาด ๘ ปอนด์นั่นหํ้ามันลงไป มันก็เหยียดออกมาเป็น 
มีดเป็นพร้า ที่ สวยงามได้ ท่านว่าอย่างนี้ เมื่อก่อนนี้ยังข้องใจอยู่ว่าทำไมท่านถึงดุ พอท่านชี้แจงให้ฟ้งแล้ว 
อ้อ! เราโล่งใจ เพราะฉะนั้นเราได้ดีเพราะอาจารย์ดุ อาจารย์ที่สรรเสริญอะไรนี่ นั่นแหละท่านเอายาพิษ 
เคลือบนั้าตาลให้เรากิน 

ฉะนั้นจึงได้ถือคติว่า ญาติโยมคนใดพอมาถึงแล้วก็มายกย่องสรรเสริญเยินยอเคารพเลื่อมใส 
อย่างนั้นอย่างนี้ เท่าที่สังเกตมา หลวงพ่อนี่กลัวที่สุด ถ้าคนไหนมาแล้วก็มามอง ๆ ...พระองค์นี้ใซัโม่'ได้ 
อยากจะสะพายบาตรวิ่งตามหลัง เสร็จแล้วพวกที่เขาเข้าใจดีแล้วนี่ ถึงไหนถึงอัน 


-&}6 }/^/ ๆเ &IV ^ ;)ว^//^ /*/ 

8ะ*-*ป- 2^3".:ะ/ไ 7 /ๆ9๙- ^ว0)&&V 
รึ &&. 2ร'^? 



(ยี)(๔&' 



















//^ 

,^ --- 


- ^๗, ^;กั 


ว^?*/^ /. 1 ^/)^V 0ห้*ป^ำ(ข) 

เ^-ท ^ไ/ปอ^ /พ่ 4 -^ ^ ^^//X}//โ^/^ // ■ฯ^ 

ว — **)//?.'•- ปฝ^ฝ^ , ^^) ^) *^ ๙^' 

/^ที^^เ? 1 ร^-Vจ0ห้^ "ไ&•.^? V#)โ7ไ/V//7~|'จ'--3 3^7 ^^ฟั 3เ 

^// ^ \ 




/^บัV/เบัธ่) 1 ? 



/ 


^V^) V*ม9 ^(า^*^6เน' เ^วั/^7^ .V^ ?~~- 

(V*/2. *0 ร?) ^ฟิ^4#00~เ-น'/0&/วว .^เตั้ม''&วั^ะ ^V 

&ๅ^'-* ^ 0 / 3 /^ ^จใ '/?**7 

*^^??&ช’ โห^*, (จ^ 7 * 8'^/09 

ๆ^/^^' \ะ^ จ 

โ ^^(^ /V*^? # //*?& -— 



๑(^๖ 


แบบวิธีการ'สกสะกดจิต 


โดยอาจารย้ไมเคิล แฟรงฟอร้ต 

บทเริ่มต้น จับแร่สะกดจิตด้วยมือขวา ยกให้ได้ระดับตา 
ลืมตาปกติ เพ่งจุดที่มีแสงและมีเงา แล้วพูดกัปตัวเองว่า- 
ฉันจะตั้งใจสมาธิให้ดวงจิตของฉันนอนหลับเป็นสมาธิ สติ 
ภวังค์ ฉันเอาของวิเศษของฉันซึ่งมีแสงและมีเงาให้ตัว 
ฉันดู เมื่อฉันได้ดูอยู่สักครู่หนึ่งแล้ว ดวงจิตของฉันจะนอน 
หลับเป็นสมาธิ สติ ภวังค์ (เพ่งดู ๒ นาที) พูดต่อ บอก 
ตนเองว่าหลับชะ หลับ ๆ แล้วหลับตาลง พูดต่อไป บัดนี้ 
ดวงจิตของฉันนอนหลับเป็นสมาธิ สติ ภวังค์แล้ว ฉันจะ 
เอาตัวของฉันกับดวงจิตของฉันเอาติดต่อกับดวงจิตที่สอง 
ของฉัน ซึ่งมีสมาธิสติปัญญาเหมือนกับตัวของฉัน -^ ®เ*- 



๑ (^๗ 






























ห^ 


พรรษาที ©(ๆ - ๒๖ (พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕©๐) 



จำพรรษาที่ 

วัดแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 


๑ ๙๙ 



รอยมือครูบาอาจารย์ 

* รอยมือรอยเท้าของครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ * 

วัดแสนสำราญเป็นวัดที่สำคัญ มีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่มาหลายองค์ เช่น พระ 
อาจารย์สิงห์ ขนดยาคโม พระมหาป่น ปฌฺฌาพโล พระอาจารย์ส้น อาจาโร พระอาจารย์เทสก์ เทสร 0 สี 
ฯลฯ เพราะฉะนั้นสิ่งปลูกสร้างอะไรก็ตามที่อยู่ในวัดนี้จึงเป็นรอยมือรอยเท้าของครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบทำมาทั้งนั้น 

มาอยู่วัดแสนสำราญ 9๕ ปี มาเป็นเจ้าอาวาส เป็นเจ้าคณะอำเภอวารินฯ และได้เป็นพระครู 
พุทธิสารสุนทร (พุธ จิานี้โย) คนอุบลฯ คนวารินฯ นิยมมาทำบุญที่วัดนี้ส่วนมาก เพราะมีการจัดปฏิบัติ 
ธรรม ปิดทองรอยพระพุทธบาทขึ้นทุก ๆ ปี ครูบาอาจารย์ที่สำคัญนิมนต์ท่านมาแสดงธรรมในงาน 
เช่น หลวงปูผาง จิตฺตคุตฺโต พระอาจารย์ผั่น ปาเรสโก พระอาจารย์มหาบัว ฌาณสม.ปนฺโน พระอาจารย์ 
หล้า เขมปตฺโต หลวงปูหลุย จนฺทสาโร หลวงปูชอบ จานสโม ฯลฯ 

เป็นเจ้าอาวาสวัด แสนสำราญ 

* กุฏิจะพังแหล่มิพังแหล่ เสื่อนอนก็ไม่มีให้ * 

ตอนเข้ามาอยู่วัดแสนสำราญทีแรก...กุฏิจะพังแหล่มิพังแหล่ เสื่อนอนก็ไม , มีให้ หมอนหนุนหัวก็ไม , มี 
ไปเป็นสมภาร การนอนคืนแรกเอาผ้าอาบนั้าปูนอน หมอนก็เอาห่อผ้าครองหนุน ทีนี้พอตื่นเข้ามาเราก็ 
ไม , ได้ลงทำวัตรกับหมู่พระเณร พอเดินลงไปศาลา หลวงตาองค์หนึ่งชื่อว่าหลวงตาสอนเคยอยู่วัดบูรพาฯ 
ด้วยกัน พอแกเห็นเราเดินไป แกก็ตะโกนเลย 

“เอาพระอย่างนี้หรือมาเป็นสมภาร นอนตื่นสายแบบนี้มนจะมาเป็นสมภารได้อย่างไร” 

คือแกมุ่งหวังที่จะได้เป็นสมภาร แกผิดหวัง เราก็เฉย ทีนี้พอถึงวันพระ ญาติโยมมาทำบุญ 
พออาราธนาคีล พระอยู่ที่นั่น เขาก็รีบขึ้นธรรมาสน์ ขึ้นไปให้คีลแล้วก็เทศน์ เทศน์ก็จับหนังสีอมาอ่าน 
อ่านหนังสือไทยก็ไม , ถูก พอกลางคืนมาก็มีญาติโยมมาอบรมสมาธิ พอทำวัตรสวดมนต์เสร็จเขาก็รีบวิ่งขึ้น 
ธรรมาสน์ ก็พูดไปตามเรื่องเขานั่นแหละ แล้วก็พานั่งสมาธิ เราก็นั่ง บางวันเขาประกาศว่าวันนี้นั่งสมาธิ 
๒ ชั่วโมง ใครทนไม่ไหวให้มันดิ้นตาย พอเขาว่านั่ง ๒ ชั่วโมง เราอธิษฐานจิต ๔ ชั่วโมง พอถึงเวลาแล้ว 
สืมตาขึ้นมา พวกญาติโยมทั้งหลายพากันนอนดารดาษไปหมด พระหายหมดไม่เหสือสักองค์ จนกระทั้ง 
เข้าพรรษาเขาก็ไม่ให้โอกาส 

* กว่าจะได้โอกาสเทศน์ * 

วันหนึ่งยายแป้นเลยไปพูดกับอาจารย์สอนซึ่งเป็นหัวหน้า “ท่านอาจารย์สอน ขออนุญาตให้ท่านมหา 
เทศน์หน่อย ให้ท่านเทศน์อบรมสมาธิหน่อยอยากฟง” พอได้ยินญาติโยมกระซิบขอ แกคว้าย่ามหนีกลับ 
กุฏิ เลย 


๑๙๙ 











9. วิหารสร้างครอบรอยพระพุทธบาท วัดแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 


๒. ซุ้มประตูด้านหน้า ๓. ซุ้มประตูด้านข้าง วัดแสนสำราญ 






























หลวงพ่อแสดงธรรมที่วัดแสนสำราญ 


พอไปเทศน์ก็เทศน์ตั้งแต่สมาธิขั้นต้น จนถึงอันดับที่มันเป็นยังไง ๆ ไล่ไปตามลำดับจนถึงขั้นอัปปนา 
สมาธิว่ามันผ่านอะไรบ้าง หลังจากนั้นมาท่านอาจารย์สอนไม , กล้าขึ้นธรรมาสน์ เสร็จแล้วหลังจากนั้นมา 
พวกชาวบ้านเขาก็ไปคุยต่อ ๆ กันจนแตกตื่นมาจนแน่นศาลา ศาลาน้อย ๆ ไม่มีที่นั่ง 

อยู่มาวันหนึ่งพอทำวัตรสวดมนต์เสร็จ วันพระตอนเย็น ยายแป้นแกสังเกตมานานแล้ว แกเลย 

พูดว่า “ไหนเขาว่าท่านไม่ใช่ลูกศิษย์พระกรรมฐาน แต่ดูกิริยามารยาทแล้วเหมือนกับหลวงปูเสาร์ การ 
เดินเหินก็ไม่หลุกหลิก พูดจาก็ไพเราะ ไม่กระโชกกระชาก พวกที่ท่านประกาศว่าเป็นลูกศิษย์กรรมฐาน 
นี่ไม่เห็นเรียบร้อยเหมือนอย่างท่าน ,, 

* องค์นี้สอนแล้วจิตของเราสงบเป็นสมาธิได้ * 

วันหนึ่งโยมได้ขออนุญาตพระเจ้าถิ่นในวัด ซึ่งเคยดูถูกหลวงพ่อและมักตั้งตัวเป็นศัตรูกับหลวงพ่อ 
“ท่านอาจารย์สอน วันนี้ขออนุญาตให้อาจารย์มหาท่านเทคน์ให้โยมฟืงหน่อย ,, พออาจารย์สอน 
ได้ยินก็คว้าย่ามปีดๆๆลงศาลาไปเลยพอเทศน์เสร็จพานั่งสมาธิเสร็จ “โอ๊ย..ไอ้ของดีๆเอาไปหมกเอาไว้ 
มืแต่ขี้เหร่ออกมาแจกจ่าย ใครจะไปวับได้ ,, เขาว่า “วันนี้นั่งสมาธิจิตสงบดี ,, ออกปากเป็นเสียงเดียวกันเลย 
ว่า “เมื่อก่อนนี้ครูบาอาจารย์ใหญ่ ๆ โตๆ ก็เคยมาสอนเรา แต่ว่าไม่เหมือนองค์นี้องค์นี้สอนแล้วจิตของ 
เราสงบเป็นสมาธิได้ดี ,, ..คือครูบาอาจารย์ท่านให้นั่งสมาธิแล้วท่านเทศน์ เทศน์จบแล้วท่านก็บอกให้เลิก 
ทีนี้จิตมันก็ไปติดอยู่กับเสียงเทศน์ หลวงพ่อแนะวิธีแล้วก็นึ่งเงียบ พอเลิกนั่งสมาธิแล้วก็มาถามปัญหากัน 
อะไรไม่เข้าใจ อะไรสงสัยก็มาถามกัน 


๑ &'๒ 




นึกว่า “ตายแลว” 

* “พระนั่งสมาธิจะตายได้อย่างไร” * 

ไปนั่งปลุกเสกร่วมกับเขาไปนั่งแต่เที่ยงคืน ไปถึงโมงเข้าจึงรู้สีกตัว พอรู้สีกตัวก็ถามชาวบ้านที่มา 
มุงดูว่า ทำไมฉันจึงได้นั่งหันหลังให้กับพระประธาน เมื่อคืนนี้ฉันนั่งหันหน้าเข้าหาพระประธาน กำนันแก 
บอกว่าแกจับหมุน “ทำไมจิงด้องมาจับหมุน ,, “นึกว่าไปเสียแล้ว” “ไปไหนล่ะ ,, “ตายล่ะสิ” “พระนั่งสมาธิ 
จะตายได้อย่างไร ,, “ทำไมจะไม่ตายล่ะ ก็ไม่หายใจ” “รู้ได้อย่างไร ว่าไม่หายใจ ,, “เอาลำสีมาอุดที่จมูกมันไม , 
ไหวก็แสดงว่าไม่ได้หายใจละสิ” จึงมานึกถึงคำเทศน์ของหลวงปูเสาร์ ว่าถ้าเราปฏิบัติสมาธิ สมาธิ 
มันเข้าอัปปนาสีก'ขึ้งลงใปนี้ ใครปลุกก็ไม่ตื่น จับโยนลงนั้าก็ไม , สำลักนั้าตาย จับโยนลงไพ่ก็ไม่ไหม้ ท่านว่า 
อย่างนั้น 


ครูถ กพระแย่งเมีย 

•ไปๆ มาๆ สมภารสึกมาก็มาแย่งเอาเมียผมไป * 

เมื่อก่อนหลวงพ่อขยันเทศน์เด๊ ขึ้นธรรมาสน์ ก็เทศน์ตลอดสว่างนั่นแหละ เสร็จแล้ว แล้วมีอีตา 
หนึ่งอดีตเป็นครูชื่อครูจอม เมียแกก็มาจำศีล นั่งสมาธิทุกวันพระ แกก็มาแอบดูทุกวันแต่ไม่ขึ้นศาลา มีอยู่ 
๒ คน จนกระทั่งจวนจะออกพรรษา พากันขึ้นไปบนศาลา เขาพูดกันว่า “ท่านมหานี่จะสอนคนให้ไปนิพพาน 
จริง ๆ นะนี่ ไม่ได้สอนเล่น ๆ ผมมาดูท่านมหาอยู่นี่จนจวนจะออกพรรษา ผมคิดว่าท่านมหาจะมือะไร ๆ 
กับญาติโยม ผมก็ดูมาเรื่อย ,, 


๑ &: ๓ 












หลวงพ่อก็ย้อนถามว่า “จับเท็จตรงไหนได้บ้าง” เขาบอก “ไม่มี ท่านมุ่งสอนคนไปนิพพานจริง ๆ” 
“แล้วพากันมาแอบดูทำไม ทำไมไม่ขึ้นมา” แกก็เลยเล่าเรื่องของแกให้ฟ้ง “เมื่อก่อนนี้ผมเป็นครูใหญ่ 
อยู่ที่บ้านแขก โนฐานะที่เป็นครูก็อยากจะนำชาวบ้านมาทำบุญสุนทาน ก็ไปอุปัฏฐากพระสมภารวัด ไป ๆ 
มา ๆ สมภารสึกมาก็มาแย่งเอาเมียผมไป ผมก็ไม่รู้ว่าเขาตกลงปลงใจกันตั้งแต่เมื่อไร พอสึกมาแล้วเขาก็ 
ทิ้งลูกทิ้งผัวตามกันไปเลย ผมก็ยกให้ แล้วมาหาเอาใหม่คือคนปัจจุบันนี้ ทีแรกผมก็นํกสงสัยว่าหลวงพ่ออาจ 
จะเป็นอย่างสมภารบ้านแขก ผมก็มาแอบดู” 

ฟืนฝาอุปสรรค 

* มีด้ายสายสิญจน์พ้นเอาเข็มเสียบตรงหน้าอกเขียนชื่อหลวงพ่อ * 

อยู่วัดแสนสำราญนี้ฝ่าพ่นอุปสรรคมานับไม่ถ้วน หลวงพ่อเคยถูกใส่ร้ายป้ายสีหลายครั้ง พวกเขา 
เป็นอาจารย์ให้หวย เวลามีคนเอาป่นโตมากวาย พระองค์นี้ก็แปลก ใจแคบ เรานั่งอยู่ข้าง ๆ นี่ไม , มีอะไร 
จะฉัน แกไม , ยอมแบ่งมาให้เลย 

เมื่อก่อนนี้พระที่วัดนี้ใจดำ มีแมชองค์หนึ่งอยู่วัดบูรพาฯ มาบอกว่า “คนเราถ้ารู้จักเอาใจกันมันจะ 
อดหรือ ของอยู่ของกินของใช้” ว้า! ไอ้นี่มันจะเอาสายป่นโตมาแบ่งกับเรานี่ เลยเคียด สิ่งของที่ยายคนนี้จับ 
แตะต้องแล้วไม่เอาเลย แกก็ไม , รู้อิโหน่อิเหน่ พวกเราก็ย้ายมาอยู่วัดแสนสำราญ แกก็ตามมาวัดแสนสำราญ 
นี่ เขาให้แม่ชีทำครัวถวายพระ แม่ฃีแหละเป็นหัวหน้าทำครัว กับข้าวครัวเราก็ไม่กินสักที บางทีบิณฑบาต 
ไม่ได้อะไร ก็เอานี้าเทลงไปในบาตรระคน ๆ แล้วก็กินข้าวกับนํ้าเปล่า 

ภายหลังมานี่ยายซิม เขาใส่บาตรกับ (กับข้าว) ให้วันละห่อ ต่อมาผู้บัญชาการแส ก็ส่งป่นโตให้เป็น 
ประจำ ภายหลังอาจารย์ใบ้หวย ให้หวยเขาไม่ลูก เขาก็ไม่มาจังหัน เลยอดทีนี้ เวลาเจ็บป่วยเราก็อุตส่าห์ 
สงสารให้พระจัดของใส่บาตร ให้เอาไปส่งก็ไม , ยอมฉัน กลัวว่าเราจะเอายาพิษใส่ เณรมันนึกสงสาร มันก็ 
เอาข้าวกันบาตรมันไปให้กิน ทีหลังก็ เลยบอก เณรว่า “เณรเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ไปจัดใส่บาตรท่านไว้เวลาจะ 
เอาไปให้ท่านฉันก็ก่ายใส่บาตรเณร เอาช้อนระคน ๆ ให้มันเหมือนกับเป็นเดนนั่นแหละถึงได้ยอมฉัน” 

ภายหลังท่านย้ายหนีไปที่อื่นไปอยู่กับน้องชาย พอท่านย้ายไปแล้ว พระครูอุทิศก็ไปรื้อกุฏิ ไปเห็น 
หุ่นขี้ผึ้งปันเป็นหุ่นมีด้ายสายสิญจน์พัน เอาเข็มเสียบตรงหน้าอก เขียนชื่อหลวงพ่อ(พุธ)ติดอยู่ พระครูอุทิศ 
เอามาให้ดูบอกว่า “ดูนี่เขาทำอะไรรู้ไหมเขาหวังจะเอาให้ตาย” เราก็บอกว่า “เล้า! มาคิดร้ายกันถึงขนาดนี้ 
มีนำมันถึงได้เกิดวิบัติ” แกเจ็บป่วยบ่อย ๆ เพราะจิตใจเป็นอกุศล ประทุษร้ายต่อท่านผู้ไม , ประทุษร้าย 
เป็นบาปมาก 

โปรดเปรตสมภาร 


(ยี) &- (^' 


* ท่านผู้มีบุญ กรุณาช่วยด้วย กระผมพระครูศรีฯ เป็นเปรตอยู่นี่นานแล้ว * 

สมภารเป็นเปรตเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุที่น้อมเอาลาภของสงฆ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนตน ต้อง 




๑. ถ่ายภาพที่ศาลาวัดแสนสำราญ ๒. จุดเทียนชัยทำพิธีพุทธาภิเษก ๓. ทอดผ้าบังสุกุล 


อาบัตินิลสัคคิยปาจิตตีย์ น้อมลาภของสงฆ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ต้องอาบัติปาจิตตีย์ สงฆ์ไม่ได้ 
อนุญาตให้ ท่านแสดงอาบัติไม , ตก ท่านมรณภาพแล้ว จึงได้มาเป็นเปรต 

หลวงพ่อไปโปรดเปรตสมภารองค์หนึ่งอยู่ที่บ้านชีทวน อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลฯ พอไปถึงเวลา 
ค์าคืน วัดนั้นไม่เคยไปสักที พอตกกลางคืนมาก็ทำสมาธิ พอหลับไปมันก็เกิดมีนิมิตผินขี้นมา ผินว่ามีกุฏิ 
เก่า ๆ ร้าง ๆ อยู่หลังหนึ่ง แล้วก็มีพระองค์หนึ่งสูงผิดปกติ สูงกว่าคนธรรมดาตั้ง ๒ เท่า มองลอดช่องลม 
ฝาผนังกุฏิตะโกนมา “ทำนผู้มีบุญ กรุณาช่วยด้วย กระผมพระครูครืๆ เป็นเปรตอยู่นี่นานแล้ว” เท่านั้นแหละ 
ก็เลยรู้สีกตัวตื่นขึ้น 

พอตื่นเข้ามาพอสว่างก็เดินไปหา หาอยู่ก็ไปเห็นกุฏิเก่า ๆ ที่ผินเห็น อ้อ! กุฏิหลังนี้ไปสังเกตดูสิ่ง ของใช้ 
ทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในกุฏิหมด เตียงนอนก็ยังมีอยู่ แต่กุฏิกำลังจะพังแหล่มิพังแหล่ เพราะมันหลายปีมาแล้ว 
ตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดโน่น แล้วทีนี้'พอตอนเข้ามา พวกคนเฒ่าคนแก่เขามาจังหันก็เลยลองถาม เขาดูว่า 
พระชื่อพระครูศรีฯ อยู่นี่เมื่อก่อนนี้เคยมีไหม เขาบอกว่ามี เป็นพระมาจากเวียงจันทร์ มาสร้างวัดนี้อยู่ 


(ยี) &' &' 















ทีนี้พอท่านมรณภาพแล้วก็เป็นเปรตอยู่กุฏิหลังนั้น เขาชี้ให้ดู “เย้า! รู้ไงว่าท่านเป็นเปรต” “รู้เพราะว่าพระ 
เณรเอาหนังสือไปอ่าน หนังสือโบลานนี่ไปอ่าน ต้องรีบส่งก่อนตะวันตกดิน ถ้าขืนเอาไว้จนมืดแล้วท่านจะ 
ตามไปทวง เอาของอะไรไปใช้ต้องรีบเอามาเก็บก่อนตะวันตกดิน ถ้าคาแล้วท่านจะไปทวง รบกวนหลอกอยู่ 
นั่นแหละ” ทีนี้เ'ราก็มานึกใต้ มานึกถึงเวลาที่แปลภาษาบาลีมันมีในคัมภีร์ พวกเปรตนี่ถ้ากลางวันแล้วมี 
ความสุขสบาย สบายยิ่งกว่ามนุษย์ เปรตบางตนนี่มีวิมานเงินวิมานทองอยู่ เสวยของทิพย์ แต่เมื่อคาลงนี่ 
ออกเสวยผลกรรม พวกเปรตที่ไปเที่ยวตักอาหารแย่งอาหารเขานี่ ตัวโตแต่ปากเท่ารูเข็ม แม้ว่าได้ 
อาหารจะดูดกินเท่าไรมันก็ไม่อิ่ม เกิดความหิวโหยปวดท้องปวดไส้อยู่นั่นแหละ จนกระทั่งสว่างโน่นแน่ะ 
มันถึงจะได้สร่างไป มันไปตรงกับคัมภีร์ 

ทีนี้พอเสร็จแล้วก็ไปทอดกฐิน พอทอดกฐินแล้วพระมารวมกัน อาจารย์หลวงพ่อผายก็ไปด้วย วัดนั้น 
เป็นวัดมหานิกาย ทีนี้หลวงพ่อก็ประกาศคณะสงฆ์ บอกว่า “อดีตสมภารของเราพระครูศรีๆ ท่านอยู่ที่วัดนี้ยัง 
ไม่ไต้ไปเกิด บางทีท่านอาจจะทำผิดต่อสงฆ์อย่างโดอย่างหนึ่ง ถ้าหากว่าท่านทำผิดต่อสงฆ์ ก็เป็นหน้าที่ 
ของสงฆ์จะอนุญาตให้ท่าน เรามาอธิษฐานจิตใจอนุญาตให้ท่าน เผื่อว่าบางทีท่านจะทำผิด อาจจะเอาของสงฆ์ 
ของอะไรไปเป็นของส่วนตัว เรามาอนุญาตให้ท่านเสีย ทีนี้หลวงพ่อก็ประกาศขึ้นมา ถ้าหากว่าสงฆ์ท่านโดไม่ 
เห็นดีเห็นชอบด้วยก็ขอให้นึ่งอยู่ ถ้าสงฆ์ท่านโดเห็นดีเห็นชอบด้วย ก็ขอให้สาธุขึ้นพร้อมกัน” สงฆ์ก็สาธุขึ้น 
พร้อมกัน แล้วมานั่งสงบจิตสงบใจอธิษฐานจิตให้ส่วนบุญส่วนกุศลท่าน พอหลังจากนั้นมา เปรตนั้นก็หาย 
กุฏิเขาก็รื้อลงมาสร้างใหม่ได้ 

เวลาอธิษฐานหลวงพ่อก็อธิษฐานทำเหมือน ๆ กันกับที่เราให้ส่วนบุญส่วนกุศลนั่นแหละ แผ่เมตตา 
ทีนี้สำหรับคณะสงฆ์นี่ก็ เราประกาศแล้วบอกว่า “ถ้าหากว่าพระครูศรีๆ นี้ท่านไต้ประมาทล่วงเกินคณะสงฆ์ 
ด้วยประการโดประการหนึ่ง เช่นเอาของสงฆ์ไปเป็นสมบัติส่วนตัว หรือเผลอให้ของสงฆ์แจกจ่ายไปโดย 
ไม่ชอบด้วยพระวินัย บาปกรรมอันนั้นอาจจะสนองท่านให้ท่านมาข้องอยู่นี่ พวกเราทั้งหลายย่อมมืสิทธ 
มือำนาจที่จะยกโทษให้ท่าน พวกเรามาอธิษฐานจิตยกโทษให้ท่านเสีย อย่าให้ท่านเป็นบาปเป็นกรรมต่อไป” 
เหมือน ๆ กับที่พระมาขอขมาโทษกันธรรมดา ๆ นี่แหละ 

ทีนี้พอสงฆ์ทั้งหลายสวดสาธุขึ้นมา แล้วก็อธิษฐานจิตใจเป็นส่วนตัวของใครของเรา ใครมีบุญมีกุศล 
อะไร ก็อธิษฐานแผ่ส่วนกุศลให้ท่าน แล้วท่านก็ได้รับ แล้วก็ไปเกิดพ้นจากภาวะความเป็นเปรต ก็คงจะพัน 
จริง ๆ น่ะ เมื่อก่อนใครไปแตะต้องไม , ได้กุฏิหลังนั้น พอหลวงพ่อไปพาหมู่ทำแล้วมันก็หายไป 

ภายหลังไปเล่าให้หลวงพ่อบุญ ชินว 0 โส ฟัง พอบอกว่าเปรตตัวนี้ไปเกิดแล้วท่านจึงบอกว่า “เมื่อ 
ก่อนนี้ผมกับอาจารย์ใหญ่ (หลวงตาพร) พอไปโปรดมันก็ไปอยู่บนกุฏินั่นแหละ นั่งสมาธิภาวนาแผ่ส่วนกุศล 
ให้มันก็ไม่ยอมรับ พอตับไพ่แล้วมันจะเดินกึ๊ก ๆ ขึ้นมา มาเป็ดประตูตู้หนังสือโบลานแล้วก็เอาออกมาคลี่ 
ไต้ยินเสียงคลี่ตังกรื๊กๆ ๆ พอจุดไพ่ขึ้นก็ไม่เห็นมือะไร เล่นกันอยู่อย่างนี้ตลอดคืนยันรุ่ง เจ้าไปโปรดมัน 
พ้นทุกข์พ้นร้อนไป เจ้าก็เก่งกว่าครูบาอาจารย์ซิ” “ไม่ใช่เก่งครับ แต่ว่าทำถูกแบบ ทำตามหลักของพระวินัย” 


๑ &:๖ 



แก้สัญญาวิปลาสให้หลวงป 'บุญ 

* คนเกิดสัญญาวิปลาสนี่ให้เลิกสวดมนต์ ให้เลิกนั่งสมาธิ ให้อยู่เฉย ๆ * 

อาจารย์ท่านอบรมลูกศิษย์ลูกหามา บางทีบางองค์เกิดสัญญาวิปลาส ท่านก็มารุมกันช่วยแก้ 
หลวงพ่อก็ยังเคยรักษาพระระดับอาจารย์ อาจารย์เคยสอนเรามา อาจารย์บุญ ชินว็โส นี่ แหละ ไปนั่ง 
ภาวนา เพ่งกสิณ นั่งดูกสิณ มองเห็นโลกลอย ไพ่ลุก พรึบ! ผลที่สุดโลกมันระเบิด ระเบิดตูมขึ้นมา 
ตกใจกระโดดลงมาจาก กุฏิ วิ่งไปเรียกคนโน้นคน นี้ ถ้าใครเขาขานรับก็ “อ้าว! ยังโม่ตายหรือ” “จะตายไต้ 
อย่างไร” “ไม่ไต้ยินหรือโลกมันแตก” “โลกแตกตัวทำไมไม่ตายล่ะ” เอาหลวงพ่อส้นมาแก้ก็ไม , ตก ท่าน 
หลวงตาพรซึ่งเป็นพี่ชายท่านให้คนนำมาเขียนจดหมายมาบอกว่าให้พระมหาพุธรักษาคุณบุญ (อาจารย์บุญ 
ชินวโส)ให้หาย หายแล้วให้อยู่นั่นแหละอย่าให้กลับมา คือหลวงตาพรท่านกลัวน้องชายท่านจะลึก พอได้รับ 
จดหมายเราก็งง เอ๊..ครูบาอาจารย์นี่ทำไมจะให้เรารักษา ท่านผู้นี้ก็เคยเป็นครูบาอาจารย์ของเรามา จะให้ 
เรารักษาได้อย่างไร คิดไปคิดมาก็ไปนึกถึงคำสอนของหลวง ปู เสาร์ คนเกิดสัญญาวิปลาส นี่ ให้เลิกสวด 
มนต์ ให้เลิกนั่งสมาธิ ให้อยู่เฉย ๆ เอ้า! เอาล่ะ เอาแผนหลวงปูเลาร์นี่แหละ 

เราก็เริ่มบังคับทันที ห้ามสวดมนต์ ห้ามนั่งสมาธิ พอตอนเช้ามาก็ชวนลูกชวนหลานแถวตลาด 
เมืองอุบลฯ ให้เขามานั่งคุยเพลิดเพลิน พอตกเย็นก็พาไปเดินเที่ยวตามท้องนา ทำอยู่เดือนเศษ ๆ พอเสร็จ 
แล้วท่านบอกว่า “โอ๊ย..นึ่มันเอากันมาฆ่าหรอก เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นพระหรอกเด๊ มันเป็นแค่คฤหัสถ์ธรรมดา 
ก็ไม่ให้สวดมนต์ภาวนาแล้วจะให้เป็นพระไต้อย่างโร” ก็เลยบอกว่า “อ้าว..ต่อไปนี้อาจารย์เริ่มภาวนาไต้” 

ทีนี้พอภาวนาไปจิตของท่านมันก็เคยคล่องอยู่แล้ว มันก็เป็นได้เร็ว “เออ..พึ่งจะรู้สึกว่าตัวเป็นบ้า 
เดี๋ยวนี้เอง แต่ยังช้องใจอยู่อันหนึ่งอยากกลับบ้าน ๆ” “กลับไปทำไมล่ะ” หลวงตาพรท่านบอกว่า “ให้อยู่นี่ 
ไม่ให้กลับ ทีนี้กลับไปทำไม” “ไปแล้วจะสึก สึกแล้วจะแต่งงาน” “จะแต่งงานกับใครล่ะ” “เจ้าสาวมันคอย 
อยู่” ก็เลยบอกว่า “โอ๊ย..จ้างอีกเขาก็ไม , คอย ท่านอาจารย์ไปงมโข่งแต่ตัวคนเดียว ใครเขาไม , เห็นตอบ 
สนองสักนิดหนึ่ง” เรา(อาจารย์บุญ)ว่า.. “มันยังคอยอยู่” “ไม่จริงหรอก พ่อค้าอำเภอสว่างเอาไปกินก่อน 
แล้ว” “ไม่จริงน่า” “เอา'งี้ด้โหมล่ะ” “เอาไง” “สัญญากัน ถ้าไปแล้วผู้หญิงคนนี้ถ้ามันแต่งงานไปก่อนแล้ว 
ให้อาจารย์เลิกศิตเรื่องนี้” “เอ้ว! ตกลง” “ตกลงก็เตรียมกลับได้ ผมจะไปส่ง จะเตรียมเงินไปพร้อม ถ้า 
หากว่าเขายังคอยอยู่ เขาจะแต่งงานกับท่าน ผมจะจัดการให้ลึก แล้วจะจัดการเป็นเถ้าแก่แต่งงานให้เลย” 
พอไปถึงก่อนที่จะเช้าหมู่บ้านมันผ่านวัดก่อน พอไปถึงวัดแทนที่จะเช้าวัด เดินตุ่ย ๆ ๆ เช้าไปในบ้าน 
หลวงตาพรเดินตามไป บอกว่า ปล่อยให้ท่านบุญไปคนเดียว พวกเราเดินเช้าไปรออยู่ในวัด ทีนี้'พอท่าน 
เสร็จแล้วก็กลับออกมาจากหมู่บ้าน เราก็รอดูท่านอยู่ พอเห็นท่านโผล่มาก็พากันหัวเราะกันตั้งแต่ประตูวัด 
“ว่าไง” “โอ๊ย! เขาเอาไปกินจ้อย” “เถ้า! สัญญาต้องเป็นสัญญานะ” “เออ..ตกลง” ท่านก็เลยว่า “เอ๊อ.. 
มืน่าล่ะ เวลาเราไม่สบาย มันไต้นิมิตผินแต่ว่าแข่งฤทธึ๋กัน มัน(หมายถึงหลวงพ่อพุธ)เหาะแช่งกันอยู่กลาง 
อากาศ มันอยู่สูงกว่าเราทุกที พอเราถีบตัวขึ้นไป มันก็ขึ้นไปเรื่อย ตามไม่ทันลักที มืน่ามันถึงไต้เก่งขนาดนี้” 
ท่านถามว่า “รู้หรือเปล่าว่าเขาจะแต่งงานก่อน” “ไม , รู้หรอก พูดเอาให้ชนะคนเฉย ๆ นี่แหละ ก็เพราะความ 


๑ &: ๗ 





หลวงปูดี ฉนฺโน 


เป็นจริงมันมีอยู่แล้ว มีหลักฐานพยานยืนยันอยู่แล้ว เด็กเขาเกิดเมื่อวานนี้ ขนาดรุ่นเหลนเรานี่ เขาจะมา 
แต่งงานกะเราไอ้แก , ๆ อย่างนี้อย่างไรได้ ก็หลักพิจารณามันก็มีอยู่แล้ว เออ..ถ้าหากว่าหนุ่ม ๆ ด้วยกันนี่ 
ก็พอว่า อันนี้เราคราวปูเขาแล้วเขาจะมาแต่งงานกะเราอย่างไร” หลังจากนั้นท่านก็ดี ๆๆ ๆ เรื่อยมา 
จนมรณภาพ อาจารย์บุญ ชินวํโส นี่แหละ ท่านเป็นอาจารย์ปกครองตั้งแต่เป็นเณร แต่หลวงพ่อใหญ่ 
(หลวงตาพร) บอกว่าให้เจ้ารักษาคุณบุญนี่ให้หายซะ สั่งบังคับมาเลย 

หลวงปดี ฉุนโน 

* เห็นแต่ลูกศิษย์เอกของเรา (พระมหาพุธ) พอจะพึ่งพาอาศัยได้ * 

หลวงปูดี ฉนฺโน ท่านพูดถึงหลวงพ่อไว้ว่า “ไม่ทราบว่าเราจะไปตายที่ไหน ลูกศิษย์คนไหนก็ไม่พอที่ 
จะพึ่งพาอาศัยได้ ก็มองเห็นแต่ลูกศิษย์เอกของเรา(พระมหาพุธ)ที่วัดแสนสำราญนี่แหละ พอจะพึ่งพา 
อาศัยได้” เราได้ยินแล้วเราก็งง แต่พอเวลาท่านจะมรณภาพตอนกลางคืนท่านเทศน์ “ครูบาอาจารย์ปล่อย 
วางหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ พรุ่งนี้ตายหรือจากก็ไม่รู้” พูดสองสามครั้ง 


(ยี) &( ะ ะ 




111111ว 

เ^^^ 
ชิซี#^!!^!!!^ 


& 1 : 




9. พระเถรานุเถระกล่าวคำขอขมาต่อหน้าศพ หลวงปูดี ฉนฺโน 
๒. พระเถระทอดผ้าบังสุกูล งานศพหลวงปูดี ฉนฺโน วัดแลนล่าราญ 


(ยี) &: ๙ 




















หลวงพ่อก็เรียนท่านว่า “เข้าใจแล้วท่านอาจารย์” “ถ้าเข้าใจแล้วก็แยกย้ายกันไปพัก” เสร็จแล้วก็ลงมาประชุม 
กันอีก หลวงพ่อบอกว่า “พวกเราอย่าพากันเห็นแก่หลับแก่นอนนักนะ ได้ยินไหมครูบาอาจารย์ท่านสั่งแล้ว” 
“อู๊ย.. มันอยากให้ครูบาอาจารย์ตาย มันอยากเป็นใหญ่” หลวงพ่อก็ว่า “โอ๊ย โนอำเภอวารินนี่ใครจะไปใหญ่ 
เกิน ผมเป็นเจ้าคณะอำเภอ”พอประนาณ ดี ๔ เกือบ ดี ๕ ได้ยินเสียงขากเสลดผิดปกติ หลวงพ่อก็รีบไป 
พอไปท่านมองซ้ายมองขวา หลวงพ่อไปประคองร่างท่าน “ท่านอาจารย์ครับ ท่านเคยสอนผมว่าเบญจขันธ์ 
เป็นของโลก ปล่อยวางเบญจขันธ์เสีย กำหนดจิตรู้:ที่ผู้รู” ท่านก็ , นิ่งเงียบใป ประมาณสัก ๕ นาที ท่านก็ใจขาด 
บั้นปลายชีวิตของหลวงพ่อดี ฉนฺโน ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อ พอท่านป่วยหลวงพ่อก็นำมา 
ดูแลรักษาที่วัดแสนสำราญ จนกระทั่งแข็งแรงเดินได้ ทีนี้สาเหตุมันก็คือท่านฉันยาปวดหายวันละครึ่งโหล 
ยาปวดหายมันกัดกระเพาะ กระเพาะอักเสบ...หลวงพ่อดีเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงปูเสาร์ 


สร้างวัดใหม่แสนสุข โดนฝ็ตบหน้า 

* ผีนี้ถ้าเราทำดีกับมัน มันก็ทำดีกับเราเหมือนกัน * 

ที่ราวป่ารกชัฏแห่งหนึ่ง (ปัจจุบันคือวัดใหม่แสนสุข) อำเภอวารินชำราบ อยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อชา 
สุภทฺโท วัดหนองป่าพง ประมาณสัก 9 กิโลเมตร ไอ้มนต์ตายแล้วมันไปเป็นเพื่อนกับผีวัดหลวงพ่อชา เวลา 
มันไปงานนี่ มันไปเป็นคู่ เวลามันไปไหนมันจะมีแสงลอยวูบ ๆ ไป เหมือนตารถยนต์ไปเป็นคู่ วันพระวันเจ้า 
มันจะ แสดงตัวให้เห็นทุกครั้ง 

หลวงพ่อไปอยู่ที่ราวป่ารกชัฏ แห่งหนึ่ง เจ้าของที่เขาไปฆ่าเด็กคนหนึ่งตายในบริเวณที่นั้นที่นี้เสร็จ แล้ว 
วิญญาณออกมาอาฆาต หลังจากเด็กผู้ชายคนนั้นถูกฆ่าตาย ลูกชายของเจ้าของที่ก็ไปติดตะรางแทนพ่อ 
หลังจากนั้นไปทำอะไร เช่นไปตัดต้นไม้ต้นหนึ่งมันเล่นงาน เลยต้องยกที่ให้พระสร้างวัด หลวงพ่อไปอยู่ 
เขาถามว่า “ทำไมหลวงพ่อไม่สร้างกุฏิ” “หลวงพ่อจะมีป็ญญาอะไรสร้าง ข้าวก็ยังต้องขอโยมกินอยู่ทุกรัน 
อย่างดีก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาเท่านั้นแหละ” 

จากนั้นคนนี้ก็ขอสร้าง คนโน้นก็ขอสร้างจนได้กุฏินั่นแหละ ภายใน ๓ เดือน วัดใหม่แสนสุขนั่นแหละ 
ที่หลวงพ่อสร้างขึ้นมาจริง ๆ แทบจะอยู่ไม่ได้ ผีมันตบหน้ามันหวงที่มัน หลวงพ่อสวดมนต์เป็นเดือน ๆ มัน 
ถึงได้หาย พอหายมันก็เลยกลับมาเป็นมิตรกับเรา หลวงพ่อถึงบอกว่าผีนึ่ถึงมันจะดุร้าย แต่เราทำดีกับมัน 
มันก็จะมาช่วยเรา หลังจากนั้นใครที่จะมาขโมยตัดไม้ ตัดไม่ได้หรอกเพราะผีมันจะมาเข้าสิงคน มันบอกว่า 
“ต้นไม้พระรักษาไว้มันกำลังจะเป็นร่มเป็นเงา ต้นไม้พระจะไปตัดทำไม ใครจะมาตัด กูจะหักคอมัน” มันก็เลย 
พากันกลัวไม่มีใครกล้าไปจับแม้แต่ใบไม้ ผีเวลาทำดีกับมัน มันก็ดีกับเราเหมือนกัน 

ทีนี้เถ้าแก่คนหนึ่งเขามาสร้างโรงงานอัดปออยู่ข้าง ๆ วัด เด็กมันก็ส่งเสียงดัง ผีก็ เ'ข้าสิงเด็ก 
ผู้หญิงที่มาทำงานจนเด็กไม , กล้าทำงาน สิงวันละ ๒ คน เถ้าแก่ก็เลยไปปรึกษาทำอย่างไงดีหลวงพ่อ 
หลวงพ่อถามทำไมล่ะ เถ้าแก่ก็ว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อไปรบกวน คนงานของผม ไม่มีใครมาทำงานแล้ว 
หลวงพ่อก็เลยบอกให้ไปทำบุญให้เขาเสีย เขาจะได้ไปเกิด เถ้าแก่ก็เลยนิมนต์พระไปทำบุญ ทีนี้ผีหาย 


๑๖๐ 




วัดแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วัดที่หลวงพ่อสร้าง 

เงียบเลย คนงานก็อยู่ในโรงงานได้ จนเรามาคิดว่า ผีนี้ถ้าเราทำดีกับมัน มันก็ทำดีกับเราเหมือนกัน ดีไม่ดี 
มันบอกถึงชุมทรัพย์เรา 

* ผีมาบอกขุมทรัพย์ * 

วิญญาณช่วยเราได้อย่างไร อันนี้มีเรื่องที่เมืองอุบลฯ อาจารย์ถนอม ภรรยาของท่านผู้นี้เป็นมะเร็ง 
แล้วก็ตาย ก่อนจะตายเขาสั่งสามีว่า “พี่อย่าทิ้งลูกนะ ประคับประคองลูกให้ดี ฉันจะช่วยเลี้ยงดอก” สามีก็ 
นึกขำ ๆ คนตายมันจะช่วยเลี้ยงลูกได้อย่างไร แต่ไม่พูด ทีนี้'พอเขาตายโป พอเผาทำบุญ ๗ วันเสร็จ เขามา 
เข้าผีนบอกหวย บอกครั้งที่ 9 ก็ลูก ครั้งที่ ๒ ก็ลูก ครั้งที่ ๓ ก็ลูก มาบอกครั้งสุดท้ายนี่ บอกว่าจะบอกครั้งนี้ 
เป็นครั้งสุดท้าย ต่อไปจะไม่มายุ่งเกี่ยวอีกแล้ว สามีเขาก็ขึ้อได้เงินตั้งหลายแสน เกือบร่วมล้าน อันนี้คือ 
ผีวิญญาณมาช่วยเลี้ยงลูก มันเป็นไปได้ 


๑๖๑ 















9. -๒. หลวงพ่อบิณฑบาตเมื่อครั้งอยู่ที่วัดแสนสำราญ 


๑๖๒ 



อันนี้เป็นสิ่งลึกลับที่ใคร ๆ ไม่อาจรู้ได้ อาศัยประสบการณ์เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปูย่าตายาย 
ของเราที่ล่วงลับไปแล้ว ท่านยังเป็นห่วงพวกเราอยู่ ฉะนั้นตามประเพณีเราจึง แสดงความกตัญญกต เวทีด้วย 
การทำบุญอุทิศส่งไปให้ 


ได้เด็ก ๕ ขวบเป็นอาจารย์ 

* “มึงไม่ใช่พระดอก มึงไม่ใช่พระดอก” * 

ตอนอยู่วัดแสนสำราญ ตอนนั้นอายุประมาณ ๓๐ กว่า ๆ ได้เด็กกับผู้หญิงเป็นอาจารย์ อาจารย์ใหญ่ 
ของหลวงพ่อนี่คือใคร 

อาจารย์ใหญ่ของหลวงพ่อนี่เด็กอายุ ๕ ขวบ ทำไมจึงว่าอาจารย์ใหญ่ มันเดินตามหลังแม่มันมา 
แม่มันมาใส่บาตร พอมาแล้วมันมามองหน้า “มึงไม่ใช่พระดอก มึงไม่ใช่พระดอก” ทีแรกหงุดหงิดจะโกรธมัน 
เอ้า! พอรู้ลึกว่าตัวเองจะโกรธมัน เลยมานึกได้ว่า “อ๋อ! ถูกของมันนี่ เราไม่ใช่พระ ถ้าเป็นพระอย่าโกรธซิ” 
ก็ เลยหายโกรธ เลยถือเอาบักน้อยนี่เป็นอาจารย์ 

โดนผู้หญิงกอด 

* มีอะไรมาสัมผัส เนื้อผู้ชายเนื้อผู้หญิงมันก็ผิดกัน * 

แล้ววันนั้นถ้าว่าซวยก็ซวยฉิบหายเลย ถ้าว่าโชคดีก็โชคดี พอไอ้เด็กน้อยมันด่า พอเดินบิณฑบาตมา 
ถึงปลายแถวจะเข้าวัด ตอนนั้นเขากำลังเอาหินเอาอะไรมากอง เขาซ่อมถนนใหม่ ผู้หญิงแขกคนหนึ่งมันขี่ 
มอเตอร์ไซค์น้อยของมันต๊อด ๆๆไป รถยนต์วิ่งสวนมาจะชนมัน มันหักแฉลบขึ้นไปบนกองดินซึ่งเรากำลัง 
ไต่อยู่ มันเห็นท่ามันจะตกคอหัก มันก็ทิ้งรถมอเตอร์ไซด์มากระโดดกอดคอเราเลย 

พอเรารู้ตัวว่ามีอะไรมาสัมผัส เนื้อผู้ชายเนื้อผู้หญิงมันก็ผิดอ้น เรายืนหลับตากำหนดจิตปับ 
พอลืมตาขึ้นเห็นมันนั่งคุกเข่ากราบอยู่ปลายเท้า “หนูขอขมาโทษครูบาอาจารย์อย่าให้หนูเป็นบาปเป็นกรรม 
หนูไม่ได้เจตนา” “เออ! ไม่เป็นไรหรอกลูก พ่อก็กำลังสำรวมจิตของพ่ออยู่เหมือนกัน” พอกลับไปถึงบ้าน 
มันชวนผัวมันเอาขันดอกไม้มาขอขมาซํ้าอีก วันนั้นได้อาจารย์สอนสองคนเลย..เจอเด็กก่อน พอจะเข้าวัด 
เจอผู้หญิง มันคล้าย ๆ กับว่า ความ โกรธกับ ความ รักมันมีโทษ เท่า กัน 



๑๖๓ 








/^ 1 ฝจ^^V// ^)แ)^ จั'&0 ^/จ ^30 &แ^^(2, //'.เ?0 6*0^ ?? 

V®ป้)^ เจ-!' 3^ฟ้ ?^ 

!^)'๔@,^!!0เ^(^'๔/& /V^^) V*ง^V"*^ 


&& 4* 'ๆ?&*)&I /^7^)*า0 .9*0^7 

0 ^ป4,/*^ /V^ 6(^0^ /Vจ ^.?- /จ)/น *I*,. 

*2^ /**5-^8ป) /*^*ฝ^#บั^^^^;,เ ^ 

/V)!*ว}?*^ 1(^0^&&& ^โ^)^^3 0/V^V)(5^3 


^ ร^ 7^7 "เ^^ซิ^ 

/)^?'(^V?จ^ /?^' ^0)^~6)จ7^7 V 

•XV0^ ^//^^'' ^&/ 

า00^*?^ ที่ , */^ะ*/ ทุ ^- ?^!1*{ ^3ร^ 6^. 

//^'/^0*?^)เ^จ^ 6^0^^)'^''^**^''^^^'*^**’^^. 

^ 5 สิ^กั โ®^//!^ 

^เ, เ^รั^บั ^4^6.(970 ^^^ *^ 1 ‘^ 


๑๖๔ 


/* 


9๔๓! 



-*- เดี๋ยวนี้ฉันได้อยู่กันสองต่อสองกับผู้ช่วยแห่งดวงจิตของ 
ฉันแล้ว ยังมีดวงจิตอีกดวงหนึ่ง เป็นดวงจิตอิสระช่อนอยู่ 
ภายในตัวของฉัน เขามีฤทธึ๋ อิทธิพล มีอำนาจสำหรับ 
บังคับดูแลและใช้เครื่องจักรกลไกทุกส่วนภายในร่างกาย 
ของเขาจะทำธุระให้แก่ฉันตามที่ฉันปรารถนาทุกประการ 
เดี๋ยวฉันได้อยู่ด้วยกันสองต่อสอง ด้วยดวงจิตอิสระ ฉัน 
จึงขอตั้งชื่อดวงจิตอิสระให้มีชื่อว่า (พุธ) เช่นเดียวกับตัว 
ของฉัน บัดนี้ ดวงจิตอิสระได้เป็นชื่อเดียวกันกับตัวของ 
ฉันแล้ว โดยเหตุนี้ฉันจึงใช้วาจาทิพย์ของฉันเข้าเตือนดวง 
จิตที่สองของฉัน ซึ่งอยู่ด้วยกันสองต่อสองกับด้วยดวงจิต 
อิสระและตัวฉันด้วยให้เขามีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน 
เป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน รักษาตัวฉัน ให้หายจากโรคภัยไข้ 
เจ็บทุกอย่างที่ฉันเป็น —^►- ๑๓/๕' 


รื่^ 


๑๖ &: 




























พรรษาที ๒๗-๒๘ (พ. ค. ๒๕๐๐ -๒๕๐๒) 


จำพรรษาที่ 

วัดหลวงสุมังคลาราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 



๑ ๖ ๖ 


ประวัติวัด 

* พ.ศ. ๒๕๑๑ พระชินวงศาจารย์ เป็นเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ * 


วัดหลวงสุมังคลารามนี้ เมื่อได้ยกขึ้นเป็นวัดธรรมยุต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จ 
พระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ดิสฺสมหาเถร) ครั้งดำรงตำแหน่งสมณคักส์ที่ “พระพรหมมุนี” และดำรงตำแหน่ง 
เจ้าคณะมณฑล ได้ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขุขันธ์ มีพระครูธรรมจินดามหามุนี สมัยนั้นเป็น เจ้าคณะจังหวัด 
ศรีสะ เกษเป็นประธาน ได้ขอวัดหลวงสุมังคลารามเป็นวัดธรรมยุต เมื่อคณะสงฆ์จังหวัดชุขันธ์ซึ่งมีพระธรรม 
จินดามหามุนี เป็นประธานอนุมัติแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงได้อาราธนาพระอาจารย์ศรี จิตธม.โม 
จากสำนักวัดพิชัยญาติการาม จังหวัดธนบุรี มาเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม และได้ดำรงตำแหน่ง 
เจ้าคณะหมวด 

เมื่อการต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๙ พระอาจารย์ศรี จิตธม.โม ได้รับสมณศักดี๋เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ 
“พระครูสิริสารคุณ” และได้รับตำแหน่งให้เป็นเจ้าคณะแขวงนํ้าอ้อม (กันทรลักษ์) ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ นั้นเอง 
เจ้าพระคุณสมเด็จฯได้อาราธนา พระมหาอิ่ม อง.กุโร ป.ธ. ๔ น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดมกุฏกษัตรั- 
ยาราม จังหวัดพระนคร มาเป็นที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดหลวง สุมังคลาราม และเป็นรองเจ้าคณะจังหวัด 


ชุขันธ์ (ทั้งสองนิกาย) 


พ.ศ. ๒๔๘๑ 

ทางราชการกระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนชื่อจังหวัดชุขันธ์ เป็น จังหวัดศรีสะเกษ 

พ.ศ. ๒๔๘๓ 

พระมหาอิ่ม อง.กุโร ได้รับพระราชทานสมณศักด็ เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ 
“พระครูชินวงศาจารย์” ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัด 
ศรีสะเกษ (ปกครองทั้ง ๒ นิกาย) 

พ.ศ. ๒๔๘๔ 

พระครูชินวงศาจารย์ (อิ่ม) ได้รับพระราชทานเลื่อนเป็นพระราชาคณะในนามเติมที่ 
“พระชินวงศาจารย์” ปกครองคณะสงฆ์ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๔ จึงได้ 
ลาสิกขาไป 

พ.ศ. ๒๔๙๔ 

พระราชคุณาภรณ์ (ดาว ฌาณธโร) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด 
ศรีสะเกษธรรมยุต ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ ถึง พ.ศ. ๒๔๑๐ ได้ถึงแก่มรณภาพ 

พ.ศ. ๒๔๑๑ 

พระชินวงศาจารย์ (พุธ จานี้โย) แห่งสำนักวัดแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธรรมยุต) ตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๑๓ ได้ลาออกจากตำแหน่งไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร 
โรงเรียนพระสังฆาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา 


วัดหลวงสุมังคลาราม ในปี พ.ศ. ๒๔๑๒ นั้นทางราชการได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง 
เป็นต้นมา ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๔๑๒ 


๑๖๗ 









?. พระอุโบสถด้านหน้าวัดหลวงสุมังคลาราม อำเภอเมือง วังหวัดศรีสะเกษ 


๒. กุฏิที่หลวงพ่อเคยพำนักขณะเป็นเจ้าคณะวังหวัดศรีสะเกษ 


๓. ซุ้มประตู 




























สาเหตุที่ลาออกจากเจาคณะจังหวัด 

* ไปเป็นกรรมการบริหารโรงเรียนพระสังฆาธิการ * 

พอเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษตายลงแล้ว มันก็มีแต่เรื่องวุ่นวาย เขาก็พากันแย่งกันเป็นเจ้าคณะ 
จังหวัด มันยุ่งวุ่นวายกันนัก พระผู้ใหญ่จึงไปนิมนต์หลวงพ่อมาจากวัดแสนสำราญ ...เป็นเจ้าคณะจังหวัด 
ศรีสะเกษอยู่ 9 ปีกับ ๘ เดือนถึงได้ลาออก 

ทีแรกพระผู้ใหญ่จะขอยืมตัวไปเป็นกรรมการบริหารโรงเรียนพระสังฆาธิการภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ เราก็เห็นว่า เอ๊ะ...ถ้าจะไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดอื่นก็ควรลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด 
ศรีสะเกษเสียก่อน หลวงพ่อก็ยื่นใบลาออกเลย จะไปกันท่าเขาไว้ทำไม คนที่เขาอยากเป็นเขาก็มีคุณสมบัติ 
พร้อม แด , ว่าก่อนอื่นนี่ขอให้เจ้าคณะภาคตั้งหลวงปูศรี เป็นเจ้าคณะจังหวัดก่อน พอท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัด 
ท่านเป็นเจ้าคุณแล้วค่อยให้ท่านลาออก เจ้าคณะภาคก็หันมาถามว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนั้น หลวงพ่อ 
บอกว่า เราลบหลู่ครูบาอาจารย์มามากแล้ว ถ้าไม่ทำอย่างนั้น ต่อไปใครมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดจะต้องตาย 
ตายติดต่อกันถึง ๓ องค์ ถ้าหลวงพ่อไม่ไปหลวงพ่อก็ต้องตาย อันนี้คือความวิบัติของคณะสงฆ์ พวกเรา 
มองข้ามว่าท่านไม่มีความสามารถ ทีนี้หนังสือไทยตัวแรกก็หลวงปูศรีนี่แหละเอาไปสอนชาวศรีสะเกษ ท่าน 
ก็เป็นเจ้าคณะอำเภอพาลูกพาหลานพัฒนาบ้านเมือง ถนนหนทางในเมืองศรีสะเกษนั่นท่านวางแผนจน 
เขาตั้งชื่อถนนสายหนึ่ง เป็นอนุสรณ์ให้ท่านว่า ถนนศรีสุมัง ตั้ง แด , สาม แยกวัดหลวงไปจนกระทั่งถึงบ้าน 
กุดโง้ง เตลิดถึงกันทรลักษ์ 

พอหลวงพ่อลาออก อาจารย์มหานวย ไปพูดว่าเจ้าคณะภาคให้ท่านเป็นเสียเลย หลวงพ่อบอกว่า 
ท่านอาจารย์อยากตายหรีอ เสร็จแล้วขนาดหลวงปูเป็น เจ้าคณะจังหวัด แล้วก็เป็น เจ้าคุณ ท่านลาออก 
อาจารย์มหานวยมาเป็นแทน ถึงกระนั้นอาจารย์มหานวยยังตายก่อน 

การต่อสัก้บกามกิเลล 

* สมัยที่อายุยังน้อยกว่า ๕๐ ปี หลวงพ่อไม่ค่อยสุงสิงกับโยมผู้หญิง * 

ในสมัยหนุ่ม ๆ ตอนที่จิตของหลวงพ่อยังไม , ตั้งมั่นมากนี้ ร่างกายมันก็แข็งแรง ถ้าไปอยู่ที่ไหนที่จะ 
เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิเลสขึ้นมา หลวงพ่อจะต้องหนีทันที ถ้าอย่างสมมติว่า ไปพักอยู่ที่วัดนี้ ถ้ามันเกิดมี 
สีกงสีกาอะไรที่น่าชอบอกชอบใจ มันเผลอไปชอบ เรากลัวมันจะเกิดอันตราย เราหนีทันที คือไม่พยายาม 
ที่จะเข้าใกล้ ถ้าโดยปกติแล้วที่หลวงพ่อปฏิบัติมานี้ สมัยที่อายุยังน้อยกว่า ๕๐ ปี หลวงพ่อไม่ค่อยสุงสิง 
กับโยมผู้หญิงเท่าไรหรอก คือรู้สึกกลัว หนึ่งกลัวครูบาอาจารย์ สองกลัวว่าเราจะเสียท่ากิเลส ต้อง 
พยายามหสีกเลี่ยงอยู่เสมอ แต่ถ้าจิตมันปรุงมันคิดขึ้นมาเอง เราต้องรีบระงับมันทันที ถ้าหากว่าระงับไม , ได้ 
ถ้ามัน เกิดอารมณ์อย่างนั้นขึ้นมาในท่านั่ง เราลุกไปเดินจงกรม ถ้าไปเดินจงกรมมันไม , หาย เราก็มานั่ง 
กำหนดพิจารณา ส่วนใหญ่พิจารณาอสุภกรรมฐาน หรือบางทีถ้าหากมันไม่ไหวจริง ๆ ก็เอาบทสวดมนต์ 


๑๗๐ 



อิติปิโสฯ มาสวด สวดเร็วเข้า ๆๆ ๆ จนไม , ให้มีช่องว่างจะส่งกระแสจิตไปทางอื่น หรีอไม่ก็ภาวนาพุทโธ ๆ ๆ 
ให้มันเร็ว ๆ เข้า แล้วบางทีมันก็หายไปเอง บางทีก็หายไปเพราะใช้อำนาจการภาวนาข่ม บางทีก็หายไป 
เพราะเราใช้สติปัญญาพิจารณาหาเหตุหาผล จะด้วยประการใดก็ตาม มันสำคัญอยู่ที่ความจริงใจ ว่าเราจะ 

หนีมันหรือไม่หนี เท่านั้น 


จิตเหมือนงที่นอนอยู่โนโพรง 

* ธรรมดางูในเวลาที่มันอิ่มอาหารแล้ว มันจะนอนขดสบายอยู่ในโพรง * 

หลวงปูมั่นท่านเปรียบเทียบจิตของคน เราเหมือนกับงูที่นอนอยู่ในโพรง ธรรมดา งู ใน เวลา ที่ 
มันอิ่มอาหารแล้ว มันจะนอนขดสบายอยู่ในโพรง แต่เมื่อมันเกิดหิวขึ้นมามันจะเลื้อยออกไปเที่ยวจับ 
กินสัตว์เป็นอาหารจนกว่ามันจะอิ่ม ในเมื่อมันอิ่มแล้วมันก็จะย้อนกลับมาขดอยู่ในโพรงของมันตามเดิม 

นี่เราลองมาวินิจฉัยโอวาทของครูบาอาจารย์ซัอนี้ดู จะได้ความว่าอย่างไร ตามนี้หลวงพ่อได้ 
วิพากษ์วิจารณ์วิจัยดูแล้วจึงได้ความว่า ในการปฏิบัติขณะใดจิตของเราที่มันคิดไปข้างนอก พิงใปข้างนอก 
ที่เขาเรียกว่าจิตพิงซ่าน มันก็เปรียบเหมือนงูที่หิวอาหาร ในเมื่อมันออกไปรับรู้อารมณ์ภายนอก อารมณ์เป็น 
อาหารของจิต ในเมื่อมันได้รับประทานอาหารของมันอิ่มแล้ว มันก็ย้อนเข้ามานิ่ง นิ่งอยู่ในถํ้าคือหทัยจิต 
ในท่ามกลางของร่างกายนั่นเอง ลักษณะของจิตที่มันเป็นไปก็เปรียบ เหมือนงูนั่นแหละ 

เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติ ในเมื่อเรากำหนดจิตบริกรรมภาวนาก็ดี ในช่วงใดที่จิตของเราอยู่ในการ 
ควบคุมของเรา คือควบคุมจะให้เขาพิจารณาอะไร นึกถึงอะไร เราตั้งใจ ตั้งใจที่จ ะพิจารณาหรือนึกถึง 
สิ่งนั้น ๆ ความตั้งใจนี้เป็นภาคปฏิบัติ ความตั้งใจมันถึงช่วยให้จิตสั่งงาน คือมีสมาธิมีสติปัญญาเข้มแข็งขึ้น 
จิตเขาก็อยากจะเปันอิสระ เพราะฉะบันเนบางครังเขาจิงนิกถิงอารมณ์อินทีเราเมเด้ตังเจจะนึกถึง เพราะ 
เขามีพลังงานพอที่จะหางานหรืออาหารมาป้อนให้กับตัวเองได้แล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติก็ควรจะปล่อย 
ให้เขาคิดไปปรุงไป อย่าไปเข้าใจผิดว่าต้องดึงมาหาคำบริกรรมภาวนาอีก ในเมื่อเราปล่อยไป ๆ มีสติกำหนด 
ตามรู้ไป ๆ ถ้าจิตมันจะสงบขึ้นมา จะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบา กายสงบจิตสงบ ที่นี้ถ้าหากสมาธิเริ่มจะมี 
ความมั่นคงแข็งแรงขึ้น มันจะเกิดปีติ เกิดความสุข เมื่อเกิดปีติ เกิดความสุข ความคิดที่เชื่องข้าอยู่แด , 
ก่อนนั้น มันจะเพิ่มความเร็วขึ้น เร็วขึ้น ๆ จนกระทั่งเรารู้สึกแปลกใจ แปลกใจอยู่ตรงที่ว่าเราตั้งใจจะภาวนา 
ให้จิตสงบนิ่ง แล้วทำไมจึงมีความคิดอย่างนี้ ถ้าเราเข้าใจผิดก็ไปมัวคุมให้มันหยุดนิ่ง หรีอให้มันอยู่กับภาวนา 
ของเก่าตามเติม ถ้าไปทำอย่างนั้นมันก็ต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ 

สรณะที่แน่นอน 

* ฟิกจิตของเราให้มีอำนาจเป็นอิสระแก'ตัวเอง * 

สรณะที่แน่นอนที่สุดก็คือ ปีกจิตของเราให้มีอำนาจเป็นอิสระแก่ตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไร 


๑ ๗ ๑ 








เพราะฉะนั้นหลวงพ่อสอนคนให้ปฏิบัติสมาธิเพื่อประสงค์อะไร หลวงพ่อก็จะบอกได้ว่า คนเรานี่เกิดมานี่มี 
ฤทธมีอิทธิพลมีอำนาจอยู่ในตัวกันทั้งนั้น แด , มันจมอยู่ในจิตใต้สำนึก ในเมื่อเรามาปฏิบัติสมาธิ เป็นการปลุก 
จิตใต้สำนึกให้มันตื่นขึ้นมา เพื่อจิตของเราจะได้มีพลังงาน เราจะได้น้อมไปเพื่อประโยชน์แก่การทำงานใน 
ชีวิตประจำวันได้ทุกกรณี จิตใต้สำนึกมันตื่นขึ้นมามันเป็นยังไง เราจะรู้สึกว่าจิตของเรานี่มันมีสติรู้ 
เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาไม , ว่าเราจะกระติกไปทางไหน สติมันจะตามพั๊บ ๆๆ ๆ ทุกขณะจิต อันนี้คือ 
จิตใต้สำนึกมันตื่นขึ้นมาแล้ว ทีนี้พอเราทำอะไรลงไปนี่ ถ้าสิ่งใดที่มันผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมาย สติมันจะ 
เดีอนพั๊บ สิ่งนี้ไม , ควรแก่เรา เราไม , ควรทำ อันนี้คือประโยชน์ที่เราจะพึงได้ในปัจจุบัน เมื่อจิตของเรามี 
สติสัมปชัญญะ เราไม่ประมาทไม่เผลอไปทำบาปทำกรรม บาปกรรมของเก่ามันมีอยู่เท่าไรก็ช่างมัน ของ 
ใหม่เราไม่ได้ทำเพิ่มขึ้น ในที่สุดจิตของ เราก็ปราโมทย์บันเทิงในธรรม 

ความจงรักภักดีต่อค รู บาอาจารย 

* เวลานั่งกับครูบาอาจารย์..นั่งสมาธิตลอดเวลา * 

พระเณรสมัยหลวงปูเสาร์ หลวงปูมั่นยังอยู่นี่ไม , มีใครเก่ง สู้สมัยนี้ไม่ได้ ไม , เก่งจริงๆ แม้แต่อยู่ใน 
วัดเดียวกันนี่ ไม , มีใครไปนั่งรับแขกอยู่มุมโน้นมุมนี้..ไม , มี แล้วญาติโยมก็ดูเหมือนจะรู้ มาเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ 
อย่างนั้น พอคุณหญิงคุณนายมานั่งบ่อยแล้วสีมครูบาอาจารย์ 

หลวงพ่อไปที่วัดพระศรีมหาธาตุ หลวงปูเมตตาหลวงอาวุโสกว่าเพื่อน นั่งเรียงแถวกันมา ๗-๘ องค์ 
หลวงพ่อก็อยู่ในจำนวนนั้นองค์หนึ่ง องค์นี้ก็เทศน์ องค์นั้นก็เทศน์ เรานั่งอยู่เฉยๆ นี่ไม , ทราบว่าจะพึงเทศน์ 
ใคร ถ้าสมัยหลวงปูมั่น หลวงปูเสาร์เป็นอย่างนี้ล่ะก็..โดน ในวัดหนึ่ง ๆ จะพูดได้เพียงองค์เดียว แล้วคำว่า 
ขอมติคณะสงฆ์นี่จะไม่มี นอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับพระวินัยที่จะทำอะไรไว้ เช่นอย่างอปโลกนกรรม พระภิกษุ 
รับประเคนสังฆทานมาต้องอปโลกน์อะไรทำนองนี้ ทีนี้เสร็จแล้วท่านก็สวดญัตติเอาไว้แล้วประกาศสงฆ์ 
ใครไปที่ไหนๆ มีใครถวายสังฆทานให้สงฆ์อนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิรับส่วนแบ่งจากสังฆทานนั้นเลยทีเดียว 
เผื่อว่าสังฆทานมันเหสีอเฟิอขนมาวัดไม่ไหวก็ให้สละแจกจ่ายใครต่อใครไปได้ 

พวกเราอยู่ในสำนักครูบาอาจารย์นี่ แม้แต่ท่านจะสั่งให้ทำสิ่งนั้นๆ กุฏิหลังนั้นมันจะพังอยู่ลงมือซ่อม 
ต่างคนต่างทำไม่คำนึงสึงผู้หลักผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ผู้อาวุโสน่ะ พวกนั้นกรรมฐานเก๊ กรรมฐานจริง ๆ 
เขาไม , ละเมิดล่วงเกินแม้แต่นิดเดียว ถ้าจะว่ากระเบียดนิ้วหนึ่งมันมากไป แม้แต่มิลเดียว หรือครึ่งหนึ่ง 
คล้าย ๆ กับว่าเวลานั่งกับครูบาอาจารย์..นั่งสมาธิตลอดเวลา สีมตาน้อยชำเลืองดูว่าท่านจะให้สัญญาณ 
อะไรอยู่ตลอดเวลา พวกเราอยู่ด้วยกันนี่พวกเราไม , ได้ใช้ภาษาเสียง ใช้ภาษาใบ้ ถ้าหมู่ต้องการจะขอความ 
ช่วยเหลือกันล่ะก็ มองรอบ ๆ พอเห็นใครมองหน้ามาแล้วก็กวักมือเรียก ไม , มีการตะโกนกันโหวกเหวก 

ความแตกต่างของพระสมัยนี้กับพระสมัยก่อน หลวงพ่อให้ความเห็นว่า มันเทียบกันไม , ติดเลยก็ 
แล้วกัน ความจงรักภักดีต่อครูบาอาจารย์ ความเอาใจใส่ในข้อวัตรปฏิบัติ พระสมัยนั้นมันไม , ได้ปากเปียก 

1 V 0 1 ' 111 , 2 111 111 . V 0 "!,12 1 1 

เหมือนทุกวันนีหรอก อาจารย่กมแต่ภาวนา อาจารย์สมัยก่อนภาวนา พุทเธ ๆ อาจารย์สมัยนีภาวนา 
“ชาตะรูปะระชะตัง ๆ..’ , คิดหาแต่เงิน ชาตะรูปะระชะตัง ก็เงินทองน่ะซิ 


๑๗๒ 



อ บายตัดกรรมตดเวร 

* การตัดเวรก็คือหยุดการพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกัน * 

การตัดกรรม ก็ คือหยุดทำความชั่ว ความบาป การตัดเวรก็คือหยุดการพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่ง 

กันและกัน คือไม่แก้แค้นซึ่งกันและกัน รู้จักคำว่าให้อภัยซึ่งกันและกัน ผู้ทำผิดก็ให้รู้จักคำว่า ขอโทษ ผู้ถูก 
ขอโทษก็ควรรู้จักคำว่า ให้ อภัย ไม , เป็นไรหรอก อันนี้เป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร 

พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า ใครทำกรรมใดไว้ ได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนหลีกเลี่ยงไม , ได้ ไปทำพิธีตัด 
กรรมก็เป็นการลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้า กรรมใดใครก่อลงไปแล้ว ใจเป็นผู้จงใจคือเจตนาทำลงไป 
พอทำลงไปแล้วกรรมอันเป็นบาป ภายหลังเรามานึกว่าเราไม , ต้องการผลของบาป มันก็หลีกเลี่ยงปฏึเสธไม่ได้ 
เพราะใจเป็นผู้สั่งให้กาย วาจา ทำลงไป พูดลงไป ใจตัวนี้ต้องรับผิดชอบโดยความเป็นธรรม โดยหลักของ 
ธรรมชาติ เพราะฉะนั้น การที่เราไปทำพิธีตัดกรรมนี่หมายถึงตัดผลของบาป มันตัดไม , ได้ อย่าไปเข้าใจผิด 

ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายจงปลูกผิงนิสัยให้เด็กของเราในข้อนี้ เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญที่สุด 
ถ้าเด็ก ๆ ของเรานี่ไปเข้าใจว่าทำบาปทำกรรมแล้วไปทำพิธีล้างบาป ทำพิธีตัดกรรมแล้วมันหมดบาป 
ประเดี๋ยวเด็ก ๆ มันทำบาปแล้วไปหาหลวงพ่อ หลวงพี่ ตัดบาปตัดกรรมให้ มันก็ไม่เกิดความกลัวต่อบาป 
เพราะฉะนั้น อย่าไปเข้าใจผิดว่าทำกรรมอันเป็นบาปแล้วตัดกรรมให้มันหมดไป มันเป็นไปไม่ได้ 

แต่ตัดเวรนี่มีทาง เวร หมายถึงการผูกพยาบาท คอยแก้แค้นกันอยู่ตลอดเวลา เช่นอย่างเราฆ่าเขา 
ตาย บางทีนึกถึงบาปกรรมกลัวว่าเขาจะอาฆาตจองเวร เราทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขา ถ้าหากว่าเขาได้ 
รับส่วนกุศลจากเรา เขาได้รับความสุข เขาเลื่อนฐานะจากภาวะที่ทุกข์ทรมาน ไปสู่ฐานะที่มีค-วามสุข เขา 
นึกถึงคุณงามความดี นึกถึงบุญถึงคุณของเรา เขาก็อโหสิกรรมให้แก่เรา ไม่ตามล้างตามผลาญกันอีกต่อไป 
อันนี้ตัดเวรนี่ตัดได้ 


เ&ำV^(เ^).เ^ ^**^^9**^^ '^?ผ 6(0®^ 

V @1แ ฟิ^^ๆ?พ #^ ๕ ^" I 

แ^'^ {&)XVI {ร ใ^' ร^ชิ^^ , ^'^ ร^' 




๑๗๓ 






0*-? X นั/ โ^ว่ ^*?^(? . 

V)^ **?^3^เ* ทา*ะ Vเจ^) ///0*/^วิฬ''^นั^^)นั)^60า)(2- -- 

/ท^?//-*-? รั '^ /4 ^ * 

^ X 7 /} ๆๆ^^/? /&& เ^^^? V) /า& ^ 

^ 8 ^^ 1 /ป้ซ ก3-7 ^0/) *7?^&โ'*0*■&'^ 3•^ 

’ 1 7 ~ 

^0ฟ &จ๙ )๚วั๊^■ว-,''//~~ภ^ นั7/^จ'^’?0-)^( 7 .ไ^ ) 

๖'^'^จ^ง ำ( ^0^เ^ 0-ะ^?^ /V{เ^^^?^ ๖ 

7(^’X??*ฬเ^ , V 

^ 7^00 เ^^ *^-7- '^โ ^(&)+^เ^ *^ฟ? 6)0{'/&} '^)^) '^\ '/^) ช/^1 ?7 

0^0^^ &-^(4^?'/ เ^7^7ำ5วจ0 2^5-ท'นั^1^/0 4~~คุ 

^ 3าท8 0 ^ ฟ0^ ^ V (ะ^ง /^อิ~ เ^/*}^/เ!} โ7?) ป. 

^ฐิ//^V^’" 

^ *) ^ ^ ^ชิ’ ^*'*''ท^ *^*^ 


\ 


/ 


* 


๑๗ (^ 



อยู่ (ระบุชื่อโรค) ให้หายไปทีละน้อย ๆ ในที่สุดจะหายขาด 
ทำให้ร่างกายแข็ง แรงอ้วนพี มีกำลัง ร่างกาย แข็ง แรง 
สมบูรณ์ มีอายุยืนนับร้อยปี โรคที่ฉันหายแล้ว ฉันจะไม่ 
กลับมาเป็นอีก เพราะว่าเส้นประสาทกลางของฉันมีกำลัง 
ไฟฟ้าแรงกล้ามาก ทำธุระให้แก่ฉันอย่างสงบ เสงี่ยมไม่ 
ฟ้งซ่าน ทำธุระให้กับสมองของฉันอย่างเดียว สุดแท้แต่ 
สมองของฉันจะใช้ไป เส้นประสาทฝอยของฉัน ซึ่งติดอยู่ 
ตามผิวหนังนับจำนวนแสน ๆ ก็ได้รับอำนาจไฟฟ้าจากเส้น 
ประสาทกลางมีอำนาจไฟฟ้าอย่างแรง สามารถฆ่าเชื้อโรค 
ต่างๆ ในร่างกายให้หมดไป โลหิตขาวก็ช่วยกันฆ่าเชื้อโรค 
และส่งความรู้สกให้กับสมองของฉันอย่าง เร็ว กับเส้น 
ประสาทอื่น เส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำของฉันก็มีฤทธึ๋มี 
อิทธิพลเป็นอันมาก ยังได้ติดต่อกับหัวใจอันมีฤทธึ๋ของฉัน 
หัวใจอันมี ^ ๒๓๕ 



๑๗ &' 













































พรรษาที่ ๒๙ - ๔!?! (พ.ศ. ๒๕0ต - ๒๕๒๗) 
พรรษาที่ ๔๕ - ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕!?!๐) 
พรรษาที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕*1๔) 


จำพรรษาที่ 

วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 



๑๗๖ 



ประวัติการสร้างวัดปาสาลวัน 

* ดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ดิสฺโส) * 

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๔ข้าพเจ้า (หลวงชาญนิคม “ทอง จันทรศร”) พร้อมด้วยบุตรภรรยา 
ได้สร้างวัดให้เป็นสำนักสงฆ์วัดหนึ่ง เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ดิสฺโส) เมื่อครั้งเป็นพระ 
พรหมมุนี เจ้าคณะมณฑลนครราชสีมา ให้นามว่า “วัดป่าสาลวัน” เพราะบริเวณสร้างวัดนี้โดยมากเป็น 
ป่าเต็งรัง และที่อันนี้เป็นที่ดินสวนชองข้าพเจ้า พื้นดินเป็นทราย ภูมิฐานสูงกลาง ทิศเหนือติดทางเกวียน 
ทิศใต้จรดหนองรี ทิศตะวันออกจรดหนองแก้ข้าง ทิศตะวันตกจรดทางหลวง ด้านกว้าง ๗ เส้น 90 วา 
ด้านยาว 9๐ เส้น รวมเนื้อที่ ๗๔ไร่ (ปัจจุบันมีเนื้อที่ ๔๓ ไร่ 9 งาน ๖๘ ตารางวา มีกุฏิ ๘๔ หลัง) ราคา 
๘๐๐ บาท ห่างหมู่บ้านประมาณ ๓๐ - ๔๐ เส้น ห่างสถานีรถไฟโคราช ๓๐ เส้น 

มูลเหตุที่สร้างวัดนี้เป็นความดำริของ เจ้าพระคุณสม เด็จพระมหาวีรวงศ์ ในครั้ง เป็นพระพรหมมุนี 
(ติส.สเถระ) แสวงหาที่ดินที่จะสร้างเป็นวัดอรัญญวาสี สำหรับพระฝ่ายวิปัสสนาธุระอยู่อาศัยเพื่อบำเพ็ญ 
วิปัสสนาธุระมิให้เสื่อม ท่านพยายามหาที่มาหลายปีแล้วไม่มีที่ใด เหมาะ ครั้นมาพ.ศ.นี้ ท่านได้ไปอาราธนา 
ท่านพระอาจารย์สิงห์ และพระมหาปีน และพระอื่น ๆ อีก รวม ๖- ๗ รูป ล้วนเป็นพระวิปัสสนาทั้งสิ้นมา 
จากขอนแก่น 

ท่านพระอาจารย์สิงห์มาถึงโคราชแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) เมื่อครั้งเป็น 
พระพรหมมุนี ได้นำไปปักกลดโปรดสัตว์ที่ป่าช้าที่ ๓ ซึ่งอยู่ทิศตะวันตกที่ดินของข้าพเจ้า คนละฟากทาง 
หลวง ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ไปร่วมอยู่ในป่าช้านั้นด้วย มีคนเสื่อมใสศรัทธาไปทำบุญกันมาก 
ซัาพเจ้าและบุตรภรรยา ได้ช่วยปัดกวาดสถานที่สำหรับพระอยู่อาศัยด้วยและหมั่นไป เสมอแทบทุกวัน 
ซัาพ เจ้าได้ทราบความประสงค์ของ เจ้าพระคุณสม เด็จฯ ที่จะหาที่สร้างวัด ก็บัง เกิดความศรัทธา เสื่อมใสขึ้น 
ในขณะนั้น และข้าพเจ้าก็มีอุปนิสัยชอบไปในทางวิปัสสนาธุระอยู่ด้วย จึงปรึกษาบุตรและภรรยา ต่างก็มี 
ความร่วมใจกันในอันที่จะถวายที่ดินสร้างวัด จึงนำความกราบเรียนท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯว่า ข้าพเจ้า 
พร้อมด้วยบุตรภรรยามีใจเสื่อมใสศรัทธาที่จะถวายที่ดินชองข้าพเจ้า แล้วจะก่อสร้างให้เป็นสำนักสงฆ์ตาม 
ความประสงค์ของท่าน 

ครั้นแล้วข้าพเจ้าก็นำท่านและพระอาจารย์สิงห์พร้อมด้วยสงฆ์ตรวจดูที่ดินของข้าพเจ้า เจ้าพระคุณ 
สมเด็จฯ และสงฆ์ตรวจดูแล้วว่าที่อันนี้ถูกต้องเหมาะแก่การสร้างวัดอรัญญวาสี เพราะไม , ไกลไม , ใกล้หมู่บ้าน 
ลูกต้องตามพระธรรมวินัยก็เป็นอันตกลง 

พ.ศ. ๒๔๗๔ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(อ้วน ดิสฺโส) ขณะดำรงสมณศักดเป็นพระธรรม 
ปาโมกข์ ได้เห็นเจ้าพระคุณพระอุบวสีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโ'ท) ป่วยหนัก บังเกิดมีความสลดสังเวชใจ 
เห็นภัย ในวัฏฏสงสารใคร่แสวงหาที่พื่ง จึงได้อนุมัติให้ตั้งสำนักสงฆ์รัดป่าสาลวันขึ้น หลวงชาญนิคม กับพวก 
จึงรับบัญชา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ สร้างวัดป่าสาลวันขึ้นเป็นวัดแรก พอให้เป็นตัวอย่าง เจ้าพระคุณสมเด็จฯ 
ก็ได้ออกมาบำเพ็ญภาวนาเป็นครั้งคราวในเวลาว่างจากการคณะสงฆ์ 


๑๗๗ 









นายพันตำรวจตรี หลวงชาญนิคม (ทอง จันทรศร) และนางเกสร จันทรศร ผู้ถวายที่ดินและสร้างวัดปาสาลวัน 


ท่านเจ้าคุณพระญาณวิศิษฏ์ ได้อยู่จำพรรษาในวัดแห่งนี้ในระยะแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๗๙ 
รวมเวลา ๔ ปี 

ส่วนการสร้างโบสถ์นํ้า (สิมนํ้า) พลตรีหลวงโจมจตุรงค์ ปลัดสุขาฯ มีศรัทธาพร้อมด้วยนายเกลี้ยง 
สมุห์บัญชี และนายมณี รับทำ ใช้รากคอนกรีต ต่อเสาไม้เต็งรัง พื้นฝา เครื่องบนใช้ไม้จริง หลังคามุง 
สังกะสี กว้าง ๘ ศอก ยาว ๑๖ ศอก ราคา ๖๐๐ บาท 

วัดปาสาลวันโนสมัยปืจจุ บัน 

จากสภาพเดิมของวัดป่าสาลวันที่เป็นป่าไม้เต็งรัง ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๓๐-๔๐ เส้น เวลา 
ผ่านไป ๖๘ ปี สภาพป่ารอบ ๆ บริเวณวัดได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นบ้านเรือน ถนนหนทาง ตรอกซอยเต็มไป 
โดยรอบด้าน วัดจึงกลายสภาพจากป่าช้าที่รกชัฏเป็นวัดตั้งอยู่ใจกลางเมือง เพราะความเจริญของ 
บ้านเมืองและประชากรต้องการที่อยู่มากขึ้น 


(อิ) 6ใ1 (๘' 




โบสถนๆ (สมนํ้า) วัดปาสาลวัน 


๑ต]๙ 




















สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺสมหาเถร) วัดบรมนิวาส 
เมื่อครั้งยังเป็นพระพรหมมุนิ เจ้าคณะมณฑลนครราชศ์มา 


หลวงพ่อรับเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๓ มีศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันถวายการสร้าง 
สังฆาวาสและสาธารณูปการต่าง ๆ ขึ้นใหม่ในรัดเป็นจำนวนมาก เช่น สร้างประปาภายในวัด สร้างกำแพง 
ล้อมรอบวัด สร้างศาลาโรงครัว ๒ ชั้น สร้างห้องสุขา ตัดถนนติดต่อกันภายในวัดเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สร้างหอระฆังใหม่ สร้างกุฏิสงฆ์และกุฏิแม่ชี สร้างกุฏิเจ้าอาวาส สำนักงาน กุฏิรับรอง ปรับปรุงศาลา 
บูรพาจารย์ชั้นล่างให้เป็นสถานที่ปฏิบดธรรม ตั้งศูนย์สมาธิภาวนา และสร้างวิหารหลังใหญ่ขึ้น 

วิหารหลังใหม่นี้มีลักษณะเป็นอาคารเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๖ วา ยาว ๔๐ วา 
วางศิลาฤกษ์เมื่อรันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ เวลา ๑๐.๑๙ น. และได้สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๔๓๖ ซึ่งเป็นวันเกิดของหลวงพ่อ 

เพราะฉะนั้นคณะศิษยานุศิษย์ได้ทำพิธีฉลองวิหารใหม่และฉลองสมณศักดึ๋ (พระราชสังวรญาณ) 
พร้อมทั้งวันเกิดในวันเดียวกันคือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๓๖ 


© 0 



ลำดับเจ้าอาวาสวัดปาสาลวัน 

ชิ. พวะญาณวิคิษฏ'สมิทธิวิวาจาวย' (สิงห์ ขนฺตยาคโม) 

๒. พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ 

๓. พระสุธรรมคณาจารย์ (แดง ธมฺมรก.ขิโต) 

๔. พระราชสังวรญาณ (พุธ จานิ'โย) 

จากศรีสะเกษลํนครราชสมา 

หลวงพ่อลาออกจากเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษมาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน เพื่อนฝูงมันด่าตาม 
หลังสมนํ้าหน้ามัน เขาไล่มันออกจากเจ้าคณะจังหวัด 

ภายหลังต่อมา มาเห็นผลงานที่วัดป่าสาลวัน “โครอย่าไปเอาตัวอย่างเจ้าคุณชินๆ เด้อ ,, 

“เจ้าคุณชินๆ ไม่ดียังไงถึงไม่ให้เอาตัวอย่าง ,, 

“ก็มันดีเกินไปใครเอาตัวอย่างมัน เดี๋ยวมันล้มทับส้นตาย ดู ซิว ดีมันอยู่ ๒-๓ วัน อะไร ๆ ก็สร้างขึ้น 
ยังกับดอกเห็ด ,, 

นี่แหละโบราณท่านว่า... 

“ไม้ล้มจะข้ามได้ตังหมาย คนล้มจะข้ามปลายฟอนได้ ,, 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(ฟิมพ) 

ตามกลับวัดปาสาลว้น 

ปลายปี ๒๔๑๒ ย่างเข้าปี พ.ศ. ๒๔๑๓ หลวงพ่อมาอยู่ที่วัดป่าสาลวันเป็นปีแรก ตอนนั้นโรงเรียน 
พระลังฆาธิการยังอยู่ บังเอิญโรคกระเพาะลำไล้มันก็กลับมากำเริบอีก ก็เลยกลับไปรักษาตัวที่อุบลฯ 
ไปรักษาตัวอยู่ได้ประมาณ ๔ เดือน พระที่พาไปด้วยคือพระ...กับพระ... พอไปถึงพระ ๒ องค์นี้ก็ถามว่า 
“หลวงพ่ออยู่องค์เดียวได้ไหม ถ้าอยู่ได้พวกกระผมจะไปเที่ยว ,, เสร็จแล้วเราก็บอกว่า “ได้ ,, ทั้ง ๆ ที่ใจมัน 
ไม , อยากให้เขาจากไป 

พอหลังจากนั้นมา ...เพื่อนสหธรรมมิกเรานี่พื่งเป็นพึ่งตายไม , ได้ ทีแรกตั้งใจไว้ว่าจะไม , กลับมา 
โคราชอีก พอดีทางโคราชเขาโทรเลขไปตาม ลงชื่อ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธม.มธโร) ไอ้เรา 
ก็เลยมาคิดว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอุตส่าห์โทรเลขมาตาม เราจะไปฝ่าปีนก็ไม่ได้ ไม่เหมาะ ก็เลยกลับมาอยู่ที่ 
โคราชต่อ 

พอกลับมาแล้วหลังจากนั้นจิตมันก็คิดว่า คนเรา นี่ คนยากคนจน คนมั่งคน มี เป็นเศรษฐี มหา 
เศรษฐี เวลาจะตายมันหามกันเข้าโรงพยาบาลกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเราจะลองสร้างความดีกับ 


© (^0 © 












9. ภาพถ่ายทางอากาศ วัดปาสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชถ่มา 













(ยิ) ^ะ (51" 


พระญาณวิค์ษฏ์สมิทธิวิรายาจารย์ ((วิงห์ ขนุตยาคโม) 
เจ้าอาวาสองค์แรก วัดปาสาลวัน 



โรงพยาบาลเอาไว้เป็นที่พึ่ง หลังจากนั้นมาก็ขวนขวาย เก็บหอมรอมริบ พอจะชื้ออะไรให้เขาได้ก็ซื้อ 
จนกระทั่งสามารถหา เงิน เป็นล้านชื้อ เครื่องมือให้เขา แล้วทีนี้ผลสนองตอบมันก็คุ้มค่า จนกระทั่ง เวลา 
เจ็บป่วย มีคนเขาถามว่า ไปหาหมอแล้วหรือยัง ไม , ได้ไปหา มีแต่หมอมาหา เช่นอย่างรถไปเกิดอุบัติเหตุ 
ปากแตกมานี่ ทั้ง ๆ ไม่ได้เชื้อได้เชิญ เขาก็มารุมกัน ช่วยกันพยาบาลดูแลรักษา เผ้เาเช้าเสาเย็น 

การให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลมี ๒ ลักษณะ คือ จัดชื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับตั้งมูลนิธิให้ 
โรงพยาบาล โรงพยาบาลที่เคยให้ความช่วยเหลือ เช่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์ขอนแก่น อนามัยวะภูแก้ว อนามัยโนนไทย โรงพยาบาลลำปลายมาศ โรงพยาบาลกระลัง 
โรงพยาบาลนํ้าหนาว โรงพยาบาลสูงเนิน ฯลฯ 


วิถีจิตของหลวงปูสิงห์ ขนุตยาคูโม 

* โอ๊ย..หลวงปูบอกว่าเอาไปมากมันบาป มันบาปจริง ๆ * 

ถ้าไม่มีงานฉลองอะไรท่านก็ไม่จัดงานเลย ความมหัศจรรย์ของหลวงปูสิงห์ เช่นงานฉลองโบสถ์ 
ตอนที่ท่านหล่อพระพุทธรูป ๒ องค์ ชาวบ้านเขาเอาสตางค์แดงมา ท่านทำหีบไม้ โตขนาดนี้ เดี๋ยวนี้ยังมี 
เหลืออยู่ เอาสตางค์แดงใส่เต็ม เอาเทินกันไว้ 

ทีนี้พวกผู้ร้ายมันก็มา มาก็มาบอกว่า หลวงปูขอเงินไปใช้หน่อย ท่านก็บอกว่า “เงินไม่มี มีแต่สตางค์ 
แดง” สตางค์แดงตอนนั้นมันใช้ได้ “สตางค์แดงก็เอา ,, ท่านก็บอกว่า “อยู่นั่น อยากโด้ก็เอาไป แต่ว่าเอามาก 
ไม่ได้นะ เอามากบาป” เมื่อก่อนประตูวัดมันอยู่ทางนี้ มันก็แบกออกไป พอดีทหารอากาศมาเจอเช้า เถ้า! 
พวกนี้สงลัยมันจะไปขู่เอาเงินหลวงปูมาล่ะว่ะ ทืนี้พอเขาสังเกตเห็นมันหลบ ๆ ช่อน ๆ เขาก็ร้อง ทหาร 
อากาศก็มาหลายคน พอเสร็จแล้วเขาก็รุมซ้อมเอา แล้วบังคับให้มันแบกหีบเงินคืนไป พอไปวางลงมันบอกว่า 
“โอ๊ย! หลวงปูบอกว่าเอาไปมากมันบาป มันบาปจริง ๆ” 

ชาวโคราชถามปืณหาหลวงปูมั่น (๒๔๘ภ) 

* อาตมาไม่หิว อาตมาไม่หลง จึงไม่หาอะไรให้ยุ่งไป * 

ชาวโคราช ะ เท่าที่ท่านอาจารย์มาโคราชคราวนี้ เป็นการมาเพื่ออนุเคราะห์ประชาชนตามคำนิมนต์ 

เพียงอย่างเดียว หรือยังมีหวังเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ด้วยโนการมารับนิมนต์คราวนี้ 
หลวงปูมั่น ะ อาตมาไม่หิว อาตมาไม่หลง จึงไม่หาอะไรให้ยุ่งไป อันเป็นการก่อทุกข์ใส่ตัว คนหิวอยู่ 

เป็นปกติสุขไม่ได้จึงวิ่งหาโน่นหานี่ เจออะไรก็คว้าติดมือมาโดยไม , คำนึงว่าผิดหรือถูก 
ครั้นแล้วสิ่งที่คว้ามาก็มาเผาตัวเองให้ร้อนยิ่งกว่าไฟ อาตมาไม , หลงจึงไม , แสวงหาอะไร 
คนที่หลงจึงต้องแสวงหา ถ้าไม , หลงก็ไม , ต้องหา จะหาไปให้ลำบากทำไม อะไร ๆ ก็มีอยู่กับ 
ตัวเองอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วจะตื่นเงาและตะครุบเงาไปทำไม เพราะรู้แล้วว่าเงาไม่ใช่ตัวจริง 


(5) ^ะ 














0) ๔0 


). รูปหล่อหลวงปูเสาร์ กนุตสีโล หลวงปูมั่น ภูริทตุโต และหลวงปู สิงห์ ขนุตยาคโม บนศาลาการเปรียญ 
๒. ศาลาการเปรียญวัดปาสาลวัน 





๓.-๔. กุฏิสงฆ์วัดปาสาลวัน ๕. หอกลองวัดปาสาลวัน 


(5) ๔0 6ใเ 





















© ^0 ^0 





๓. หอระฆัง ๔. เมรุเก่าเป็นสถานที่ใช้พระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์3งห์ ขนุตยาคโม ๕. กุฏิอุบาลิกา 


๑ ๘ ๙ 












หลวงปูมั่น ภูรทตุ!ต 


๑ ๙0 


ชาวโคราช ะ 



ตัวจริงคือสัจจะทั้ง ๔ ก็มีอยู่ในกายในใจอย่างสมบูรณ์แล้ว และเจนหมดสิ้นแล้ว จะหา 
อะไรกันอีกถ้าไม , หลง ชีวิตลมหายใจยังมีและผู้มุ่งประโยชน์กับเรายังมี ก็สงเคราะห์กันไป 
อย่างนั้นเอง 

คนหาคนดีมีคีลธรรมในใจนั้นหายากยิ่งกว่าหาเพชรนิลจินดาเป็นไหน ๆได้คนดีเพียงคน 
เดียวย่อมมีคุณค่ามากกว่า เงิน เป็นล้าน ๆ เพราะเงินเป็นล้าน ๆ ไม , สามารถทำความ 
ร่มเย็นให้แก , โลกได้อย่างถึงใจ เหมือนได้คนดีมาทำประโยชน์ คนดีแม้เพียงคนเดียวยัง 
สามารถทำความเย็นใจให้แก่โลกได้มากมายและยั่งยืน เช่น พระพุทธเจ้าและพระสาวก 
ทั้งหลายเป็นตัวอย่าง 

คนดี แด , ละคนมีคุณค่ามากกว่า เงิน เป็นก่ายกอง และ เห็นคุณค่าแห่งความดีของตนที่จะ 
ทำต่อไปมากกว่าเงิน แม้จะจนก็ยอมจน ขอ แด , ให้ตัวดี และโลกมีความ สุข 

แด , คนโง , ชอบเงินมากกว่าคนดี และความดี ขอแด , ได้เงิน แม้ตัวจะ เป็นอย่างไรไม่สนใจคิด 
ถึงจะชั่วช้าลามกหรือแสนโสมมเพียงไรก็ตาม ขนาดนายยมบาลเกลียดกลัวไม่อยากนับ 
เช้าบัญชี ผู้ต้องหา กลัวจะไปทำลายสัตว์นรกด้วยกันให้เดือดร้อนฉิบหายก็ไม่ว่า ขอแด , ได้ 
เงินก็เป็นที่พอใจ ส่วนจะผิดถูกประการใด ถ้าบาปมีค่อยคิดบัญชีกัน เองโดยเขาไม่ยุ่งเกี่ยว 
คนดีกับคนชั่วและสมบัติเงินทองกับธรรม คือคุณงามความดีผิดกันอย่างนี้แล ใครมีหูมีตา 
ก็รีบคิดเสียแต่บัดนี้อย่าทำให้สายเกินไป จะหมดหนทางเลือกเฟ้น การให้ผลก็ต่างกัน 
สุดแต่กรรมของตนจะอำนวย จะทักท้วงหรือคัดค้านไม่ได้ กรรมอำนวยให้อย่างใดต้อง 
ยอมรับเอาอย่างนั้น 

ฉะนั้นสัตว์โลกจึงต่างกัน ทั้งภพกำเนิด รูปร่าง ลักษณะ จริต นิสัย สุข ทุกข์ อันเป็น 
สมบัติประจำตัวของ แด , ละราย แบ่งหนักแบ่งเบากันไม , ได้ ใครมีอย่างไรก็หอบหิ้วไปเอง 
ดีชั่ว สุขทุกข์ก็ยอมรับ ไม่มีอำนาจปฏิเสธได้ เพราะไม , ใช่แง , กฎหมาย แด , เป็นกฎของ 
กรรมหรือกฎของตัวเองที่ทำขึ้น มิใช่กฎของใครไปทำให้ ตัวทำเอาเอง ถามอาตมาเพื่อ 
อะไรอย่างนั้น 

ขอประทานโทษ พวกกระผมเคยได้ยินกิติศัพท์กิตติคุฌท่านอาจารย์โด่งดังมานานแล้ว 
ไม่ว่าครูอาจารย์หรือพระเณรองค์โดตลอดฆราวาส ใครพูดถึงอาจารย์ล้วนพูดเป็นเสียง 
เดียวกันว่า อาจารย์มิโช่พระธรรมดาดังนี้ จึงกระหายอยากพีงเมตตาธรรมท่าน แล้วได้ 
เรียนถามไปตามความอยากความหิว แด่ไม่มีความฉลาดรอบคอบโนการถามซึ่งอาจจะ 
ทำความกระเทือนแก่ท่านอยู่บ้าง กระผมก็สนใจปฏิบัติมานานพอสมควร จิตใจนับว่าได้รับ 
ความร่มเย็นประจักษ์เรื่อยมา ไม่เสียชาติที่เกิดมาพบพระคาสนาและยังได้กราบไหว้ครู 
อาจารย์ผู้ศักดสีทธวิเศษด้วยการปฏิบัติและคุณธรรม แม้ป็ญหาธรรมที่เรียนถามวันนี้ก็ได้ 
รับความแจ้งชัดเกินคาดหมาย วันนี้เป็นหายสงสัยเด็ดขาดตามภูมิของคนมีกิเลส ที่ยังอยู่ 
ก็ดัวเองเท่านั้นจะสามารถปฏิบัติให้ได้ถึงมากน้อยเพียงโด 


(จิ) (เท่ (จิ) 






หลวงปูมั่น ะ โยมถามมาอย่างนั้นอาตมาก็ต้องตอบไปอย่างนั้น เพราะอาตมาไม่หิวไม่หลงจะให้อาตมา 

ไปหาอะไรอีก อาตมาเคยหิวเคยหลงมาพอแล้ว ครั้งปฏิบัติที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรโน้น 
อาตมาแทบตายอยู่ในป่าในเขาคนเดียวไม่มีใครไปเห็นจนพอสีมหูลืมตาได้บ้าง จึงมีคนนั้น 
ไปหาคนนี้ไปหา แล้วรื่าลือกันว่าวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ ขณะอาตมาสลบสามหนรอดตาย 
ครั้งนั้น ไม , เห็นใครทราบและราลือบ้าง จนเลยขั้นสลบและขั้นตายมาแล้ว จึงมาเล่าลือกัน 
หาประโยชน์อะไร อยากได้ของดีที่มีอยู่กับตัวเราทุกคนก็พากันปฏิบัติเอาทำเอา เมื่อเวลา 
ตายแล้วจึงพากันวุ่นวาย หานิมนต์พระมาให้บุญ กุลลามาติกา นั้นไม , ใช่เกาถูกที่คันนะ 
จะว่าไม่บอก ต้องรีบเกาให้ลูกที่คันเสียบัดนี้โรคคันจะได้หาย คือเร่งทำความดีเสียแต่บัดนี้ 
จะได้หายห่วงหายหวงกับอะไร ๆ ที่เป็นสมบัติของโลก มิใช่สมบัติอันแท้จริงของเรา แต่ 
พากันจับจองเอาแต่ชื่อของมันเปล่า ๆ ตัวจริงไม , มีใครเหลียวแล 

สมบัติในโลกเราแสวงหามาเป็นความสุขแก่ตัวก็พอหาได้ จะแสวงหามาเป็นไฟเผาตัวก็ 
ทำให้ฉิบหายได้จริง ๆ ข้อนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดและความโง่เขลาของผู้แสวงหาแต่ละราย 
ท่านผู้พ้นทุกข์ไปด้วยความอุตส่าห์สร้างความดีใส่ตน จนกลายเป็นสรณะของพวกเรา 
จะเข้าใจว่าท่านไม , เคยมีสมบัติเงินทองเครื่องหวงแหนอย่างนั้นหรือ เข้าใจว่าเป็นคน 
รำรวยสวยงามเฉพาะสมัยพวกเราเท่านั้นหรือ จึงพากันรักพากันหวงพากันห่วงจนไม , รู้จัก 
เป็นรู้จักตาย บ้านเมืองเราสมัยนี้ไม่มีป่าช้าสำหรับสงหรือเผาคนตายอย่างนั้นหรือ จึง 
สำคัญว่าตนจะไม่ตาย และพากันประมาทจนลืมเนื้อลืมตัว กลัวแต่จะไม่ได้กินได้นอน 
กลัวแต่จะไม่ได้เพลิดได้เพลิน ประหนึ่งโลกจะดับสูญจากไปในเดี๋ยวนี้ จึงพากันรีบตักตวง 
เอาแต่ความไม , เป็นท่าใส่ตนแทบหาบไม่ไหว อันสิ่งเหล่านี้แม้แต่สัตว์เขาก็มีได้เหมือน 
มนุษย์เรา อย่าสำคัญตนว่าเก่งกาจสามารถฉลาดรู้ยิ่งกว่าเขาเลย ถึงกับสร้างความมืดมิด 
ปิดตาทับถมตัวเองจนไม่มีวันสร่างซา เมื่อถึงเวลาจนตรอกอาจจนยิ่งกว่าสัตว์ ใครจะไป 
ทราบได้ ถ้าไม , เตรียมทราบไว้เสียแต่บัดนี้ซึ่งอยู่ในฐานะที่ควร 

อาตมาต้องขออภัยด้วยถ้าพูดหยาบคายไป แต่ คำพูดที่สั่งสอน ให้ คนละชั่วทำ ดี ยัง 
จัดเป็นคำหยาบคายอยู่แล้ว โลกเราก็จะถึงคราวหมดสิ้นศาสนา เพราะไม่มีผู้ยอมรับ 
ความจริง การทำบาปหยาบคาย มีมาประจำตนแทบทุกคนทั้งให้ผลเป็นทุกข์ ตนยังไม่อาจ 
รู้ได้และตำหนิมันบ้างพอมีทางคิดแก้ไข แต่กลับตำหนิคำสั่งสอนว่าหยาบคายนับว่าเป็น 
โลกที่หมดหวัง 

(ประว้ติพระ อาจารย์ มั่น ภูริทตุโต โดยพระอาจารย์มหาบัว ฌาณสมฺปนฺโน) 


๑ ๙๒ 



จิตอรหนต - จิตปุ ถุชน 

* พระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระปุถุชนโศกเศร้าเสียใจ พระอรหันต์ได้ธรรมสังเวช * 

พระอรหันต์ก็ยังร้องไห้ได้ การร้องไห้มันเป็นกิริยาของกายต่างหาก ตัวร้องไห้มันก็ร้องไป ตัวที่ 
นึ่งเฉยอยู่มันก็นึ่ง... พระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระปุถุชนโศกเศร้าเสียใจ พระอรหันต์ได้ธรรมสังเวช 
ธรรมสังเวชนี่แหละมันทำให้นํ้าตาไหล ไม่ใช่ว่าพอสำเร็จอรหันต์แล้วมันจะไม่มีอะไร มันก็เหมือนกับปุถุชน 
ธรรมดานี่แหละแต่สิ่งที่ทำให้ท่านเกิดกิเลสเมื่อก่อนนี้มันหมดไป ความตื้นตัน ความปีติต่าง ๆ มันเป็น 
องค์ประกอบของสมาธิ มันก็ต้องมีอยู่เป็นเรื่องธรรมดา 

“หลวงปูโกรธเป็นไหม” 

“โกรธเป็น แต่ไม่เอา” อันนี้คือคำตอบหลวงปูดูลย์ ก็มันแสดงความรู้สึกขึ้นมาเฉย ๆ ว่า โกรธแล้ว 
ท่านก็ไม่เอา 

หลวงพ่อก็เคยร้องไห้มาแล้ว ไปสวดมนต์ในวัง พอไปถึงแก่งคอย ก็ไปนึกว่าพ่อตายอยู่ตรงนั้น ไหน 
จะลองกำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลให้พ่อสักหน่อย พอกำหนด'โปพั๊บ มองไปข้างหน้าสายตามันพร่า แล้วก็เห็น 
ตาแก่คนหนึ่งแบกเด็กน้อยลอยผ่านหน้าไป ทีนี้พอลับสายตาไปจิตก็มานึกว่า พ่อแบกเรามาตั้งแต่เด็ก แล้ว 
มันก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นขึ้นมาทันที คนที่นั้งมาในรถเขาก็ถามว่า หลวงพ่อเป็นอะไร ๆ ก็โบกมือ เฉย ๆ เดี๋ยว 
ก็รู้ พออาการอย่างนั้นมันหายไป ก็เล่าให้เขาฟ้ง 

ปีติมันเกิดจากกายต่างหาก อย่างสมมติว่าเรามีเรื่องขำ เราหัวเราะจนไส้ขดไล้แข็ง เราเมื่อยเกือบ 
ตาย เราไม่อยากหัวเราะแต่มันก็อดไม , ได้ นั้นคือความเป็นเองของร่างกาย อันนี้มันได้หลักมาว่า ภายในตัว 
ของเรานี่สมองเป็นผู้สั่งการ กองบัญชาการในสมองที่มันสั่งออกมานึ่ ให้ร่างกายมันเตี้ย ให้ร่างกายมันโต ให้ 
ร่างกายมันสูงโย่ง อันนี้เป็นเรื่องของสมองทั้งนั้น คำสั่งของสมองอันนี้หรือจิตดวงนี้ ตามหลักของการสะกด 
จิตเขาเรียกว่า จิตอิสระ จิตอิสระดวงนี้จะคอยบังคับดูแลและใช้เครื่องจักรกลไกต่าง ๆ ในร่างกายให้ทำงาน 
แก่เราอย่างตรงไปตรงมา 

อาการปีตินึ่เป็นอาการที่จิตดื่มรสพระสัทธรรม มันเหมือนกับว่าเราอยากได้อะไรมาก ๆ พอได้ 
สมประสงค์ก็เกิดปีติเหมือนกันแต่ทีนี้สมมติว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์จริง ๆ นี่ เวลาท่านกำหนดจิตรู้อารมณ์จิต 
มันก็ปรุงแต่งเหมือนคนธรรมดา ทีนี้ภายในสมาธิ มันก็เกิดนิมิตขึ้นมา ถ้าท่านรู้เรื่องอดีตชาติ ท่านก็แสดง 
อาการร้องไห้ ร้องไห้ในสมาธิ แต่'ร้องไห้'นํ้าตาใม , ออก อย่างคนที่จิตยังไม่พ้นกิเลส พอได้นิมิตว่าชาติก่อน 
เราได้ไปเกิดเป็นอันนั้น ๆ ได้ไปทะเลาะตบต่อยดีกันที่ตรงนั้น พอรู้สึกอย่างนั้นก็ลุกขึ้นมากระโดดโขมง 
โฉงเฉง ทีนี้ความรู้ของพระอรหันต์นี่ท่านรู้ว่าชาตินั้น ท่านเป็นอย่างนั้น ได้ทะเลาะเบาะแว้งกับคนนั้นคนนี้ 
มันก็แสดงอาการโกรธเดียดขึ้นมา แต่ความโกรธความเคียดกับจิตของท่านมันแยกกันไปคนละส่วน 
เหมือนๆ กับบางครั้งที่จิตของเรามีอารมณ์เกิดขึ้น ๆ แต่มันเป็นกลางเฉย สิ่งรู้เป็นแต่เพียงอารมณ์จิต 
แล้วตัวเองไม , ได้ไปสวมสอดเข้าในเรื่องนั้น มันแยกเป็นคนละส่วน ทีนี้ผู้ที่รู้ยังไม , ถึง แก่นพอรู้เข้ามาพั๊บ 
ก็สำคัญว่าตนเองอยู่ในปัจจุบันนั้น 


๑ ๙๓ 




หลวงปแหวนสอนมนุษย์ 

* คุณแน่ใจหรือคุณเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทุกลมหายใจ * 

เนื่องจากมีผู้ไปถามหลวงปูแหวนว่า ในปัจจุบันนี้สัตว์มันมาเกิด เป็นมนุษย์มากมายจนล้นแผ่นดิน 
เข้าใจว่าสัตว์ทั้งหลายคงบำเพ็ญศีล ๕ กรรมบถ 90 บริสุทธึ๋บริบูรณ์กันมากละซิมันจึงมาเกิดมากมายนักหนา 

หลวงปูจึงให้คำตอบว่า คุณแน่ใจไหมว่าคุณเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบทุกลมหายใจแล้ว ท่านตอบเป็น 
เซิงตลก ๆ ว่า เวลานี้มนุษย์ทั้งหลายไปถากถางป่าให้ราพณาสูรไม่มีต้นไม้ไม่มีป่ามีดงแล้ว ไปจับพ่อแม่ปูย่า 
ตายายของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไปฆ่าแกงกินหมด สัตว์เดรัจฉานก็ไม , มีที่เกิดมันก็มาชิงเกิดกับมนุษย์ แล้ว 
มันมา เกิดกับมนุษย์ได้อย่างไร 

หลวงปูท่านก็ เทศน์ต่อไปว่า คุณ แน่ใจหรือคุณ เป็นมนุษย์สมบูรณ์ทุกลมหายใจ ในบางครั้งเวลาคุณ 
เกิดกิเลสโลภโมโทสันขึ้นมาคุณอยากฆ่าอยากแกงมีไหม คนถามก็ว่า มีครับ นั่นแหละสัตว์เดรัจฉานมัน 
ฉวยโอกาสมาเกิดในจังหวะนั้น เพราะในขณะที่คุณคิดอยากฆ่าอยากแกง จิตของคุณลดตาลงมาสัตว์ 
เดรัจฉานมันก็ชิงมาเกิดในขณะนั้น 

หลักพิจารณาความเป็นมนษย 

* ช่วงใดใจของเรามีหิริความละอายบาป โอตตัปปะกลัวสะดุ้งต่อบาป 
ใจของ เรา เป็น เทวดา แต่กายของ เรา เป็นมนุษย์ * 

เรามีหลักที่จะพิจารณาตัวเองใน ๓ หลัก ๔ หลัก ถ้าหากว่าในช่วงใดเรามีกิเลสโลภโมโทสันขึ้นมา 
หมายถึงเรามีความโกรธจัดอยากจะฆ่าใครฆ่า อยากจะ แกงใครแกง อยากจะด่าทอเสียดสีใครว่ากันให้ 
ตามอำเภอใจ ในช่วงนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แด , ใจของเราเป็นสิ่งที่ลดตาลงไปกว่านั้น คือลดตากว่าความ 
เป็นมนุษย์ ถ้าโมโหไปเกิดฆ่าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมา เปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์ลดตาลงไปจะถึง 
แปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะศีลห้าขาด 

ขณะใดที่คุณเกิดความโลภมากคุณไปคิดลักขโมยจี้ปล้นฉ้อโกงทำลายศีลข้ออทินนาทาน เปอร์เซ็นต์ 
แห่งความเป็นมนุษย์ก็ลดลงไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ความเป็นมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์ สัตว์เดรัจฉานมันก็มาชิงเกิด 
ในช่วงนี้ เพราะจิตใจของ เราอยู่ในระดับ เท่า ๆ กัน ในเมื่อสิ่งใดมันมีระตับเท่า ๆ กัน มันก็ เข้าขากันได้ อันนี้ 
ในขณะนั้นก็ แสดงว่า กายของ เรา เป็นมนุษย์ แต่ขอโทษใจของ เรามันกลาย เป็นสัตว์เดรัจฉาน เสีย แล้ว 

แต่ว่าในขณะใดที่ใจของ เรานื่มันมีศีลธรรม มีความ เมตตาปรานี มีจิตใจ เอื้อ เฟิอ เผื่อ แผ่กว้างขวาง 
ในขณะนั้นใจของเราเป็นมนุษย์ กายของเราก็เป็นมนุษย์ เพราะมนุษย์มีธรรม มีศีล ๕ มีกรรมบถ 90 
มีความเมตตาปรานี 

ถ้าหากว่าช่วงใดใจของเรามีหิริความละอายบาป โอตตัปปะกลัวสะดุ้งต่อบาป ไม่กล้าที่จะทำบาป 
ทั้งในที่ลับที่ แจ้ง ในขณะนั้นใจของ เรา เป็น เทวดา แต่กายของ เรา เป็นมนุษย์ 


๑ ๙ ๔ 




หลวงปูแหวน สุจิณฺโณ (9๖ ม.ค. ๒๔๓๐ -๒ ก.ค. ๒๕๒๘) 


หากว่าในขณะใดที่เรามาบำเพ็ญสมาธิภาวนาทำให้จิตมีสมาธิสงบนึ่ง รู้ ตื่น เบิกบาน บรรลุปฐมฌาน 
ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ตามลำดับหรือมีสมาธิแน่วแน่รู้ธรรมเห็นธรรม ในช่วงนั้นกายของเราเป็น 
มนุษย์ แด , จิตใจของเราก็เป็นพระพรหม พระพรหมศีอผู้มีใจสว่างไสว เบิกบานแช่มชื่น 

ถ้าในอันดับนั้นใจของเรานึ่ละกิเลสบาปกรรมละสังโยชน์คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีสัพพต 
ปรามาสได้เด็ดขาด มีความรักตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัยไม่คลอนแคลน สามารถสละชีวิตเพื่อบูชาข้อวัตร 
ปฏิบัติตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไม , ย่อท้อ ในช่วงนั้นกายของเราเป็นมนุษย์ แต่ 
ใจของเรามันกลายเป็นพระ เป็นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาบัน 

แด , ถ้าหากว่าในขณะใด จิตใจของ เรามันเหนื่อยหน่ายท้อ แท้ไม่ เอาไหน ประโยชน์ตนก็ไม่ เอา 
ประโยชน์ท่านก็ไม่แลเหลียว ปล่อยชีวิตของตัวเองให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์ ในขณะนั้น 
กายของเราเป็นมนุษย์ แต่จิตใจของเราเป็นเปรต ฟตะ แปลว่า ผู้ละ สละทิ้งซึ่งประโยชน์ทั้งปวง 

อันนี้ศีอหลักที่เราจะยึดเป็นหลักพิจารณาตัวเอง แด , ผู้พิงบางท่านอาจจะนึกว่า พระองค์นี้เทศน์ 
แล้วเอาเรื่องมนุษย์ไปเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นอย่างนี้ ทีนี้ธรรมะของจริงนี่ต้องพูดตามความ 
เป็นจริง 


๑ ๙ &: 











หลวงป แหวนสอนภาวนา 

* เจ้าคุณฯ อย่าไปกำหนดอะไรทั้งสิ้น กำหนดสติอย่างเดียว * 

หลวงปูแหวนตอนไปกราบท่าน “เจ้าคุณๆ [พระภาวนาพิศาลเถร (พุธ รานิโย)] อย่าไปกำหนดอะไร 
ทั้งสิ้น กำหนดสติอย่างเดียว สติมันเกิดที่จิต สมาธิมันเกิดที่จิต ความชั่ว ความดีมันเกิดที่จิต อย่าไปเที่ยว 
ดูที่อื่นดูที่จิตอย่างเดียว ,, มันไม , นอกตำราอะไรเลย เมื่อใจชอบก่อนการพูดการจา การคิด มันก็ชอบ 
เมื่อใจสะอาด การทำ การพูด การคิด มันก็สะอาด ท่านก็บอกว่าจะไปกังวลอะไรใช้จิตอย่างเดียว 


พบหลวงตามหาบวครั้งแรก (๒๕๐๘) 

* ปลงผมให้หน่อย นั่นแหละเป็นการพบกันครั้งแรก * 

หลวงตามหาบัวนี่รู้จักกันตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้ากัน ที่ไปรู้จักกันจริงจังนั้น ที่วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เขาไปตรวจนักธรรมที่วัดโพธิสมภรณ์ แล้วก็นิมนต์ท่านไปเทศน์ เราก็ไปฟ้งเทศน์ แล้ว 
วันหลังมาก็เป็นวันโกน ท่านถือมีดโกนถือผ้าอาบนั้าพาดข้อศอก เดิน.. ในใจมันฉุกคิดขึ้นมาว่า อุ๊ย! ท่าน 
อาจารย์องค์นี้ต้อง เดินหาเรา 

พอเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นยืน พอยืนขึ้นท่านก็เดินเข้ามาหา พอมาถึงท่านบอกว่า “ปลงผมให้หน่อย ,, 
นั้นแหละเป็นการพบกันครั้งแรก 
เราก็ “สาธุ”ทันทีเลย 

ในขณะที่ปลงผมอยู่นั้น ท่านถาม “เมื่อคืนนี้พิงเทศน์ไหม ,, 

ก็เลยเรียนว่า “พิงอยู่ แต่ไม่ได้ขึ้นไปบนศาลา นั่งพิงอยู่ที่โคนต้นโพธ ,, 

“ได้ความว่าไง ,, 

“ได้ความว่าภูมิจิตไม่ถึงคำเทศน์ของท่านอาจารย์ แต่พิงรู้เรื่องหมด แต่ว่าชั้นแห่งภูมิจิตไม่ถึง ” 

แล้วเราก็ถามท่านว่า “ทำไมท่านอาจารย์เทศน์เร็วนัก ,, 

“ไม่เร็วได้หรือ ธรรมะมันเกิด ไม่รืบพูดเดี๋ยวลืม ประเดี๋ยวเราก็จะเจอหรอกน่าไม่ต้องสงสัย ,, ก็ได้ 
คุยกันแค่นั้น 


ถามปืณหาหลวงตามหาบัว 

* เมื่อจิตเข้าสมาธิร่างกายตัวตนหายหมด * 

หลังจากที่หลวงปูส้นสิ้นไปแล้วก็มีแต , ไปขอธรรมะ หลวงตามหาบัว หลวงปูเทสก์ 
คำสอนของหลวงตาบัวที่จับใจ..ของหลวงตาบัวก็คล้าย ๆ กันกับหลวงปูแหวน แล้วมาครั้งสุดท้าย 
ที่เราไปกราบท่านไง (กันยายน ๒๕๓๖) ที่หลวงพ่อถามท่านว่า 


๑ ๙๖ 




หลวงพ่อกราบนมัสการหลวงตามหาบัว ฌาณสมฺปนุโน 
ณ วัดปาบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 


“หลวงตา จิตเมื่อมันเข้าสมาธิที่ถึงขนาดที่ร่างกายตัวตนหายไปหมด มันสามารถรู้เห็นอะไรได้ไทม ,, 
“ไม่ตอบ ,, 

“ไม่ตอบก็แสดงว่าหลวงตายอมรับ ,, 

ไม่ตอบแล้วท่านก็เทศน์ว่า “สมัยที่เราอยู่ปรนนิบัติหลวงปูมั่น หลวงปูมั่นท่านจะเทศน์อะไรเราไม่ 
สนใจ เรากำหนดจิตรู้จิตของเราอย่างเดียว เรามิหูท่านเทศน์เราก็ได้ยิน จิตเราก็รู้ ,, สรุปลงแล้วก็คือจี้เอา 
ที่จิตเหมือนหลวงปูแหวน ดอยแม่ปัง เขียงใหม่ 


มิติแห่งจิต 

* มิติหนึ่งคิดไม่หยุด อีกมิติหนึ่งเสาดู อีกมิติหนึ่งมานึ่งเฉยอยู่ * 

เรื่องนี้ไปตรงกับหนังสือ หลวงตามหา บัว ที่ตั้งชื่อว่า ปีญญาอบรมสมา 0 ทีนี่ 1 ใน'ขณะจิตของเรามัน 
เกิดความคิด ถ้าเราไม , ปีน ปล่อยให้ไปตามธรรมชาติของมัน ถ้าความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเองนี่ ความรู้ตัวนี่ 
เราไม , ได้ตั้งใจ มันจะรู้พร้อม ๆๆ ๆ กันไป 

ทีนี้ถ้าหากว่าสมาธิมีพลังงาน ในขณะนั้นความคิดมันจะแยกออกไปอีกส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่ง 
คล้าย ๆ กับว่ามีผู้เส้าดูงาน ถ้ากายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ เราจะรู้สืกว่าจิตส่วนหนึ่งมันเข้ามานิ่งอยู่ 
ในท่ามกลางของร่างกาย มันกลายเป็นสามมิติ มิติหนึ่งคิดไม , หยุด อีกมิติหนึ่งเส้าดู อีกมิติหนึ่งมานึ่งเฉยอยู่ 
ตัวที่นึ่งเฉยอยู่นั้นเป็นจิตใต้สำนึกตัวคอยเก็บผลงาน ตัวที่มันคิดไม่หยุดยั้งแล้วก็รั้งไม , อยู่ในตัวนั้นเป็นจิต 
เหนือสำนึก ซึ่งมันเกิดขึ้นมาเองโดยพลังของสมาธิ นี่ธรรมชาติของจิตเมื่อมันเกิดมีปัญญาแล้วมันจะเป็น 
อย่างนี้ 


๑ ๙๗ 













อย่างบางทีนึ่เราตั้งใจพิจารณากายคตาสติ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ความตั้งใจ 
ในการพิจารณาของเราก็รู้สึกว่ามีอยู่ สติก็รู้สึกว่าเรารู้พร้อมอยู่ ทั้ง ๆ ที่จิตยังไม , สงบถึงขนาดความ 
เป็นเองโดยอัตโนมัติ บางครั้งมันก็มีการแยกส่วน 1 ของมัน ไอ้ตัวที่มานิ่งอยู่ในท่ามกลางก็มีอยู่ ตัวที่พิจารณา 
ก็พิจารณาไป ตัวที่เผ้เาดูงานก็เผัาดูไป มันจะเป็นของมันอย่างนี้ 

ทีนื้ปัญหาที่ว่า เราจะแยกจิตจากอารมณ์ ให้อารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่ง จิตก็เป็นส่วนหนึ่ง เราจะทำ 
อย่างไร ไม่มีทางที่จะทำได้ นอกจากว่าเรามีสติรู้อารมณ์จิตอยู่ในปัจจุบัน พอถึงขั้นตอนแล้วจิตเขาจะแยก 
ของเขาเอง เราจะไปตั้งใจแยกมันไม , มีทาง ต้องให้มันเกิดสมาธิถึงขนาดที่เป็นอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ 
ทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติ นั่นแหละมันจึงจะแยก ฐีติภูตัง ของ หลวงปูมั่น 
นั่นแหละคือจุดที่จิตกับอารมณ์แยกจากอัน ในลักษณะอย่างที่ , ว่านี่ จิตสงบ นึ่ง เด่น สว่างไสวอยู่ สิ่งรู้ของ 
จิตทั้งหลายนึ่มันมาวนรอบจิตอยู่ แต่พอมาถึงความสว่างของจิตแล้วมันตกไป ๆ เหมือนแมลงบินเข้ากองไฟ 


สมเด็จพระสังฆราชถามปืณหา 

* พระอรหันต์นิพพานดับไปแล้ว เอาอะไรมาคุยกับท่านอาจารย์มั่น * 

แล้วอีกอันหนึ่ง ในหนังสือของ หลวงตามหาบัว เขียนประวัติของ หลวงปูมั่น ตอนที่ว่า หลวงปูมั่น 
คุยกับพระพุทธเจ้า คุยกับพระอรหันต์ ซึ่งนักปราชญ์ทั้งหลายนำไปวิจารณ์กัน ทั้งข่าวหนังสือพิมพ์ ทั้ง 
หนังสือธรรมะ ท่านทั้งหลายลงความเห็นว่า พระพุทธเจ้า พระอรหันต์นิพพานตับไปแล้ว เอาอะไรมาคุยกับ 
ท่านอาจารย์มั่น สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันท่านก็เคยถาม ไปเสาท่าน ท่านก็ถามว่า “มาแล้วก็ดี 
สงสัยป็ญหาเรื่องหลวงปูมั่น ที่อาจารย์มหาบัวเขียนว่าหลวงปูมั่นคุยกับพระพุทธเจ้า พระอรหันต์นี่ โนหลัก 
ตำราก็พูดถึงพระนิพพานว่าดับไปแล้ว เอาอะไรมาคุยกับท่านอาจารย์มั่น ,, ก็เรียนท่านว่า “มันเป็นจิตรู้ของ 
ท่านอาจารย์มั่น โนเมื่อจิตสัมผัสถึงคุณธรรมขั้นสูงแล้ว ล้าเป็นภูมิของพระอริยสงฆ์ ก็ปรากฏเป็นภาพพระ 
อริยสงฆ์ขึ้น ล้าจิตถึงพระพุทธเจ้า กับพระอรหันต์ แต่ที่แท้จริงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่ได้มาหรอก เป็น 
จิตรู้ของท่านอาจารย์มั่น ,, “อ้อ..มันเป็นอย่างนั้นหรือ ,, 

ทีนื้อีกปัญหาหนึ่งที่ท่านถามว่า “ฐีติภู ตัง ของหลวงปูมั่นนี่หมายความว่าอย่างไร ,, เรียนท่านว่า 
“ธมุมฏจิตตา ธมุมนิยามตา ธมฺมฏฺจิตตา เพราะความที่จิตสงบ นึ่ง เด่น สว่างไสวอยู่ ธมฺมนิยามตา 
หมายถึงอารมณ์จิตที่ละเอียดอันเป็นสภาวะอยู่หนึ่ง มาปรากฏให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลา มันมีลักษณะเหมือนว่า 
สิ่งรู้ก็อยู่ประเภทหนึ่ง ตัว ฐีดิ นึ่มันก็นึ่งเด่นของมันอยู่ หมายถึงในขณะที่จิตกับอารมณ์มันแยกออกจากกันได้ 
แล้ว ทีนื้เพราะความรู้ที่มันเกิดขึ้น จิตไม่มีอุปาทานยึดมั่นในความรู้นั้น มันจึงปรากฏว่าสิ่งรู้ทั้งหลายนี่เป็น 
อันหนึ่ง จิตก็เป็นอีกอันหนึ่ง ความรู้ที่เกิด 1 ขึ้นแล้ว มันแยกออกจากจิตได้ มันเป็นตัว วิ สังขาร แต่ถ้ารู้แล้วจิต 
ยังสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ มันเป็นตัว สังขาร มันเป็น สังขารา อนิจจา ฐีดิภูตัง ของหลวงปูมั่น 
นี่เป็นวิสังขาร จิตรู้แล้วไม่ยึดสิ่งรู้ มีแต่ปล่อยวางลูกเดียว” เพราะฉะนั้น นักภาวนาทั้งหลายถ้าทำสมาธิ 
ถึงขนาดที่มองเห็นความตายของตัวเอง จะหายสงสัยในธรรมวินัยทั้งหมด ถึงไม่สำเร็จอรหันต์ก็หายสงสัย 


๑ ๙ ๘ 




สมเด็จพระญาณสังวรๆ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเยี่ยมหลวงพ่อที่วัดปาสาลวัน 


พระพุทธเจ้ามาคุยสับพระอาจารย์มั่นไดไหม 

* ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม * 

พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ท่านไม่มายุ่งกับใครหรอก เพราะท่านนิพพานไปแล้ว ร่างกายตัวตนท่านก็ 
ไม่มี ท่านจะเอากายที่ไหนมาปรากฏให้เรารู้เราเห็น ท่านจะเอาปากที่ไหนมาคุยให้เราพิง แด , ที่เป็นไปได้เข่น 
นั้นเพราะเป็นจิตรู้ของผู้ทำสมาธิภาวนาไปถึงขั้นหนึ่ง ซึ่งจิตสัมผัสธรรม ซึ่งทำจิตให้เป็นพุทธะ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น 
ผู้เบิกบาน ทีนื้จิตดวงนื้ก็แสดงมโนภาพขึ้นมาให้เราเห็นได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเราเรียกว่านิมิตนั่นแหละ 

ที่ว่าเป็นนิมิต บางทีเห็นเป็นพระพุทธเจ้า พระสาวกเดินเข้ามาหาเรา หรือบางทีก็มายืนเทศน์สอนเราอยู่ 
แต่แท้ที่จริงไม , ใช่พระพุทธเจ้าหรือพระสาวกเหล่านั้นเดินมาเทศน์หรือมานั่งเทศน์ให้เราพิง แต่ว่าจิตรู้ของเรา 
เองที่มันถึงธรรมแล้วนี้ สารพัดที่เขาจะแสดงปรากฏการณ์ให้เรารู้เราเห็น เพื่อความมั่นใจในความรู้ของตัวเอง 
คล้าย ๆ กับว่าเขาจะสร้างมโนภาพ สร้างนิมิตขึ้นมาเสริมศรัทธาที่เชื่อมั่นอยู่แล้วให้มั่นคงยิ่งขึ้น 

นิมิตที่ปรากฏแก่ท่านพระอาจารย์มั่นนั้นน่ะ มันเป็นไปได้ในภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระ 
วักกสิว่า “โย ธมุม 0 ปสฺสติ ใส ม 0 ปสฺสติ ,, ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา ผู้โดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม 
ผู้ใดเห็นเราเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระสงฆ์ ผู้ใดเห็นธรรมเห็นพระสงฆ์ ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา 

1 ะ จุ ^1 , 1 ^ 0 ^ 0 1 * .เ/ ใ, ส ^, 1 *ใ 0 จุ ^ ๆ 

เพราะฉะนัน เนเมือท่านอาจารย์มันท่านมีจิตของท่านบรรลุถึงคุณธรรมทีทาเห้จิตเป็นพุทธะ 
เป็นจิตพุทธะแล้วนี่ ก็สารพัดที่จิตของท่านจะสร้างมโนภาพขึ้นมาให้ท่านรู้ท่านเห็น อันนี้เป็นภูมิรู้ภูมิธรรม 
ของท่านเอง 


๑ ๙๙ 










กราบอาจารย์ฝืนครั้งสุดท้าย 

(๐ ม.ค. ๒๐) 

* หมดรุ่นของพวกเธอแล้ว พระธุดงคกรรมฐานมันจะไม่มีเหลือ * 

ครั้งสุดท้ายที่ได้เข้ากราบท่านอาจารย์ส้น ทั้ง ๆ ที่ท่านก็ยังป่วยมีอาการร่อแร่เต็มที ก่อนหน้าที่ท่าน 
จะสิ้นใจประมาณ ๓ วัน พอไปกราบแล้วพยายามที่จะไม่ให้ท่านรู้ลึกตัว แต่แล้วท่านก็สั่งพระเวรที่เผ้าปฏิบด 
อยู่ให้เอาท่านลุกขึ้น พระก็เรียนท่านว่า “หมอไม , ให้ลุก” ท่านก็ยํ้าว่า “เอาลุก ๆ” ในเมื่อลุกขึ้นมาแล้วแทนที่ 
ท่านจะพูดอะไร มือไม้ที่ยังสั่นเทาอยู่นั่นแหละ อุตส่าห์พยายามพยุงลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้หน้าผู้ไปกราบแล้วก็ 
บอกว่า “นี่อะไรครูบาอาจารย์ก็ถอดแบบสั่งสอนให้หมดแล้ว สามารถทำได้ดีด้วย แต่เสียอย่างเดียวมัน 
ยังขี้เกียจอยู่ ต่อไปเพิ่มความขยันให้มากขึ้น เพราะเมื่อมันหมดรุ่นของพวกเธอแล้ว พระธุดงคกรรมฐานมัน 
จะไม่มีเหสีอ ,, อันนี้ก็เป็นโอวาทของท่านอาจารย์ส้นซึ่งท่านประทานไว้เป็นครั้งสุดท้าย 

อันนี้ก็ใคร่ขอฝากเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายเอาไปพิจารณาเป็นการบ้าน เพื่อเป็นการเปรียบเทียบอับ 
การประพฤติปฏิบัติของเราในสมัยปัจจุบันนี้ว่า เรากำลังเดินหน้าเข้าคลองหรือว่ากำลังถอยหลังเข้าคลอง 
การธุดงค'วัตรต่าง ๆ เรามีความเคร่งครัดเพียงใดแค่ไหนอย่างไร 

หลวงปอ , อนุ ณาณสิริ ชม 

* เจ้าคุณพุธนี่ เขาเทศน์อันดับของสมาธิได้ละเอียดลออดี * 

หลวงพ่อไปเทศน์ที่วัดอโศการามครั้งแรก หลวงปูอ่อนยังอยู่ตอนนั้น ตื่นเข้ามามีคนเขานิมนต์ไป 
ฉันในบ้าน ท่านก็เอาสำนวนการเทศน์ของหลวงพ่อไปเทศน์ให้โยมพิง พอไปถึงวัดท่านก็กล่าวชมว่า.. “เจ้าคุณ 
พุธนี่ เขาเทคน์อันดับของสมาธิได้ละเอียดลออดี” ลูกศิษย์ของหลวงปูอ่อนว่าไง.. “ท่านเป็นมหาท่านก็เทคน์ 
ได้ชิท่านเรียนมาแล้ว” หลวงปูอ่อนก็ไม , รู้จะว่ายังไง “เราก็เป็นนักธรรมเอกเหมือนอันทำไมว่าอย่างเขา 
ไม่ได้ล่ะ” นี่มันเป็นอย่างนี้ 

พระสงฆ์ไม่ค่อยเห็นความดีของครูบาอาจารย์และหมู่คณะของตัวเอง มันเพราะอะไร เพราะความ 
อิจฉาตาร้อน พระดัง ๆ ทุกวันนี้มีแต่ญาติโยมสนับสนุนส่งเสริม ถ้าหากว่าพระองค์ใดมีญาติมีโยมไปไหว้ 
มาก ๆ มี'ชื่อมีเลึยงขึ้นมา เย้ามาแล้ว วัดโน้นก็มาขอผ้าป่า วัดนี้มาขอกฐิน โรงเรียนโน้นมาขอโน่น โรงเรียน 
นี้มาขอนี่ เออ..ถ้าโรงเรียน โรงพยาบาลมาขอนี่พอว่า เพราะว่าพวกคฤหัสถ์เขาไม่มีใครจะศรัทธาอับเขา 
เขามาขอเรามันก็ชอบด้วยเหตุผล เขาเห็นว่าเราพอจะช่วยเขาได้ แต่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์นี่ความดีไม่สร้าง 
แด , กลายเป็นคนชิงสุกก่อนห่าม เห็นหลวงพ่อคูณสร้างวิหารได้ใหญ่โตก็อยากจะไปสร้างอย่างหลวงพ่อคูณ 
ตัวไปทำเองบารมีมันไม , ถึงมันก็ล้มทับล้นตาย 


๒๐๐ 



หลวงปูอ่อน ฌาณ สิริ 


สัตตาหะอุปืฦ^ากพระอาจารย์ทอง อโสโก 

* ในพรรษานั้นจำสัตตาหะไปปรนนิบัติตลอดพรรษา * 

เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย พระภิกษุสงฆ์อาพาธ เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรในอาวาสนั้นต้องเอาใจใส่ 
ดูแลรักษา แด , เท่าที่สังเกตมาก็รู้ลึกว่าท่านผู้ใดไม่มีบุญบารมี เป็นหลวงพ่อ หลวงตา ไม่มีบุญบารมีมาก 
ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลง ตกอยู่ในตาลำบาก จะต้องพึ่งพาอาศัยญาติโยม 

ยกตัวอย่างอาจารย์องค์หนึ่ง เจ็บป่วยมาจากนครพนม ชื่ออาจารย์ทอง อโสโก เป็นอาจารย์ผู้ทำกิจ 
พระศาสนา ทำกิจธุระฟินฟูหมู่คณะ เป็นมือขวาของท่านอาจารย์เสาร์เหมือนอัน ภายหลังมาท่านป่วย 
อาพาธลงไป ทีแรกก็อาพาธอยู่ที่วัดเกาะแก้วอัมพวัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ภายหลังมา 
ญาติโยมก็นำมาที่วัดป่าบ้านสวนวัว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ในขณะที่ท่านมาถึง ก็มีพระธุดงคกรรมฐานเผ้เาวัดอยู่นั้น ๗-๘ องค์ พออยู่มาไม , ถึงอาทิตย์ ครูบา 
อาจารย์ผู้เจ็บป่วยมาพึ่งอาศัยบุญบารมีของพระคุณเจ้าเหล่านั้น ท่านจะเห็นว่าการอุปัฏฐากพระภิกษุไข้ 
เป็นการลำบากเป็นภาระหรืออย่างไรไม , ทราบ พระเณรทั้งนั้น สะพายบาตรแบกกลดหนีไปหมดทิ้งพระ 
อาจารย์ทอง ซึ่งอาพาธเป็นโรคอัมพาต ให้นอนแอ้งแม้งอยู่ในวัดป่าบ้านสวนวัวเพียงองค์เดียว ในที่สุดต้อง 
เดือดร้อนถึงเจ้า คุณ พระชินวงศาจาร ย์ (หลวงพ่อพูดถึงตัวท่านเอง) ในพรรษานั้นจำสัตตาหะไปปรนนิบัติ 
ตลอดพรรษา ในพรรษานี้ ๙๐ วัน มีเวลาได้นอนวัดเพียง ๑๒ วัน เท่านั้นเอง นอกจากนั้นไปจำพรรษา 
ที่อื่นจนกระทั้งท่านอาจารย์องค์นี้ถึงแก่มรณภาพลง ไปจัดการศพเสร็จจึงได้หมดภาระ อันนี้ก็เป็นสิ่ง 
บกพร่องอันหนึ่งสำหรับลูกศิษย์นักปฏิบัติของเรา 


๒๐๑ 










พระอาจารย์ทอง อใสโก 


สมเด็จพระสัมมาส้มพุทธเจ้าถือว่าเป็นข้อวินัยอันเคร่งครัด ภิกษุสงฆ์อาพาธเกิดขึ้นในอาวาสใด 
ต้องเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรในอาวาสนั้นจะต้องอุปัฏฐากดูแลรักษา หาหยูกหายา หาหมอมา 
พยาบาลรักษา ถ้าภิกษุรูปใดในเมื่อเห็นสหธรรมิกของตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธลง ถ้าหากคิดว่ามันจะเป็น 
ภาระยุ่งยาก รีบหนีออกจากอาวาสนั้นเสีย พระวินัยท่านปรับอาบติ เพราะขาดความเอื้อเพื่อไม , เอาใจใส่ 

แม้ในสมัยที่พระพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จตับขันธปรินิพพานก็ยังมีพระภิกษุองค์หนึ่งมาคิดว่าเรายังไม่ได้ 
บรรลุมรรคผลอันใด เราจะรีบเร่งปฏิบัติเพื่อให้ได้อรหันต์ก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระ 
อรหันต์และพระปุถุชนทั้งนั้นซึ่งสนใจในการที่จะปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นว่านวกภิกษุ 
องค์นั้นไม่สนใจกับกิจการของสงฆ์ จึงได้ยกเป็นอธิกรณ์ขึ้นมาถือว่าท่านทำผิด แล้วก็นำข้อความเข้าไปกราบ 
ทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า 

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เรียกมารับสั่งถามว่า “เธอปฏิบัติเช่นนั้นจริงหรือ มีเหตุผลอันโด” 
พระภิกษุใหม่องค์นั้นก็ทูลว่า “ข้าพระองค์ได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว 
แต่ข้าพระองค์ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลโด ๆ ทั้งสิ้น จึงตัดสินใจเด็ดเดี่ยวจะบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อโห้ได้ 
อรหันต์มาบูชาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จปรินิพพานจากไปเสีย” ในเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงทราบเช่นนั้น 
ก็ยกย่องสรรเสริญพระภิกษุองค์นั้นว่า “ติแล้วภิกษุ ขอให้พวกเธอทั้งหลายที่'ยังเป็นปุถุชนอยู่พีงเอาตัวอย่าง 
พระองค์นี้แล้วเธอจะได้ดิบได้ติ” นี้ในสังคมพระอรหันต์ต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ยังยกเรื่องเหล่านี้ 
ขึ้นเป็นอธิกรณ์ที่สำคัญ 


๒0๒ 



ทีนี้ถ้าหากในสมัยปัจจุบันนี้ ถ้าหากสหธรรมิกไปทอดทิ้งพระภิกษุอาพาธโดยไม่เอาใจใส่อุปัฏฐาก 
ดูแลรักษาพยาบาล เราสมณศากยบุตรจะหันหน้าไปพึ่งพาอาศัยบารมีใครหนอ อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งครูบา 
อาจารย์ในสายนี้ท่านถือเป็นเรื่องเคร่งหนักหนา อย่าว่าแด , ในอาวาสเดียวกัน แม้ภิกษุในอาวาสอื่นเกิด 
อาพาธลง ท่านจะต้องส่งพระภิกษุสามเณรองค์ใดองค์หนึ่งไปช่วยพยาบาลรักษาซึ่งมันเป็นกิจธุระหน้าที่ 
แม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังทรงรับสั่งสรรเสริญว่า “ผู้ ใดอุปถัมภ์อุปีฏฐากพระภิกษุอาพาธมีอานิสงส์ 
เท่าถันกับอุปัฏฐากพระสัมมาล้มพุทธเจ้า คือเราตถาคต , ’ ที่ท่านทรงยกย่องไว้ถึงขนาดนั้น ก็เป็นการ 
กระตุ้น เตือนใจพระภิกษุสงฆ์มิให้ทอดทิ้งอันยามยาก ดังนั้นโดยปกติแล้ว เรามีปัจจัย ๔ เกิดขึ้น พระภิกษุ 
สงฆ์จะต้องพิจารณาแจกแบ่งไปตามฐานานุรูป คือแจกแบ่งอันใช้แจกแบ่งอันฉัน พอให้มีชีวิตอยู่มีกำลังพอ 
ประพฤติพรตพรหมจรรย์ มิใช่ว่าจะ แจกแบ่งไปเพื่อความรำรวย หรือไปสะสมเอาไว้ให้มันบูดมันเน่า โดย 
ปราศจากประโยชน์ เพราะฉะนั้นโภชเนมัตตัญฌุตา การปฏิบัติธรรมต้องถือหลักโภชนะ รู้จักประมาณใน 
การบริโภค การบริโภคนี้ไม่เฉพาะแด , บริโภคปัจจัย ๔ แม้แต่การประพฤติวัตรข้อวัตรปฏิบัติก็ควรจะรู้จัก 
ประมาณ ดังนั้นในธัมมจักอัปปวัตตนสูตร พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่า “เทว เม ภิกฺขะเว อนุตา 
ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา” ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุด ๒ อย่างอันบรรพชิตไม่ควรส้องเสพย์คือ 

กาม สุขัล สิ กา นุ โยค การประกอบตนให้พัวพันในความ สุขมากเกินไป คือเกินพอดี อันนั้นมันเป็น 
เรื่องของปุถุชน เรื่องของชาวบ้าน ไม , ใช่เรื่องของสมณะ 

อัตตกิลมถานุโยค การประพฤติตน เพื่อทรมานตน อัน นี้ บรรพฃิตก็ไม่ควรส้องเสพย์เพราะมัน เป็น 
เรื่องที่เป็นการทรมานตนโดยปราศจากประโยชน์ 

ถ้าอย่างนั้น เราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไร มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเดน อภิสมุพุทธา ทางสายกลาง 
คือ ติล สมาธิ ปัญญา การปฏิบัติพอดิบพอติไม่ยิ่งนักและไม่หย่อนนัก เป็นทางสายกลางเป็นแนวทางที่ 
ดำเนินไป สู่ความ สำเร็จอริยมรรคอริยผล ดังนั้นตัวอย่างการถือเนสัชซิกธุดงค์ตามแบบเจ้าคุณอุบาสีฯ 
(จันทร์ สิริจนฺโท) ท่านสอนให้ลูกศิษย์ถือธุดงควัตร เกี่ยวอับการอยู่เนสัชซิก ท่านบอกว่า ใครสามารถที่ 
ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนา ถ้าอดนอนด้วยการคุยอันให้สนุก พอฆ่าเวลาแก้ง่วงมันไม่เกิดประโยชน์อันใด 
ท่านจึงสอนให้ลูกศิษย์ของท่านถือธุดงค์อย่างใดอย่างหนึ่งให้เคร่งครัด คือฟิกหัดนอนเวลา ๔ ทุ่มแล้วก็ตื่น 
เวลาดี ๓ ฟิกหัดให้ได้ทุกวัน ๆ จนเป็นนิสัย จนกระทั้งว่า เวลา ๔ ทุ่มแล้วไม่อยากนอนมันก็ง่วงหลับไปเอง 
พอถึง เวลาดี ๓ ไม่อยากตื่นมันก็ตื่น เอง ตื่น แล้วนอนลงไม , ได้เพราะนิสัยมันเคยชิน 

ท่านอาจารย์เสาร์ในฐานะที่ท่านมีส่วนสัมพันธ์อับพระอุบาสีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโ'ท) ท่านก็ 
ยํ้าสอนลูกศิษย์ลูกหาใน เบื้องต้น ให้ฟิก ฝนอบรมตัว เองฟิกหัดตัว เองให้จำวัดเวลา ๔ ทุ่ม ก่อนจะถึง ๔ ทุ่มให้ 
เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือศึกษาข้อวินัยในสำนักครูบาอาจารย์ ท่านไม , นิยมในการที่จะคลุกคสีด้วยหมู่ 
คณะ ด้วยการคุย ด้วยการสนุกเพลิด เพลินหรือด้วยการอยู่การกินใด ๆ การหลับการนอน ให้เคร่งครัดใน 
การปฏิบัติเดินธุดงค์ นั่งสมาธิภาวนา พอถึง ๔ ทุ่มแล้วจำวัด หลับไม , หลับก็นอนมันอยู่อย่างนั้นจนกระทั้ง 
ดี ๓ ตั้งแต่ ๔ ทุ่มถึงดี ๓ นอนให้หลับทั้งคืนพอถึงดี ๓ แล้ว ไม่ยอมนอนต่อไป ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่ง 
สมาธิภาวนาฟิกหัดนิสัยจนเคยชิน จนคล่องตัว ถ้าใครปฏิบัติตามโอวาทที่ท่านแนะนำ อันนี้เป็นการฟิกหัด 


๒๐๓ 








หลวงพ่อเมื่อครั้งดำรงสมณคักดึ๋ที่ พระชินวงศาจารย์ ถ่ายหน้าบุษบกศาลาการเปรียญวัดปาสาลวัน 


๒๐ ๔ 



ลูกศิษย์ในขั้นต้น ถ้าใครปฏิบัติได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะเปิดเผยออกมาสอน ถอดให้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง 
ไม่มีปิดบัง 

ปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นก่อนที่จะรับลูกศิษย์เข้าอยู่ในสำนัก ใครเข้าไปอยู่ในสำนักของท่านใน 
ตอนแรก ๆ ท่านจะมีแด่ดุกับดุ ดุเอาอยู่อย่างนั้น จนกระทั่งบางครั้งบางทีผู้ที่จะไปอาศัยอยู่ในสำนักของท่าน 
ทนไม่ไหวสะพายบาตรแบกกลดหนีไป ถ้าหากเวลาล่วงเลยไป 9 ปีมีอะไรอาจารย์มั่นสอนหมด ท่านถือว่า 
ท่านได้กลั่นกรองแล้ว ฆ่าก็ไม่หนี คน ๆ นี้เป็นคนที่จะอบรมสั่งสอนได้ เป็นคนมีอุปนิสัย ครั้นต่อไปแล้วท่าน 
มีอะไรดี ๆ ท่านก็สอนให้หมด 


ระลึกชาติ 

* เมื่อก่อนที่จะตาย แกรู้ไหมว่าแกจะตาย แม้แต่ตายแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวตาย * 

ท่านอาจารย์ทอง อโสโก ศิษย์องค์หนึ่งของหลวงปูเสาร์เล่าให้หลวงพ่อพิงว่า มีพระองค์หนึ่ง อยู่ที่ 
อำเภออำนาจเจริญ อุปสมบทในงานฉลองอายุของหลวงปูเสาร์ที่รัดบูรพาฯ เมืองอุบลฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ 
พออุปสมบทแล้วก็ไปจำพรรษาที่รัดบ้านสามผง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม แล้วก็ไปป่วยหนัก 
ท้องร่วง มรณภาพอยู่ที่รัดนั้น 

ภายหลังแกบอกเล่าว่า แกไปเกิดที่บ้านนั้ากลำ อำเภอธาตุพนม เมื่อโตขึ้นก็ระลึกชาติหนหลังได้ 
ท่านอาจารย์ทองซึ่งเป็นผูผีกฝนและให้การอบรมได้ทราบข่าวว่าพระองค์นี้เกิดไปที่บ้านนี้ากลั่า ท่านก็ไป 
พิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยได้เดินทางไปพบคนที่ระลึกชาติหนหลังได้ แล้วก็ได้สอบถามว่า เมื่อก่อนที่จะตายนี่ 
แกรู้โหม'ว่าแก-จะตาย เขาบอกว่าไม , รู้ แม้แต่ตายแล้วก็ไม , รู้ว่าตัวตาย เขาบอกว่าในขณะที่ญาติโยมเอาศพแก 
ไปขุดหลุมจะสง แกก็ไปกับเขาด้วย แล้วไปนั่งดูเขาขุดหลุม แกก็ถามเขาว่า “โยมขุดหลุม กัง อะไร” โยมเขา 
ก็ไม่ตอบเพราะไม่ได้ยิน เสียงพูด แกก็ เอามือไปตีพุ่มไม้ พอพุ่มไม้ไหวมี เสียงดัง ญาติโยมก็ร้อง เอะอะว่า 
ผีหลอก พากันวิ่งหนี แกก็วิ่งตามเขาไปเพราะกลัวผีหลอกเหมือนกัน พอโยมไปได้หน่อยหนึ่งก็ย้อนกลับมา 
ช่วยกันขุดหลุมแล้วผีงศพจนเสร็จ แล้วเขาชวนกันไป “รีบกลับ เดี๋ยวผีหลอก” แกก็รีบวิ่งออกหน้าเขากลับ 
เข้าไปในวัด นี่ตามคำบอกเล่าของคนที่ตายแล้วมาเกิดใหม่ แล้วก็ระลึกชาติหนหลังได้แสดงว่าเขาไม่ร้ว่า 
เขาตาย เพราะฉะบันคาถามทว่าคนก่อนจะตายก่อนจะเกิด จิตมีลักษณะอย่างเร ถ้าพิจารณาตามลักษณะท 
เรามาภาวนานี่ เมื่อเราภาวนาจิตสงบเป็นสมาธิระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อที่จิตจะตัดกระแสความรู้ลึกในปัจจุบัน 
ไปสู่ความเป็นสมาธิเป็นอย่างไร คนก่อนที่จะตายก็มีลักษณะอย่างนั้น คนธรรมดาที่ไม , ตายในสมาธิ จะต้อง 
ปรากฏมีรูปร่าง เดินออกไป พอเดินออกไปแล้วจะชะโงกมองดูร่างเติมนี่นิดหนึ่ง แต่เขาจะไม่นึกว่าร่างที่นอน 
ตายอยู่นั้นคือร่างกายของ เขา เขาก็ เดินหนีไป เลย 

นี่เปรียบเทียบกับจิตที่เป็นสมาธิระตับอุปจาระ ส่งกระแสออกไปนอก แล้วปรากฏว่ามีรูปร่างเดินไป 
เหมือน ๆ กับลักษณะของมโนมยิทธิที่จิตออกไปดูนรก ดูสวรรค์ เพราะในขณะนั้นมีความรู้ลึกว่าเขามี 
ร่างกายอยู่ เมื่อออกจากร่างไปจึงปรากฏว่ามีร่างติดตัวไปด้วย ถ้าเปรียบ เทียบกับคนก่อนจะตายก็ต้อง 
เป็นอย่างนั้น คือจิตจะมีการรวมลงไป คือรวมพลัง เพื่อจะถีบตัวออกจากร่างเติม 


๒๐ &: 




























ทีนี้-ก่อนจะเกิด ตามคำบอกเล่าของคนที่ระลึกชาติได้ เมื่อเขาเข้ามาในวัด แล้วเขาไปเที่ยวทักทาย 
กับพระเณรและครูบาอาจารย์ในวัด ไม่มีใครพูดกับเขา เขาจึงมานึกว่าคนทั้งหลายเกลึยดเราเพราะเหตุไร 
ในเมื่อทุกคนรัง เกียจอย่างนี้เราจะอยู่กับ เขาได้อย่างไร เขาเดินหนีจากหมู่คณะจากวัดไป แล้วเดินไปทาง 
บ้านนํ้ากล้า พอไปถึง ความทรงจำยังมีอยู่ เวลาขาไปท่านอาจารย์ทองพามาฉันที่บ้านโยมแม่ที่มาเกิดใหม่ 
พอเขาขึ้นไปบนบ้านก็ไปขอนํ้าฉัน เจ้าของบ้านก็นั่งเฉยเพราะไม่ได้ยินเสียง ก็ถือวิสาสะไปกรองนํ้าในตุ่ม 
มาฉัน พอฉันนี้าเสร็จแล้วขอที่พัก เจ้าของบ้านก็เฉย จึงถือวิสาสะเดินเข้าไปในห้องนอน เอาบริขารไปวางไว้ 
แล้วก็ล้มตัวลงไปนอนหลับ นั่นแสดงว่าเขาไปสู่ท้อง ไปปฏิสนธิแล้ว แด'เขาก็ไม , รู้ว่าเขาไปเกิด เพียงแต่รู้ลึก 
ตัวว่านอนพักผ่อนเท่านั้น อันนี้ตามคำบอกเล่าของคนที่เกิดมาแล้วระลึกชาติหนหลังได้ ซึ่งความทรงจำ 
เก่า ๆ เริ่มเกิดขึ้นลาง ๆ เมื่ออายุ ๕ ขวบ และชัดเจนขึ้นเมื่ออายุ ๗ ขวบ 

ถ้าจะเปรียบเทียบ คนก่อนที่จะเกิดก็ไม , รู้ว่าตัวจะมาเกิด ถ้าจะเปรียบเทียบกับขณะที่จิตเรามีสมาธิ 
อย่างละเอียด ก่อนที่จิตจะถอนจากสมาธิ จิตจะต้องมีการไหวตัวนิดหนึ่ง แล้วก็ค่อยมีความรู้ลึกขึ้นมา แล้ว 
ก็ย้อนมาสู่กายอีก แล้วก็เข้าสู่กาย ก็กลายเป็นการเกิด อันนี้ลักษณะของจิตที่เข้าสมาธิอย่างละเอียด 
จนกระทั้งตัวหาย รูปร่างกายไม่ปรากฏ ยังมีแดจิตดวงเดียวซึ่งลอยเด่นอยู่เท่านั้น นั่นก็แสดงว่าวิญญาณจิต 
นี่ออกจากร่างไปแล้ว เพราะไม่ได้เกี่ยวพันกับร่างกาย คำตอบก็พอที่จะเทียบได้อย่างนี้ เพราะก่อนที่จะตาย 
จากชาติก่อน ๆ โน้น เราก็ไม , ทราบว่าได้เตรียมการอะไร แด , มาเทียบกับจิตที่เข้าสู่สมาธิและออกจากสมาธิ 
พอที่จะเปรียบเทียบกันได้ ว่าก่อนจะตายจิตเป็นอย่างไร มีลักษณะอย่างไร 

ก่อนที่จะตายในสมาธิ จิตจะเข้าสมาธิ พอจิตเข้าสมาธิปับก่อนสมาธิจะเกิด กายเบาจิตเบา กาย 
สงบจิตสงบ ทีนี้คนที่จะตายนึ่ในขณะที่กำลังดิ้นรนกระวนกระวายอยู่นั้น อย่างดีเขาก็รู้ลึกเพียงแค่ว่าเขา 
อาจจะตาย แต่เมื่อจะตายจริง ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างสงบ ร่างกายที่ดิ้นรนชักงอก็สงบไป นึ่งเงียบ ในตอนนี้จิต 
เตรียมที่จะออกจากร่างแต่ไม , ทราบว่าเขากำลังจะตาย ฉะนั้นในตัวอย่างนี้ เขาก็ไม , รู้ว่าเขาตาย แล้วก็ 
ไม่รู้ว่าเขาเกิด ดังนั้นจิตของคนที่จะตาย ก็มีลักษณะไม่รู้ว่าตัวจะตาย ลักษณะจิตที่จะเกิดก็ไม , รู้ว่าตัวจะเกิด 
นึ่คือลักษณะของคนจะตายหรือคนจะเกิด 

อดีตอย่าหมายมั่น ปืจจุปันสำคัญกว่า 

* บางทีหลวงพ่อเวลาจิตสงบ... มองเห็นตัวเองแต่งตัวเป็นพระมหากษัตริย์นั่งอยู่บนบัลลังก์โน่น! * 

บางทีหลวงพ่อเวลาจิตสงบเป็นสมาธิ บางที โน่น! มันไปมองเห็นตัวเองแต่งตัวเป็นพระมหากษัตริย์ 
นั่งอยู่บนบัลลังก์โน่น แต่ก็ยังไม่เคยคิดว่าตัวเองเคยเป็นพระมหากษัตริย์มา ใครจะเป็นอะไรมาเกิดมันไม่ 
สำคัญหรอก มันสำคัญอยู่ ที่ ว่าปัจจุบัน นี้ เราจะเอา ดี ได้หรือเปล่า เท่านั้นเอง สิ่งที่คนธรรมดาสามัญไม , รู้ 
เห็นด้วยนี่ นักปฏิบัติเขาไม่พูดกันหรอก ถ้าพูดแล้วมันจะหลงติด อ้าว! ประเดี๋ยวก็สาว ๆ คนนี้เคยเป็นลูก 
เป็นเต้าเราอย่างนั้นอย่างนี้ ทีนี้'พอเขาเชื่อพระ เขาก็หลงเชื่อว่ามันเป็นจริงอย่างนั้น ก็มาติดพันกับพระเข้า 
อีกลักหน่อยคุณพ่อกับคุณลูกก็จูงแขนกันลงนรก เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจกับมันเลยเรื่องอดีตชาตินี่ 


๒๐๖ 



ปัจจุบันนี้สำคัญที่สุด เราเกิดมาเป็นพลเมืองของประเทศไทย เราเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
บ้านเมืองเพียงพอหรือยัง อยู่ที่ตรงนี้ เราเกิดมาเป็นลูกพ่อลูกแม่ เราเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เพียงพอแล้ว'หรือ 
ยัง อยู่ที่ตรงนี้ พระมหากษัตริย์ ผู้ปกครองแผ่นดิน เราไปลบหลู่ดูหมื่นท่านหรือเปล่า ดูกันที่ตรงนี้ เรามี 
ความเคารพ เราทำราชการมีผู้บังคับบัญชา เราซื่อสัตย์ เคารพระเบียบกฎเกณฑ์วินัยของข้าราชการ หรือ 
เคารพผู้บังคับบัญชาเพียงพอหรือยัง มันอยู่ที่ตรงนี้ 

อย่าลึมว่าศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปรานี จุดแรกที่สุดให้สร้าง 
ความรักก่อน ทำไมจึงต้องสร้างความรัก คนเรารักกันแล้วมันจับมือกัน ช่วยกันสร้างสรรค์ประเทศชาติ 
บ้านเมืองให้เจริญ ในทางคณะสงฆ์ ถ้าคณะสงฆ์มีความรักมีความเมตตาปรานีกัน ก็ร่วมกันทำงานพระ 
ศาสนาให้เจริญ เพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นยอดปรารถนาของสังคม ทีนี้'ใน'วงการหนึ่ง ๆ สถาบันหนึ่ง ๆ 
ถ้าเราไปรุมเกลียดคนสักคนหนึ่ง หรือคนทั้งหลายต่างคนต่างเกลียดขี้หน้ากัน ชวนกันทำงานมันก็ไม่ร่วมมือ 
กัน ทีนี้สิ่งที่จะได้รับคืออะไร บ้านเมืองล่มจม คณะสงฆ์ต่างคนต่างชัดผลประโยชน์กัน ทะเลาะวิวาทกัน 
ผลลัพธ์คืออะไร คือศาสนาล่มจม นึ่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราควรจะคิดให้มาก ๆ 

ศิษย์องค์สุดท้ายของหลวงปเสาร์ 

* เจ้าคุณชินวงศาจารย์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของท่านอาจารย์เสาร์ * 

อย่างครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านมาแสดงธรรมให้ฟิง เช่น หลวงปูสิม หลวงปูแว่น หรือท่าน 
อาจารย์เหรียญ ท่านอาจารย์บัวพา เคยผ่านสำนักของครูบาอาจารย์มั่น อาจารย์เสาร์มาแล้ว โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งลูกศิษย์ต้นของท่านอาจารย์เสาร์ที่ยังเหลือค้างอยู่เวลานี้ ก็คือท่านอาจารย์บัวพาเพียงองค์เดียว 
นอกนั้นก็ลึกหาลาเพศล้มหายตายจากไป ถ้าจะนับอีกองค์ที่ ๒ ก็คือเจ้าคุณชินวงศาจารย์ ท่านอาจารย์ 
บัวพาก็ไม , ค่อยเทศน์ไม , ค่อยพูด เพราะติดนิสัยท่านอาจารย์เสาร์แต่ที่แหวกแนวก็คือ เจ้าคุณชินวงศาจาร ย์ 
(พุธ จา นิ โย) ซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของท่านอาจารย์เสาร์ (หลวงพ่อพูดถึงท่านเอง) 

อันนี้เป็นปฏิปทาย่อ ๆ ของครูบาอาจารย์ที่นำมาเล่าเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่สหธรรมิก ทีนี้หลัก 
บริกรรมภาวนาพุทโธ เมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธทำจิตให้เป็นสมาธิคล่องตัวจนชำนิชำนาญพอสมควรแล้ว 
เพื่อจะให้จิตมีสติปัญญาก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนา 

อันตับที่ ๒ ท่านให้พิจารณากายคตาสติ ให้พิจารณาผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ให้มอง 
เห็นเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโสโครก การพิจารณากายคตาสติท่านถือคติเป็น ๒ อย่าง อย่างหนึ่งพิจารณาไป 
โดยอนุโลมปฏิโลม ไปตามลำดับจนครบอาการ ๓๒ และอีกอย่างหนึ่งท่านให้พิจารณาเพียงอย่างเดียว คือ 
ให้กำหนดจดจ้องมองดูที่บริเวณหน้าอก แล้วกำหนดจิตลอกหนังออกลอกเนื้อออก มองให้มันถึงกระดูก 
พิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้น จนจิตเชื่อมั่นว่ามีกระดูกอยู่ที่ตรงนี้ ในอันดับต่อไปท่านก็ให้บริกรรม 
ภาวนาอัเ ๆ ๆ แล้วก็จ้องความรู้สีกของจิตลงไปบริเวณหน้าอก พยายามทำบ่อย ๆ ทำเนือง ๆ ทำให้มาก ๆ 
ในที่สุดเมื่อจิตสงบลงไปแล้ว จะได้นิมิตมองเห็นโครงกระดูก บริเวณหน้าอกหรือโดยทั้วตัว ในเมื่อเห็นโครง 


๒๐๗ 







๒0๘ 


๑. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุบูรพาจารย์ 
หลวงปูเสาร์ กนุตสโล หลวงปูมั่น ภูรีทตฺโต และอ้ฐิธาตุหลวงปูสงห์ ขนุตยาคโม ลงในบุษบกวัดปาสาลวัน 
๒. หลวงตามหาบัว สนทนากับญาติโยมในงานบรรจุบุษบก 



กระดูกขึ้นมาแล้ว ก็เพ่งจ้องมองดูที่โครงกระดูก จนกระทั่งโครงกระดูกมันแหลกละเอียดสลายตัวไปหรือได้ 
อสุภกรรมฐาน ใน เมื่อพิจารณาอสุภกรรมฐานรู้จริงเห็นจริงเป็นอุบายระงับราคะความกำหนัดยินดีไม , ให้เกิด 
ขึ้นกลุ้มรุมจิตใจ เพื่อจะได้มีโอกาสบำเพ็ญเพียรภาวนาในขั้นต่อไป 

เสร็จแล้วพระอาจารย์เสาร์ท่านสอนให้พิจารณาร่างกายให้มองเห็นด้วยความเป็นธาตุ ๔ ดิน นก 
ลม ไพ่ คือแยกออกไปว่าร่างกายนี้มีแต่ดิน แด , นก แต่ลม แด , ไพ่ ใน เมื่อ แยกออกไป แล้วก็ไม , มีสัตว์บุคคล 
ตัวตน เราเขา พิจารณาให้มองเห็น เป็นนิมิตว่าร่างกายนี้มี แต , ดิน นก ลม ไพ่กันแท้จริง จนกระทั่งจิตยอมรับ 
ว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ในดิน นก ลม ไพ่ ไม , มีความเป็นคนเป็นสัตว์ เพราะอาศัยดิน นก ลม ไพ่ ยังคุม 
กันอยู่ มีปฏิสนธิวิญญาณมายึดครองโดยความเป็นเจ้าของ เพราะอาศัยกิเลสตัณหา อุปาทาน กรรม จึง 
ทำให้เรา เกิดยึดมั่นถือมั่นว่าอัตตาตัวตน ยึดว่าของเราของเขา ร่างกายของเราของเขา 

ใน เมื่อเห็นว่าร่างกายเป็นแต่เพียงธาตุ ๔ ดิน นก ลม ไพ่ หาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม , มี ใน เมื่อ 
เป็น เช่นนั้น จิตของผู้ภาวนาก็ได้อนัตตานุปัสสนาญาณ เห็นว่าร่างกายเป็นอนัตตาหมดทั้งสิ้น ภูมิจิตภูมิใจ 
ก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมเองโดยอัตโนมัติ อันนี้เป็นปฏิปทาของท่านอาจารย์เสาร์ และท่านอาจารย์มั่น ที่เคย 
ได้ยินได้พิงมาเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ นำมาเล่าเพื่ออาจจะ เกิดประโยชน์แก่วงการนักปฏิบัติบ้าง 

ประวัติการสรางบุษบก 

* สมเด็จมหาวีรวงศ์ (พิมพ์) เป็นองศ์ประธานในการบรรจุ * 

หลวงพ่อคิดสร้างบุษบกเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์ จึงนำความไปปรึกษาเจ้าคุณธรรมบัณฑิต 
ท่านรับว่าจะออกแบบให้ รออยู่ ๓-๔ เดือนก็เงียบไป พอดีหลวงตามหาบัว ฌาณสม.ปนฺโน มาอบรม 
พระลังฆาธิการที่รัดป่าสาลวัน หลวงพ่อได้ไปเรียนถามเจ้าคุณธรรมบัณฑิตว่า ท่านหาคนออกแบบให้ได้ 
หรือยัง ท่านบอกว่ายังไม่มีเวลา พระอาจารย์มหาบัวจึงถามว่า “ถ้าไม่มีเวลาสละสิทธ์ได้ไหม” เมื่อท่าน 
เจ้าคุณสละสิทธึ๋ หลวงตามหาบัว และ ดร.เชาวน์ ณ ศีลวันต์ จึงรับงานนี้ไปดำเนินงานต่อจนสำเร็จและ 
สมเด็จมหาวีรวงศ์ (พิมพ์) เป็นองศ์ประธานในการบรรจุ 

วาระสุดท้ายของแม่อา 

* มัน เย็นสบาย หาความสุขใดมาเปรียบเทียบไม่ได้เลย * 

แม่อาหลวงพ่อสวดมนต์ไม่เป็น พิงเทศน์ก็ไม , รู้เรื่อง ก็มาบ่นว่า “เกิดมาชาตินี้ทำไมโง่หนักหนา” “มัน 
โง่อย่างไร” “จะไม่ให้โง่อย่างโร สวดมนต์ก็ไม่เป็น ฟืงเทศน์ก็ไม่รู้เรื่อง” หลวงพ่อถามว่าสวดพุทโธเป็นไหม 
ตอบว่า เป็น ถ้าอย่างนั้นสวดพุทโธ ๆ ๆ สวดทุกลมหายใจ ไม่ต้องเลือกกาลเลือกเวลา สวดตลอดไป แกสวด 
ไปสวดมา วันหนึ่งบุกขึ้นมาหาหลวงพ่อตั้งแต่ดี ๔ หลวงพ่อก็ถามว่า “เอ้'าแม่ ขึ้นมาทำไมคำมืด มาคนหนึ่ง 
คนเดียวมันผิดวินัยพระนะ” “โอ๊ย! มันทนไม่ไหว” “ทำไมมันจึงทนไม , ไหว” แกก็ตอบว่า “ทำไมใจคนมันจึง 


๒0๙ 
















ลุกเป็นไฟได้ ,, หลวงพ่อก็รู้ทันทีว่าแกสวดมนต์ ไม , หยุดแล้วจิตแกเป็นสมาธิ หลวงพ่อก็ถามว่า “มันลุกเป็นไพ่ 
แล้วมันร้อนหรือมันเย็น” แกบอกว่า “มนเย็นสบาย หาความสุขโดมาเปรียบเทียบไม่ได้เลย ,, “ถ้าหากว่ามัน 
ไม่ร้อน ก็ให้มันลุกอยู่อย่างนั้นแหละ” “เดี๋ยวนี้มันก็ยังลุกอยู่นะ ยังไม่ดับเลย ,, “เอ้า ให้มันลุกไป” 

จนกระทั่งวาระสุดท้ายก่อนที่แกจะตาย เรากำลังจัดงานวันบูรพาจารย์ (งานบุษบก) หลวงพ่อไป 
เยี่ยม แกกำลังนอนป่วยอยู่ ถามแกว่า “พระสวดมนต์ได้ยินไหม” “ได้ยิน ,, “พระเทศน์ได้ยินไหม” “ได้ยิน ,, 
“เข้าใจไหม” “เข้าใจอยู่แต่มันพูดไม่ถูก รู้หมดแต่มันพูดไม่ถูก ,, “เดี๋ยวนี้มันยังลุกเป็นไพ่อยู่ไหม” “เดี๋ยวนี้ 
มันยิ่งลุกแรง มันไม่ได้ไปไหน ,, หลวงพ่อถามว่า “แม่พิจารณาอายุขัยตัวเองหรือยังว่ามันหมดหรือยัง” 
“มันหมดแต่นานแล้ว คอยฟงคำสั่งอยู่เท่านั้นเอง ,, “อ้าว ..จะให้ฉันสั่งให้ตายงั้นหรือ” “ก็อย่างนั้นซิ ใคร 
เป็นผู้รับผิดชอบคนนั้นต้องสั่ง ,, “เอ้'า! ถ้างั้นฉันสั่งล่ะ แต่ไม่ใช่วันนี้นะให้งานมันเสร็จก่อนแล้วค่อยไป” พอดี 
งานเราเสร็จคืนวันที่ ๓ วันที่ ๔ ตื่นเข้ามาแกก็ไป (ตาย) 

เทศน์ในวัง (๒๕๒๕) 

หลวงพ่อเดินทางจากวัดป่าสาลวันประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อไปเข้าเสาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ที่พระราชวังไกลกังวล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่านทรงเป็นบุคคล ที่ ช่างคิด เป็นนักวิชาการ เพราะพระองค์ทรง 
ใช้พระท้ยคิดอย่างไม , หยุดยั้ง การคิดด้วยการตั้งใจนี้มันก็เป็นเรื่องของสมาธิ ถึงแม้จะทรงรับสั่งถามด้วย 
โลกก็ตามแต่ก็ยังมีคุณธรรมแฝงอยู่ทุกประการ คราวหนึ่งท่านเดินทางไปหัวหินท่านมีรับสั่งไปแสดงธรรม 
โดยเฉพาะ 


ตอบปีญหาธรรมเจ้าฟิาเจ้าแผ่นดิน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ะ ขอท่านได้อธิบายเกี่ยวกับการปฏิบดธรรม ดัง ที่ ท่านอาจารย์เสาร์สอนมา 
หลวงพ่อพุธ ะ โดยหลักการที่ท่านอาจารย์เสาร์ ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหามานั้น ยึดหลักการบริกรรม 
ภาวนา พุทโธ และ อานาปานสติ เป็นหลักปฏิบด 

การบริกรรมภาวนา ให้จิตอยู่ ณ จุดเดียว คือ พุทโธ ซึ่งพุทโธ แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 
เป็นกิริยาของจิต เมื่อจิตมาจดจ้องอยู่ที่คำว่า พุทโธ ให้พิจารณาตามองค์ฌาน ๕ 

การนึกถึง พุทโธ เรียกว่า วิตก จิตอยู่กับ พุทโธ ไม่พรากจากไป เรียกว่า วิจาร 
หลังจากนี้ ปีติ และความสุข ก็เกิดขึ้น เมื่อปีติและความสุขเกิดขึ้นแล้ว จิตของผู้ภาวนา 
ย่อมดำเนินไปสู่ความสงบ เข้าไปสู่ อุปจารสมาธิ และ อัปปนาสมาธิ ลักษณะที่จิตเข้าสู่ 
อัปปนาสมาธิ ภาวะจิตเป็นภาวะสงบนึ่ง สว่าง ไม , มีกิริยาอาการแสดงความรู้ ในขั้นนี้ 
เรียกว่า จิตอยู่ในสมถะ 


๒๑๐ 




พระบาทลมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระราชโอรส และพระราชธิดา 
กราบนมัสการหลวงพ่อพุธ ที่วัดปาสาลวัน 


ถ้าจะเรียกโดยจิตก็เรียกว่า อัปปนาจิต 

ถ้าจะเรียกโดยสมาธิก็เรียกว่า อัปปนาสมาธิ 
ถ้าจะเรียกโดยฌานก็เรียกว่า อัปปนาฌาน 

บางท่านนำไปเทียบกับฌานขั้นที่ ๔ 

จิตในขั้นนี้เรียกว่า จิตอยู่ในอัปปนาจิต อัปปนาสมาธิ อัปปนาฌาน จิตย่อมไม่มีความรู้ 
อะไรเกิดขึ้น นอกจากมีสภาวะรู้อยู่อย่างเดียวเท่านั้น 

เมื่อนักปฏิบัติผู้ที่ยังไม่ได้ระดับจิต เมื่อจิตติดอยู่ในความสงบนึ่งเช่นนี้ จิตย่อมไม่ก้าวขึ้น 
สู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้ 

เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านอาจารย์เสาร์ผู้เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานในสายนี้ จึงได้เดินอุบาย 
สอนให้ลูกศิษย์พิจารณากายคตาสติ เรียกว่า กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน โดยการพิจารณา 
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น โดยน้อมนึกไปในลักษณะความเป็นของปฏิกูลน่าเกลียด 
เป็นของโสโครก จนกระทั่งจิตมีความสงบลง รู้ยี่งเห็นจริงตามที่ได้พิจารณา 

เมื่อผู้ปฏิบัติได้พิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เห็นสิ่งปฏิกูล ในที่สุดได้เห็นจริงใน 
สิ่งนั้นว่าเป็นของปฏิกูล โดยปราศจากเจตนาสัญญาแล้ว ก็เกิดนิมิตเห็นสิ่งเหล่านั้นว่า 


๒๑๑ 












พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
กราบนมัสการหลวงตามหาบัว ฌาณสมฺปนุโน 


เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกจริง ๆ โดยปราศจากสัญญาเจตนาใด ๆ ทั้งสิ้น จึงได้ชื่อว่า 
เป็นผู้พิจารณาเห็น อสุภกรรมฐาน 

เมื่อผู้ปฏิบัติพิจารณาอสุภกรรมฐานจนชำนิชำนาญ จนรู้ยิ่งเห็นจริงในอสุภกรรมฐาน 
นั้นแล้ว ในชั้นต่อไปท่านอาจารย์เสาร์ได้แนะนำให้พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นธาตุ ๔ 
ธาตุดิน ธาตุนก ธาตุลม ธาตุไฟ จนกระทั้งเห็นเป็นดิน นก ลม ไฟ 

เมื่อจิตรู้ว่าเป็นแต่เพียงสักแต่ว่าธาตุ ๔ ดิน นก ลม ไฟ จิตก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่า 
ตามที่พูดกันว่า สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มี มีแต่ความประชุมพร้อมของธาตุ ๔ ดิน นก 
ลม ไฟ เท่านั้น 

เมื่อเป็นเช่นนั้น จิตก็ย่อมเกิดความคิดขึ้นมาได้ว่า ในตัวของเรานี้โม่มีอะใรเป็นอนัตตา 
ทั้งสิ้น มีแต่ธาตุ ๔ ดิน นก ลม ไฟ เท่านั้น 


๒๑๒ 



ถ้าหากภูมิจิตของผู้ปฏิบัติจะมองเห็นแต่เพียงกายทั้งหมดนี้ เป็นแต่เพียงธาตุ ๔ ดิน 
นก ลม ไฟ รู้แต่เพียงว่าธาตุ ๔ ดิน นก ลม ไฟ และภูมิจิตของท่านอยู่แค่นั้น ก็มิค'วามรู้เพียง 
แค่ชั้นสมถกรรมฐาน 

และในขณะเดียวกันนั้น ถ้าภูมิจิตของผู้ปฏิบัติปฏิวัติความรู้ไปสู่พระไตรลักษณ์ คือ 
อนิจจังไม , เที่ยง ทุกขัง เป็นทุกข์อนัตตาไม , ใช่ตัวตนที่แท้จริง 

ถ้าหากมี อนิจจสัญญา ความสำคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยง ทุกขสัญญา ความสำคัญมั่นหมาย 
ว่าเป็นทุกข์ อนัตตสัญญา ความสำคัญมั่นหมายว่าไม , ใช่ตัวตนที่แท้จริง ภูมิจิตของผู้ปฏิบัตินั้น 
ก็ก้าวเข้าสู่ภูมิแห่งวิปัสสนา 

เมื่อผู้ปฏิบัติมาฟิกฝนอบรมจิตของตนเองให้มิความรู้ด้วยอุบายต่าง ๆ และมิความรู้แจ้ง 
เห็นจริงในลักษณะของอสุภกรรมฐานโดยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่ง จนมิความรู้แจ้งเห็นจริง 
ในลักษณะที่ว่า กายเรานี้เป็นแต่เพียงธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ มีความเห็นว่า ธาตุ ๔ ดิน นก 
ลม ไฟ ก็เป็นแต่เพียงธาตุ ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน ไม , ใช่สัตว์ บุคคล เรา เขา ด้วยอุบายตังกล่าว 
แล้ว ผู้ปฏิบัติยึดหลักอันนั้น ภาวนาบ่อย ๆ กระทำให้มาก ๆ พิจารณาให้มาก ๆ พิจารณา 
ย้อนกลับไปกลับมา จิตจะค่อย ๆ ก้าวเข้าสู่ภูมิรู้ภูมิธรรม เป็นลำดับ ๆ ไป หลักการปฏิบัติ 
ของท่านอาจารย์เสาร์ ก็มีตังนี้ 


กรรมเก่า 

* คนที่เขาทำชั่วมาก ทำไมเขาจึงได้ดี * 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิส์ ะ ดิฉันยังไม่เข้าใจ คำ ว่า “กรรมเก่า” 

หลวงพ่อพุธ ะ คำว่า กรรม คือ การกระทำ เมื่อเราถือว่าทำลงไปแล้วไม , ถือว่า มี ผลอะไร ทำแล้ว ก็ ทำไป 
คนที่คิดเช่นนั้นก็มีมาก เว้นเสียแต่ว่า ผู้ที่ทำจิตทำใจ หรือว่าฟิกฝนอบรมมาจนจิตใจน้อมเชื่อ 
ในผลแห่งกรรมนั้นแหละ จึงจะเชื่อว่ากฎของกรรมนั้นมีจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัย 
ปัจจุบันนี้ พวกที่ยังตื่นอยู่กับสังคมโลก ตื่นอยู่กับความสนุกเพลิดเพลิน ตื่นอยู่กับความ 
รารวย หรือยศถาบรรดาคักด พวกเหล่านี้มักจะลีมตน และมักไม , คำนึงถึงว่าผลกรรมที่เรา 
ได้กระทำในปางก่อนนั้นมาสนับสนุนให้เราได้ดิบได้ดีในปัจจุบัน 

โดยวิถีของกรรมแล้ว จากปัญหาที่ว่า คนที่เขาทำชั่วมาก ทำไมเขาจึงได้ดี อันนี้ก็เพราะว่า 
ความชั่วในปัจจุบันยังไม , ให้ผลแก่เขา เขาจึงเจริญรุ่งเรือง เพราะอาศัยผลกรรมในอดีตชาติ 
ปางก่อนมาสนับสนุน เขาจึงได้ดิบได้ดี 

เรื่องนี้ยากนักที่จะปลงใจเชื่อกันได้ นอกจากจะมาบำเพ็ญเพียรภาวนา ทำจิตบริกรรม 
ภาวนา ทำใจให้สงบสว่าง นั่นแหละจึงจะโน้มน้าวใจเชื่อลงไปได้ 

เคยมีลูกศิษย์เป็นนายตำรวจผู้หนึ่ง เขาไปอุปสมบทอยู่ด้วย ได้สอนให้เขาบริกรรม 


๒๑๓ 







พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 


กราบนมัสการหลวงปูเทสก์ เทสฺรํส 

ภาวนา เริ่มต้นด้วยการภาวนา พุทโธ พุทโธ พุทโธ เมื่อภายหลังเขาตั้งใจจริงจนกระทั่งจิต 
สงบ สว่าง มีความรู้ธรรมเห็นธรรมปรากฏขึ้นภายในจิตของเขา สิ่งที่เขาแสดงความคิดเห็น 
ออกมา สิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดมีอย่างหนึ่ง คือ เขาพูดว่า 

“เมื่อก่อนนี้รับราชการเป็นนายตำรวจ ยังไม่ทันซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านได้ 
พระราชทานให้ได้เงินเดือนมาสำหรับเลี้ยงชีวิต เมื่อมาภาวนาจนจิตสงบแล้ว รู้เหตุ รู้ผล 
รู้สึกว่างานที่เรากระทำนี้ยังไม่คุ้มกับพระราชทรัพย์ที่ได้พระราชทานมาสำหรับเลี้ยงชีวิต ,, และ 
เขาได้ปฏิญาณว่า “ผมจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์จนตลอดชีวิต ,, 

พระปืจเจกพุทธเจ้า 

• ไม่ แสดง ธรรม และ ไม่ ตั้งศาสนา * 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ๋ ะ ดิฉัน ขอ ยก ข้อ ติ ว่า ล้าไม่ มี พระบวรพุทธศาสนา นี้ คงจะอยู่บนโลก นี้ ด้วยความ 
ยากสำบาก เพราะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเป็นแสงสว่างจริง ๆ ทำให้สามารถระงับความโกรธ ความ 
เกลียด ความผิดหวังอะไรได้ทุกอย่าง และน้อมระสึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า ที่ท่านได้มีพระเมตตาคุณ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ 
เหมือนกับพระพุทธเจ้าอย่างไรเจ้าคะ 

หลวงพ่อพุธ ะ พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตรง ที่ ไม่แสดงธรรมและไม่ตั้งศาสนา 
ถ้าใครทำบุญทำทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ท่านเพียงแต่ให้ศีลให้พร หรือถ้าแสดงธรรม 


๒๑ ๕' 



ก็ไม่เป็นเรื่อง เป็นราวพอที่จะจับเอามาปฏิบัติได้ อย่างดีก็เพียงแต่แนะนำให้รักษาศีล ให้ภาวนา 
ให้ทาน เป็นแด , เพียงแนะนำเท่านั้น ส่วนมากไม่แสดงธรรมเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนองค์พระ 
สัมมาลัมพุทธเจ้า 

โดยวิสัยของท่านพระปัจเจกพุทธะไม , มุ่งที่จะมีสาวก ถ้าหากจะมีคำสอนปรากฏอยู่บ้าง 
ก็เป็นไป เพื่อชีวิตของท่านเท่านั้น ไม่ไว้สาวกเพื่อสืบพระศาสนา 

การตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น ก็มีความเสมอกันกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
โดยทั่ว ๆ ไปก็ศีอ ความเป็นอาสวักขยญาณ ศีอ ความสามารถทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไป 
พระปัจเจกพุทธเจ้าบางองค์ก็ทำจิตให้เป็นสมาธิ มีความละเอียดยิ่ง ๆ ขึ้นไป จนกระทั่ง 
สามารถตัดกิเลสออกจากจิตไปได้โดยไม , ต้องอาศัยเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น 

ส่วนมากพระปัจเจกพุทธเจ้าจะสำเร็จเป็นพระปัจเจกได้โดยเจโตวิมุตติ คือ การทำจิตให้ 
ละเอียดลงไป แล้วก็ตัดกิเลสด้วยกำลังจิตที่เข้มแข็งเหล่านั้น เพราะฉะนั้น เมื่อสำเร็จเป็น 
พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระองค์ท่านแล้ว ท่านจึงไม่สามารถแสดงธรรมได้อย่างกว้างขวาง 
อย่างมีเหตุมีผล เหมือนกับพระพุทธเจ้าโดยทั่ว ๆ ไป 

นึ่ศีอข้อแตกต่างระหว่างพระปัจเจกพุทธเจ้าและสม เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ๋ ะ ดิฉันอยากจะถามว่า สมัยนี้มีพระปัจเจกพุทธเจ้าบ้างไหม 

หลวงพ่อพุธ ะ หากอาศัยหลักเกณฑ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาแล้ว พระพุทธเจ้าของเราทรงกำหนดอายุ 
พระศาสนาไว้ ๕,000 ปี พระศาสนาขณะนี้ได้ดำเนินมา ๒,๕00 ปีเศษแล้ว ศาสนาพุทธ 
ก็ยังปรากฏอยู่ในโลก ยังไม , ว่างจากพระศาสนาในช่วงที่ยังมีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ 
ยังไม่สิ้นอายุของพระศาสนา พระปัจเจกพุทธเจ้ายังไม , มี ถ้าอาศัยหลักฐานตามคัมภีร์แล้ว 
ก็จะยืนยันได้ตามนั้น ปัจจุบันนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าไม , มี 

ฆราวาสบรรลุธรรมได้หรือไม่ 

* ฆราวาสก็สามารถที่จะชำระจิตให้ถึงวิมุตติความหลุดพ้นได้ * 

สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิส์ ะ หากเผื่อว่าไม่ได้บวชเป็นพระนี้ จะสามารถชำระจิตของท่านจนสามารถบรรลุ 
ถึงธรรมได้ไหมเจ้าคะ 

หลวงพ่อพุธ ะ อาศัยตามหลักฐานในพระคัมภีร์ ผู้ที่เป็นฆราวาสก็สามารถที่จะชำระจิตให้ถึงวิมุตติความ 
หลุดพ้นได้ 

ยกตัวอย่างเช่น สมเด็จพระเจ้าสุทโธทนะ พระพุทธบิดา พระองค์ก็สำเร็จพระอรหันต์ 
ในขณะทรงเป็นฆราวาสอยู่ เพราะเมื่อได้พีงเทศน์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ 
สำเร็จพระอรหันต์ทั้ง ๆ ที่ยังเป็นฆราวาสอยู่ 


๒๑ &' 















พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
กราบนมัสการหลวงปูเนีน อาจาโร 


ในปัจจุบันนี้ คฤหัสถ์ที่ยังครองเพศอยู่ก็สามารถที่จะปฏิบัติในทางจิต ทำให้มีจิตสงบเป็น 
สมาธิ รู้ธรรมเห็นธรรมได้เหมือนกับพระในพระพุทธศาสนา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ๋ ะ หมายความว่า ถ้าแม้ว่าเข้าถึงพระอรหันต์แล้ว ถ้าไม่บวชก็วางเบญจขันธ์ได้ 
อย่างสิ้นเชิงใช่ไหมเจ้าคะ 

หลวงพ่อพุธ ะ ตามพระคัมภีร์ก็ยืนยันว่าเป็นอย่างนั้น แต่ถ้านำมาพิจารณาให้รู้แน่นอน และจะหาเหตุผลมา 
ขัดแย้ง ก็อาจจะมีทาง เพราะในแง่ที่จะขัดแย้งได้มีว่า โดยธรรมชาติของพระอรหันต์แล้ว 
ท่านจะวางเบญจขันธ์ คลายความยึดมั่นหมดกิเลสตัณหา มานะทิฏฐิ แม้อาสวะน้อยหนึ่ง ก็ 
ไม่มีในจิตใจของท่าน อาจจะดำรงชีพอยู่จนกระทั่งอายุขัยก็ย่อมเป็นได้ ถ้าหากว่าหามติมา 
ขัดแย้งได้ แต่ว่าคุณของความเป็นพระอรหันต์นั้น เป็นคุณธรรมหรือเป็นสัจธรรมที่สูง ซึ่งโดย 
หลักธรรมชาติของธรรมะขั้นนี้แล้วจะไปสิงสถิตอยู่ในร่างของคฤหัสถ์ซึ่งเป็นร่างของชาวบ้าน 
ธรรมดา เป็นการไม่คู่ควรกัน จึงสามารถทำให้ร่างของฆราวาสผู้สำเร็จอรหันต์แล้วต้องสลาย 
ตัวไป อันนี้เป็นกฎความจริงของธรรมชาติในขั้นนี้ 

ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับแร่ธาตุบางอย่างในโลกนี้ ในเมื่อมาพบกันเมื่อใดแล้ว 
จะต้องมีปฏิกิริยาสลายตัวหรือเกิดธาตุใหม่ขึ้นมา ในกรณีเช่นนี้ ธาตุแท้แห่งพระอรหันต์ที่ 
บริสุทธสะอาดอย่างแท้จริง เมื่อเกิดอยู่ในร่างของคฤหัสถ์ธรรมดา จึงมีประสิทธภาพหรือมี 
อำนาจที่จะทำให้ร่างกายของคฤหัสถ์สลายตัวลงไปได้ เพราะเป็นร่างกายที่ไม่ควรที่จะรองรับ 
คุณธรรมของพระอรหันต์ 


๒๑๖ 



บาปกรรมอยู่ที่ใจ 

* แนะนำวิชาอาชีพแต่มิได้สั่งให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นฆ่าสัตว์ * 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิส์ ะ ดิฉันสนับสนุนให้ประชาชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนี้เจ้าค่ะ เคยมีลูกศิษย์ของท่าน 
อาจารย์แบนเรียนด้วยความหวังดีว่า “อย่าทำเลยหม่อนไหม วัน ๆ หนึ่งชาวบ้านต้มไหมเป็น 
ล้าน ๆ ตัว” 

เพราะเหตุว่าเห็นสภาพที่เขาอดอยาก พิการ อดอยาก ตาบอด ก็เลยคิดว่าการสนับสนุน 
ให้เขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนี้จะทำให้เขาอยู่ดีกินดีขึ้น แม้ว่าเขาผลิตแล้วไม่นำออกมาขายก็ไม่ 
ได้เงินมาเลี้ยงชีพ 

ดิฉันอยากจะช่วยเด็ก ๆ ที่ยากจน แต่ลูกคิษย์พระอาจารย์ก็เตือนมาเรื่อย ๆ ก็เลยคิด 
ว่าเราได้ช่วยคนมามาก ๆ ดิกว่าคนที่เขาไม่ได้เข้าวัด ไม่ทำอะไรเลย เราหากินสุจริต ทำบุญได้ 
หากินได้ ทำอะไรได้ เลี้ยงลูกได้ พระคุณเจ้ามีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไร 
หลวงพ่อ พุธ ะ ตามที่แนะนำให้ราษฎรเขาทำอย่างนั้น เพียงแด , ว่าได้แนะนำให้เขาเลี้ยง แด , ไม , ได้แนะนำให้เขา 
ต้มตัวไหม ในเมื่อเขาทำขึ้นมาแล้ว เขาจะทำอย่างไรเป็นเรื่องของเขา 

ส่วนจะขัดข้องกังวลใจ เพื่อความเบาใจก็ถือเสียว่าเพียงแต่ได้แนะนำวิถีทางดำเนินชีวิต 
เท่านั้น ซึ่งมีหลายวิธีการที่เขาจะทำ ในเมื่อเขาทำลงไปแล้ว เขาจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
แม้ว่าจะไม่สั่งให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ เขาทำไปเอง ถ้าหากสมมติว่าทำใจได้อย่างนี้ก็เป็นที่ 
เบาใจมากขึ้น 

และข้อเปรียบเทียบเวลานี้ เป็นการแนะนำวิชาอาชีพแด , มิได้สั่ง , ให้เขาทั้งหลายเหล่านั้น 
ฆ่าสัตว์ เพราะไม , ได้สั่งว่าให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นแต่เพียงว่า ปลูกหม่อนนะ เลี้ยงไหมนะ 
ทำอะไรเพียงแค่นี้ ในเมื่อมีผลิตผลแล้ว เขาจะทำอะไรเป็นหน้าที่ของเขา เช่น อาจจะแต่งตั้ง 
ใครสักคนหนึ่งที่มีความชำนิชำนาญในเรื่องนี้ให้คำแนะนำ ถ้าจะเปรียบก็คล้ายกับว่าหมอ 
ทั้งหลายเขารักษาโรคภัยไข้เจ็บ ส่วนมากหมอจะไม , มีคำพูด หรือความตั้งใจเจาะจงลงไปว่า 
ฉันจะฆ่าเชื้อโรคอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นแต่เพียงว่าคนนี้ป่วยเป็นโรคอย่างนั้น จะให้ยาอย่างนี้ 
เพื่อให้เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บ 

ที่ได้มีเมตตาแก่ประชาชน ที่แนะนำให้เขาทำอยู่ในปัจจุบัน พยายามทำใจว่าได้แนะนำให้ 
เขาทำอย่างนี้ เมื่อเขาปลูกหม่อนแล้วจะต้องมีสัตว์สำหรับกินหม่อน เขาจะหาอะไรมาทำ 
นอกจากตัวไหมใบหม่อน เมื่อเขามาเลี้ยงเติบโตขึ้นมาแล้ว เขาจะไปทำรวงทำรังที่ไหน รวง 
รังของ เขาจะ เป็นประโยชน์ขึ้นมา คนที่ เขา เลี้ยง เขาย่อมรู้จักหน้าที่ของ เขาว่า เขาควรทำอย่างไร 

เพื่อไม , ให้เป็นการกังวลใจมากนัก อาตมาขอแนะนำวิถีทางทำให้เบาใจ เมื่อแนะนำให้เขา 
รู้จักประกอบอาชีพ พยายามนึกในใจว่าเราไม่ได้แนะนำให้เขาฆ่าสัตว์ เขาจะทำอะไรเป็น 
หน้าที่ของเขา ให้พยายามทำใจอย่างนี้ อาตมาเห็นว่าความกังวลใจอาจจะลดน้อยลงไป 


๒๑๗ 









พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ทรงถวายไทยธรรมแด่หลวงปูหลุย จนฺทสาโร ที่พระราชวังบางปะอิน 


สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิต ะ บาปกรรมทั้งหลาย นี้ อยู่ที่โจจริง ๆ ใช่ไหมเจ้าคะ 

หลวงพ่อพุธ ะ อยู่ที่ใจ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิต ะ ทีนี้ถ้าเผื่อว่า จิตใจของดิฉันมิไดโฝโจโนเรื่องตัวไหมเลย แต่ไฝใจโนเรื่อง ที่ ช่วย 
ชีวิตเด็ก ไม่ให้ตาย ไม่ให้พิการ อันนี้สำคัญกว่าใช่ไหมเจ้าคะ 

หลวงพ่อพุธ ะ สำคัญกว่า 


คุ ณธรรมพระอริยะ 

* มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงไม่กวัดแกว่ง * 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ๋ ะ เมื่อพระอริยบุคคล อันมิพระโสดาบัน ท่านไม่ผูกพยาบาท ท่านไม่ท่าร้ายคน หรือ 
เปียดเปียนคน ท่านอยู่โนคีล ๕ ใช่ไหมเจ้าคะ 


๒๑๘ 



หลวงพ่อพุธ ะ อยู่ในศีล ๕ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ๋ ะ มิ กล่าวไว้ในพระพุทธคาสนา 

หลวงพ่อพุธ ะ มีกล่าวในพระพุทธศาสนา 

ลักษณะนํ้าใจของพระโสดาบัน เป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย คือ มีความ 
เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงไม่กวัดแกว่ง มีความรักในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคง 
ไม่เปลี่ยนแปลง มีความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงไม่เปลี่ยนแปลง 

ทุกสิ่งทุกอย่าง จะทำบุญก็บุญ จะบาปก็บาป ไม่มีการคัดค้าน เป็นสมาธิจิต เมื่อมีการ 
กระทบจิตใจ บางทีอาจจะโกรธ แต่ไม่ผูกพยาบาท พระโสดาบันเต็มไปด้วยการให้อภัยเรียก 
ว่าให้อภัยทาน ไม่ผูกพยาบาทอาฆาตใครทั้งสิ้น 

เช่นอย่างพระมหาบพิตร ต้องลงพระปรมาภิไธยรับสั่งให้ทำอะไรลงไป เช่น การให้ 
อภัยโทษ และมีการประหารชีวิตผู้กระทำความผิด อาตมาเคยพิจารณาดูแล้วในเรื่องนี้ 
สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปัจจุบัน คิดว่าไม , มีทางที่จะได้รับบาป เพราะ 
รัฐธรรมนูญการปกครองมาจากมติคณะรัฐมนตรี ไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรง 
ตราเป็นกฎหมายนั้น ๆ ออกมา จึงเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นการปลอดพ้นจากสิ่งที่เป็นบาปกรรม 
จริงอยู่ อาจจะมีพระปรมาภิไธย แตกโดยกฎหมายโดยมติของปวงชน 

ที่อาตมาต้องอธิบายดังนี้ก็เพราะมีผู้มาถามบ่อย ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้อาตมภาพได้แก้ปัญหา 
เขาไว้อย่างนี้ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิสิ่ ะ พระสกทาคามี ท่านมีคุณสมปีตอย่างโร 

หลวงพ่อพุธ ะ พระสกทาคามีละลังโยชน์ได้ ๓ เหมือนกับพระโสดาบัน คือ ละลักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต 
ปรามาส ระงับราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลง แต่สังโยชน์นี้ที่ละได้เท่ากันกับพระโสดาบัน 
แตกต่างกันตรงที่ระงับ ราคะ โทสะ โมหะให้เบาบางลง จิตอยู่เหนือพระโสดาบันนิดหน่อย 

สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิสิ่ ะ พระโสดา พระสกทาคามีนี้กามราคะยังมีอยู่ คือ หมายถึงความรักสวยรักงาม 
ยังติดอยู่มิโช่หรือเจ้าคะ 

หลวงพ่อพุธ ะ ยังติดอยู่ มีเรื่องในพระพุทธประวัติ เป็นเรื่องของนางวิสาขาว่า 

นางวิสาขาไปลืมเครื่องประดับไวิในอารามของพระพุทธเจ้า แล้วพระอานนท์เป็นผู้เก็บ 
เครื่องประดับตกแต่งอันนั้นรักษาไว้ 

เมื่อนางวิสาขามาวัด พระอานนท์แจ้งให้ทราบว่านางลืมเครื่องประดับคุณค่ามหาศาลไว้ 
ในวัดนี้ อาตมภาพเก็บเอาไว้ นางวิสาขาก็เรียนกับพระอานนท์ว่า เครื่องประดับของดิฉันที่ 
พระคุณเจ้าได้เก็บรักษาไว้ไม่ขอรับคืน ขอยกถวายเป็นสมบัติของสงฆ์ 

ฝ่ายพระพุทธเจ้าทรงทราบ พระองค์ก็รับสั่งว่า ของประดับเหล่านี้แม้จะเป็นของมีค่าสูง 
แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับสงฆ์ 


๒๑๙ 









พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชๆ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
กราบนมัสการหลวงปูขาว อนาลโย ที่รัดถํ้ากลองเพล 


๒๒0 



นางวิสาขาก็ทูลว่าถามว่า ถ้าเช่นนั้นจะทรงให้ปฏิบัติอย่างไร 
พระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่า ให้รับเอาของคืนไป 

นางวิสาขาทูลว่า การที่รับของคืนนั้นเป็นการไม่สมควร ขอปวารณาสร้างพระวิหารถวาย 
อันนี้เป็นหลักฐานที่พระโสดาบันยังใช้เครื่องประดับอยู่ 


พลังใจ 

* ผู้ที่มีความกตัญญกตเวทีนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรม * 

พระ บาทสมเด็จ พระ เจ้าอยู่หัวฯ ะ อยากขอให้พระคุณเจ้านั่งแผ่เมตตาให้กับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 
ขอให้ท่านมีความร่มเย็นเป็นสุข 

หลวงพ่อพุธ ะ อันนี้รู้สึกเป็นกิจวัตรที่ได้กระทำมาเป็นประจำแล้ว 

พระ บาทสมเด็จ พระ เจ้าอยู่หัวฯ ะ อยากเรียนถามพระคุณเจ้าว่า เคยผ่นถึงท่านพระพุทธยอดฟา เคยผ่นถึง 
ท่านหลายครั้ง ไม่ทราบว่าผ่นถึงท่านเองหรือใจนึกถึง 

หลวงพ่อพุธ ะ พลังใจที่ได้เคารพบูชา ที่มีความกตัญญกตเวทีต่อบรรดาพระบรมมหากษัตราธิราชเจ้าทั้ง 
หลายในอดีตนั้นย่อมเป็นพลังอันหนึ่งซึ่งสามารถทำให้จิตใจของพระองค์ปฏิพัทธ์ถึงพระองค์ 
ท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยความแน่นอน ซึ่งปกติแล้วความกตัญญกตเวทีเป็นเครื่องหมาย 
ของความดี ผู้ที่มีความกตัญญกตเวทีนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรม เป็นพื้นฐานให้เกิดความดี 
ดังนั้น การที่ได้ฟังเกี่ยวอับการปฏิบัติสมาธิภาวนาที่คิดว่ายังไม่เป็น ยังไม่ชำนาญนั้น 
เพราะความกตัญญกตเวทีอันนี้ จะช่วยเกื้อกูลอุดหนุนนี้าใจของท่านให้ดำเนินไปสู่สมาธิที่ 
ถูกต้อง 

เท่าที่เคยได้ฟังที่รัดป่าสาลวันเมื่อครั้งนั้นว่า เมื่อระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า จิตสงบสว่างลงไปแล้ว หายหวาดกลัวในสิ่งต่าง ๆ อันนี้คือจิตของท่านมีสมาธิ 
และเช้าสมาธิได้ง่าย 

แต่การทำสมาธิบางครั้งบางคราวนั้น เราอาจจะไม่สมประสงค์ในการกระทำ คือจิตอาจ 
ไม , มีความสงบตลอด เวลา แด , ถึงกระนั้นก็ยังเป็นการสะสมกำลังไว้ เมื่อเวลาเหมาะสมเมื่อใด 
จิตจะสงบลงเป็นสมาธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อขณะใดที่ เกิดความกลัว กลัวจะมีภัยอันตราย 
เกิดขึ้น จิตของ ผู้ปฏิบัติ เป็นผู้อบรมอยู่เป็นประจำนั้น จะวิ่งเช้าสู่ความเป็นสมาธิโดยไม่ตั้งใจ 
อันนี้เคยมีปรากฏการณ์ให้อาตมภาพได้ทราบหลายครั้งหลายหน ในชีวิตนี้รถเคยควำ 
ถึง ๒ หน 

ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒ ๕ ๒๐ ไปจังหวัดอุบลฯ กลับมาจะถึงจังหวัดนครราชสีมาอยู่แล้ว 
ห่างเพียง 90 กว่ากิโลเมตรเท่านั้น รถควำที่โค้งด่านเกวียน เขตตัวเมืองนครราชสีมา 

ขณะที่รู้สึกตัวว่าเกิดอันตราย จิตจะวิ่งเช้าสู่สมาธิโดยไม่ตั้งใจ ในขณะนั้นรู้สึกตัวว่า 


๒๒๑ 













พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กราบนมัสการหลวงปูด็ม พุทธาจาโร 


ตัวเองลอยอยู่บนอากาศบริเวณรอบ ๆ สว่างไสวไปหมด ทั้งข้างหน้าข้างหลัง 

ภายในจิตใจคล้าย ๆ กับว่ามันสั่งให้รถหลบเสาซีเมนต์ข้างถนนซึ่งเขาปักไว้เป็นแถว 
เมื่อมองดูแล้วก็มองเห็นต้นเสาแต่ละต้นคล้ายมันปรากฏ และรถหลบเสาซีเมนต์นั้นไปได้แต่ 
ต้นสุดท้ายที่รถจะไปปะทะ มันมืดมองไม่เห็นต้นเสา รถก็ไปปะทะต้นเสาซีเมนต์นั้น แล้วรถก็ 
พลิกคว้าลงไป 

คงจะเป็นเพราะเดชะบุญ จิตวิ่งเข้าสู่สมาธิโดยไม่ได้ตั้งใจนั้นเอง ทำให้อาตมภาพและ 
ทุกคนในรถไม , เป็นอันตราย 

ดูสภาพของรถแล้วเสกว่าเสียหายมาก ใคร ๆ มองแล้วก็รู้สีกว่า ไม่มีใครเหลือสักคน 
ที่นั้งไปในรถ อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๒๔ ที่ผ่านมานี้ ครั้งนี้จะไปรับถวายที่ดินที่เขา 
อุทิศให้สร้างวัด พอไปถึงอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากนางรองประมาณ ๑๓ กิโลเมตร 
บังเอิญยางแตกทั้งข้างหน้าและข้างหลังพร้อมกัน รถวิ่งลงไปข้างถนน เหตุการณ์เกิดขึ้น 
ขณะนั้น คล้าย ๆ ตนเองลอยขึ้นไปบนอากาศ รู้สีกตัวเองเมื่อรถมันหายกลิ้งแล้ว พอรถหยุด 
ได้ถามว่ามีใครเป็นอะไรบ้างไหม เขาบอกว่าไม่มีอะไร ไม , มีใครเจ็บ 

เหตุการณ์ทั้ง ๒ ครั้ง เกิดขึ้นคล้าย ๆ กัน แปลกตรงที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเข้าสมาธิ พอเกิดขึ้น 
แล้วมันเกิดขึ้นของมันเอง 


๒๒๒ 



จึงได้คติมาเตือนใจบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พุทโธ 
ธัมโม สังโฆนี้ระสีกไว้ให้ดี ควรระสีกไว้จนมันเกิดติดนิสัย 

บางครั้งมิได้ตั้งใจจะนึก จิตจะนึกขึ้นมาเองว่าพุทโธ ธัมโม สังโฆ บางครั้งเมื่อทำอะไร 
ผิดพลาด แทนที่จะไปนึกอย่างอื่นกลับมานึกพุทโธ ธัมโม สังโฆ และพูดออกมาโดยมิได้ตั้งใจ 
อันนี้เพราะอาศัยจิตติดอยู่กับพุทโธ ธัมโม สังโฆนั้นเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมา จิตมันก็วิ่ง 
เข้าหาพุทโธ ธัมโม สังโฆโดยไม , ได้ตั้งใจ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะลิ้นใจ ถ้าหากเราไม่ได้สร้างพื้นฐานลมหายใจ ทุกขเวทนา 
ต่าง ๆ มันจะมารบกวนจะทำให้จิตไขว่คว้าหาที่พึ่ง ถ้าว่าเราไม่นึกถึงอะไรให้มั่นคงไว้ลักอย่าง 
หนึ่ง จิตก็จะไม่มีที่ฮด ก็จะไขว่คว้าไปต่าง ๆ บางทีก็อาจจะไปเกาะสิ่งที่เป็นอบายภูมิ เพราะ 
จิตไม , มีที่พึ่งที่ระสีก จิตนั้นก็จะไปสู่อบายภูมิ เป็นสภาพที่ไม , มีความเจริญ 

พุทโธ ธัมโม ลังโฆนี้เป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ ลังฆานุสติ ระสีกถึงคุณของพระพุทธเจ้า 
พระธรรม และพระสงฆ์ แม้จิตจะไม , สงบก็ตามเป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ ลังฆานุสติ 

นิมิต 

* เป็นเครื่องรู้ของจิต * 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ะ นิมิตนี่มีหลายอย่าง บางอย่างแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง อย่างหนึ่ง 
และอีกอย่างหนึ่งก็ให้'เห็นเหมือนมิน และอีกอย่างหนึ่งก็แสดงให้เห็นเหมือนทิพย์ เป็นนิมิต 
ความหมาย ขอท่านอาจารย์ได้อธิบายโห้ฟืง 
หลวงพ่อพุธ ะ นิมิตก็มีความหมายตรงตัวอยู่แล้วว่า เป็นเครื่องรู้ของจิต 

นิมิตจะเกิดขึ้นได้ในจิตสมาธิ คือ เมื่อผู้ภาวนา พุทโธ พุทโธ พุทโธ เมื่อจิตมีอาการ 
เคลิ้ม ๆ ลงไป จิตสงบ สว่าง กระแสจิตส่งออกไปข้างนอก แล้วก็เกิดขึ้นมาในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น ภาพคน ภูตผื ปิศาจ เทวดา 

และอีกอย่างหนึ่ง ในการพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐาน ในขั้นต้น ผู้ปฏิบัติ 
อาศัยการน้อมนึกพิจารณา น้อมไปสู่ความเป็นอสุภกรรมฐาน ความไม , สวย ไม , งาม น่าเกลียด 
โสโครก ของร่างกาย น้อมไปสู่ความเป็นธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไพ่ คือ เป็นองค์ประชุมของ 
ธาตุ ๔ ด้วยความตั้งใจก็ดี เมื่อจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้ว จิตอยู่ในระดับอุปจารสมาธิ 
ก็จะเกิดนิมิตภายนอกขึ้นมา 

เมื่อผู้ปฏิบัติพิจารณาดูนิมิตภายนอกกาย นิมิตภายนอกกายจะย้อนกลับเข้ามาภายใน 
หมายถึงจิตนั้นน้อมเข้ามาในกาย แล้วจิตจะมารู้ถึงนิมิตภายในกาย ในขณะที่จิตรู้อยู่ภายใน 
ตัวนั้น จิตจะมีลักษณะตั้งอยู่ระหว่างกลางของกาย แล้วจิตจะไปรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งภาย 
ในกาย 


๒๒๓ 









พระบาทลมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กราบนมัสการหลวงปูแหวน สุจิณฺโณ 


เมื่อจิตมองดูสิ่งที่รู้เห็นอยู่ภายในกายนั้น จิตจะพิจารณากายต่อไป จนกระทั่งจิต 
ละเอียดลงไปจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิ 

เมื่อจิตถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้ว จิตจะมีลักษณะคล้าย ๆ กับถอนตัวออกมาจากร่างกาย 
เมื่อถอนตัวออกจากร่างกายแล้ว จิตจะมาลอยเด่นอยู่ แล้วจิตจะย้อนกลับไปมองดูกายเดิม 
ในเมื่อจิตย้อนกลับไปมองดูกายเดิม จิตก็มองเห็นกายในลักษณะที่นั้งหรือนอนอยู่ก็ตาม 
แล้วกายนั้นจะแสดงอาการขึ้นอืด เน่าเปิอย ผุพัง สลายไป ในที่สุดก็ยังเหลือแต่โครงกระดูก 
แล้วโครงกระดูกก็หลุดออกไปเป็นชิ้น ๆ และแตกหักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ ในที่สุดกระดูกก็ 
หลุดละเอียดลงไป และหายไปในที่สุด 

อันนี้เป็นนิมิตซึ่งเกิดขึ้นในจิตโดยปราศจากสัญญาใด ๆ ที่น้อมนึก นิมิตอันนี้เรียกว่า 

อุคคหนิมิต 

ในขณะที่จิตมองเห็นนั้น จิตยังไม , บอกว่าเป็นอะไร เรียกว่าอะไร คือ เมื่อกายที่จิตมอง 
เห็นนั้นมีอาการต่าง ๆ ผิดแปลก เช่น ขึ้นอืด เน่าเปือย ผุพังลงไป ดังที่ได้บรรยายมานั้น 
อันนี้จิตอยู่ในขั้น ปฏิภาคนิมิต เป็นอุบายสำหรับฟิกฝนอบรมจิตในขั้นสมถะ 

เมื่อจิตมองดูนิมิตนั้น นิมิตนั้นอาจจะหายไป เมื่อนิมิตนั้นหายไป ก็ยังเหลือแต่สภาวจิต 
ผู้! นิ่ง สดใส สว่างชั่วขณะหนึ่ง ก็จะเกิดภูมิ!เกิดขึ้นภายในจิต คือ มีแด , เกิดขึ้นดับไป เกิดขึ้น 


1®ว 1®ว 



ดับไป อยู่ภายในจิต จิตของผู้ปฏิบัติก็จะจดจ้องมองดูจิตที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมิต โดยปราศจาก 
เจตนาสัญญาใด ๆ ทั้งนั้น 

สิ่งที่มองเห็นนั้นเรียกว่าอะไรเรียกไม , ถูก ไม , มิความหมาย ในสมมุติบัญญัติที่พระพุทธเจ้า 
ตรัสไว้ในธัมมจักกัปปรัตนสูตรว่า สิ่งโดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมี 
ความดับไปเป็นธรรมดา 

สิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่นี้หมายถึงอะไร จะเรียกชื่อตามสมมุติบัญญัติไม , ลูก พระพุทธเจ้าจึง 
ตรัสว่า สิ่งโดสิ่งหนึ่ง อันนี้เป็นความ!ของจิตที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติธรรมขั้นสูง 

ถ้าหากว่าจิตมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นดับไป เกิดขึ้นดับไปแล้วก็ถอนออกมาจากสภาวะ!อย่างนั้น 
จิตของผู้ปฏิบัติในขั้นนี้ก็เรียกว่าจิตอยู่ในขั้น สมถกรรมฐาน 

แต่ถ้าหากสิ่งที่จิตมองดูนั้นเกิด อนิจจ สัญญา ความสำคัญมั่นหมายว่า สิ่งที่!เห็นนั้นเป็น 
ของไม่เที่ยง แล้วก็เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา จิตของผู้ปฏิบัติก็จะวิ่งเข้าสู่ ภูมิ วิปัสสนา 

ในขณะที่จิต!อย่างนั้น ไม , มีอะไรปรากฏ คือ มีแต่จิตตัวผู้!นึ่ง เด่นอยู่ และสิ่งที่!ก็ 
ปรากฏอยู่ คือจิตกับความ!ที่เกิดขึ้นภายในจิต และมิสติ!ตามจิตคือสิ่ง!อันนั้น อันนี้ 
เรียกว่าการปฏิบัติอยู่ในภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูง 

และอีกอย่างหนึ่ง ในลักษณะเช่นนี้ ไปตรงกับพุทธภาษิตที่ว่า โนกาลโดก็ดี เมื่อธรรม 
ทั้งหลายย่อมปรากฏอยู่แก'พราหมณ์ผู้มีความเพียร โนกาลนั้นความสงสัยย่อมสิ้นไป 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ะ สำหรับนิมิตนี้ถ้าเป็นถึง อุคคหนิมิต หรือ ปฏิภาคนิมิต ทำโห้สามารถที่ 
จะเห็นได้จากการที่เราดู หมายความว่า ภาพที่เห็นนิมิตอีกอย่างหนึ่ง คล้าย ๆ กับมีน มิความ 
จริงเพียงโด กายหยาบหรือนิมิตโนมีน ตัวเองมินิมิดว่าอย่างนั้น แล้วไปถามว่าแปลว่าอะไร 
บางทีก็มิความจริง หรือบางทีไปถามพระอาจารย์ อธิบายว่ามินิมิดว่ากระไรบ้าง และท่านก็ 
บอกว่ามินิมิดอย่างนั้น ๆ ที่แปลนิมิต เรื่องนิมิตนี้มิความจริงอย่างโร 

หลวง พ่อพุธ ะ นิมิตนี้ บางครั้งก็มีความจริง บางครั้งก็ไม่มิความจริง เหมือน ๆ กับความผิน คือ นิมิตหรีอ 
การผินในขั้นนี้เป็นเรื่องพื้น ๆ โดยทั่วไป 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ะ แต่เรื่องนิมิตนี้เคยนำไปถามท่านผู้ทรงคีล หรือพวกหมอดู เคยไปถามท่าน 
อย่างเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ไปถามหลวงปูขาวว่า จะเป็นอย่างไรกับเหตุการณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ท่านมิ 
นิมิตหรือเปล่า หลวงปูท่านก็บอกว่า มินิมิด เห็นแปลกก็ตีความหมายว่าไม่มิอะไรมาก ท่านก็ 
บอกว่าไม่มิอะไรมาก แต่ท่านก็ตีความว่าไม่ค่อยจะดี 

อย่างนี้นิมิตของผู้ทรงศีลจะเป็นความหมายได้อย่างไร และอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านแปลมา 
จะมิวิธีการอย่างไร 

หลวง พ่อพุธ ะ นิมิตของผู้ทรงคีลก็อาศัยความมีคีล และอาศัยความ!ลึกของจิต อาศัยความคิดที่เกิดขึ้น 
ของความ!เมื่อเกิดนิมิตขึ้นมา โดยการพิจารณาในนิมิตสมาธิภาวนา ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นจริง 


๒ &' 





สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ กราบนมัสการหลวงพ่อพุธ 
ในงานฉลองอุโบสถวัดหนองจรเข้ อำเภอกปินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 


พระ บาทสมเด็จ พระ เจ้า อยู่หัวฯ ะ คำว่า อุคคหนิมิต มิความหมายมาจากคำว่า การทำจิตใจให้มิสติ ไม่ให้ 
หลงโนความสวยความงาม โนทางตรงใช่ไหม 

หลวงพ่อพุธ ะ ความมีสติ ความไม , หลงติดในความสวยงาม เป็นผลเกิดจากการพิจารณาทำอุคคหนิมิตให้เกิด 
ขึ้นได้แล้ว แต่อุคคหนิมิตหมายถึงสิ่งที่มองเห็นติดตา เกิดจากการเพ่งกสิณอย่างใดอย่างหนึ่ง 
จนเกิดสมาธิแน่วแน่ มองเห็นเป็นนิมิต ลืมตาก็เห็น หลับตาก็เห็น เรียกว่า อุคคหนิมิต 

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อโยคาวจร มาพิจารณาอาการ ๓๒ มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น โดย 
น้อมไปสู่ความเป็นสิ่งปฏิกูล น่าเกลียด สกปรก โสโครก จนจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิสว่างไสว 
มีปีติ สุข เอกัคคตา เป็นหนึ่งแน่วแน่ แล้วเกิดนิมิตมองเห็นอาการใดอาการหนึ่งในอาการ ๓๒ 
เช่น กระดูกเป็นต้นก็ดี หรือเกิดนิมิตมองเห็นสิ่งปฏิกูลภายในร่างกายก็ดี หลับตาก็มองเห็น 
ลืมตาก็มองเห็นติดตา เรียกว่า อุคคหนิมิต 

ผลเพื่อบรรเทาราคะให้เบาบางลง หรือขจัดราคะให้หมดไปตามกำลังแห่งสมาธิและ 
สติปัญญา 

พระ บาทสมเด็จ พระ เจ้า อยู่หัวฯ ะ การพิจารณาความไม่สวยไม่งามนี้มันเป็นสมมุติบัญญ้ติ ไม่มิความหมาย 
หรือแล้วแต่จะคิดไป ใช่หรือไม่ 


เอ๒๖ 



หลวงพ่อพุธ ะ แล้วแต่จะคิด ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะเกิดความจริงขึ้นมา ต้องอาศัยความเป็นจริงที่ปรุงแต่ง 
ขึ้นมา เพื่ออบรมจิตของตัวเองให้มิความเห็นคล้อยตาม และเกิดความเชื่อถือว่าเป็นอย่างนั้น 
ถ้าหากจะพิจารณาในปัจจุบันนี้ให้พิจารณาน้อมไปถึงอดีต หากร่างกายนี้แตกสลายไป 
แล้ว ผมก็ดี ขนก็ดี เล็บก็ดี หนังก็ดี ฟันก็ดี ล้วนแต่แตกสลายไป ให้น้อมไปพิจารณาเพื่อ 
ให้จิตเกิดความรู้ความจริง เห็นจริง แม้จะไม่เกิดความเห็นอย่างนี้ แม้จิตจะไม่น้อมเข้าไป 
สู่พระธรรมวินัยที่ถูกต้องตังกล่าวก็ตาม 


ผลของการทำบุ ณ 

* การทำบุญนั้นเพื่อกำจัดกิเลส * 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ ะ การทำบุญ ผลบุญที่ได้อยู่ที่ไหน จะได้อยู่ที่จิตของเรา หรือจะได้อยู่ที่เรา 
จะได้ผลบุญ คนเราส่วนมากเวลาทำบุญคิดว่าจะได้ผลบุญอย่างนี้ 

แต่บางทีก็พิงดูว่า ถ้าทำบุญทำทานหรือทำอะไรมันก็ได้กุคล ผลมันก็ได้อยู่ที่ใจ เลยทำให้ 
ผลอยู่ที่จิตใจของเราและก็เป็นการขัดเกลาจิตใจของเรา 
หลวง พ่อ พุธ ะ การทำบุญ โดยความมุ่งหมายที่แท้จริง ก็เป็นอุบายปีกฝนอบรมจิตของผู้กระทำนั้น ให้เป็น 
ผู้มีเมตตาอารีอารอบแก่บุคคลอื่น และการทำบุญนั้นเพื่อกำจัดกิเลส เป็นการปีกฝนอบรม 
จิตใจให้เกิดมีวิชชากว้างขวาง อารีอารอบรู้จักเอื้อเฟิอแก่มนุษย์และสัตว์ 

แต่สำหรับอุบายโดยตรง เพื่อเป็นการจูงใจผู้ที่จะหลงผิดได้ทำบุญ เพื่อผลบุญจะติดตัวไป 
หลังจากตายแล้ว จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้าง เทวดาบ้าง อันนี้ก็เป็นอุบายเท่านั้น 

ความหมายของกรรม ฐ าน 

* งานทางจิตที่เกี่ยวเนื่องด้วยจิตโดยตรง * 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ๋ ะ คำว่ากรรมฐานมิความหมายอย่างไร ขอพระคุณเจ้าอธิบายด้วยเจ้าค่ะ 
หลวง พ่อพุธ ะ กรรมฐาน ตามความหมายของคำศัพท์ หมายความว่า เป็นที่ตั้งแห่งการงาน ความหมายใน 
ทางธรรมะ หมายถึง การทำงานทางจิตที่เกี่ยวเนื่องด้วยจิตโดยตรง เรียกว่า กรรมฐาน 

อารมณ์ของกรรมฐาน พุทโธ เป็น พุทธานุสติ เป็นที่ตั้งของการงานในทางจิตใจ ธัมโม 
ธรรมะ ก็เป็นที่ตั้งการงานของจิตอย่างหนึ่ง ลัง1ฆ พระอริยสงฆ์ ก็เป็นที่ตั้งการงานทางจิต 
อย่างหนึ่ง 

อานาปานสติ การกำหนดรู้ลมหายใจ หายใจเข้าออกก็ให้รู้ว่าสั้นหรือยาว หยาบหรีอ 
ละเอียด สบายหรือไม่สบาย เป็นที่ตั้งของกรรมฐานอย่างหนึ่ง 
คำว่า กรรมฐาน จึงหมายถึง ที่ตั้งการงานในทางจิต 


๒๒๗ 







พูดถึงหลักกรรมฐานตามแนวทางปฏิบัติ เฉพาะอารมณ์ของสมถกรรมฐานมีถึง ๔๐ 
อย่างตามที่ปรากฏในคัมภีร์ มีอนุสติ ๑๐ อสุภ ๑๐ ธาตุกรรมฐาน ๔ และอารมณ์อื่น ๆ ซึ่ง 
เป็นอารมณ์ของสมถะ และเป็นที่ตั้งแห่งการงานในทางจิตทั้งนั้น 
พูดถึง อนุสติ หมายถึง การระลึกถึง อารมณ์ จิตใจ 

ในอนุสติ ๑๐ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ ลังฆานุสติ คือ ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า 
พระธรรม และพระสงฆ์และรวมทั้งอนุสติ ๘ ข้อข้างต้น อันนี้เป็นกรรมฐานที่เกี่ยวเนื่องด้วย 
การบริกรรมภาวนา การบริกรรมภาวนาสามารถทำจิตให้สงบลงได้เพียงแค่อุปจารสมาธิ 

แต่อนุสติข้อที่ ๙ และ ๑๐ ได้แก่ กายคตาสติและอานาปานสตินั้น กายคตาสติ คือ 
การพิจารณากายเป็นอารมณ์ อานาปานสติ คือ การกำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์ อารมณ์ 
กรรมฐาน ๒ อย่างนี้ สามารถทำจิตของผู้ปฏิบัติให้สงบ และสามารถเดินเข้าไปสู่ความเป็น 
อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ โดยลำดับ และการกำหนดรู้ลมหายใจก็ดี การพิจารณากายคตา 
สติก็ดี ทั้ง ๒ อย่างนี้จัดเป็น กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นแนวทางยังจิตใจให้สงบในขั้น 
สมถกรรมฐานด้วย และจะเป็นเครื่องหมายให้จิตรู้ พระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา ด้วย เพราะการพิจารณากายก็ย่อมบ่งถึงการเปลี่ยนแปลงภายในกาย คือ กายปกติ 
ทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ในสภาพปกติ 

ผู้ปฏิบัติพิจารณากายคตาสติ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นไปได้ ๒ อย่าง คือ 
ประการแรก ให้มองเห็นร่างกายที่พิจารณาอยู่นั้นเป็นของปฏิกูล สกปรก น่าเกลียด 
โสโครก เน่าเปือย ผุพัง ไม , สวย ไม , งาม อันนี้เพื่อกำจัดราคะ ความกำหนัดยินดี เป็น 
ความจำเป็นสำหรับผู้บวชในพระธรรมวินัยต้องปฏิบัติ ในแง , พิจารณากายคตาสติมุ่งสู่จุด 
อสุภกรรมฐาน เป็นสิ่งจำเป็นมาก 

และอีกแง่หนึ่งนั้น พิจารณากายโดยกำหนดอาการ ๓๒ เหมือนกัน แต่จะน้อมจิตให้รู้ 
ลงไปในแง่เป็นธาตุกรรมฐาน คือ เป็นธาตุ ๔ ดิน นั้า ลม ไฟ จนกระทั้งให้จิตสามารถมอง 
เห็นว่า ร่างกายทั้งหมดนี้เป็นธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ จริง ๆ 

ในการพิจารณาน้อมใจเชื่อ และพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นว่า ร่างกาย 
เป็นแต่เพียงธาตุ ๔ ดิน นั้า ลม ไฟ จนกระทั้งจิตสงบลงไปแล้ว สามารถรู้ความจริงปรากฏ 
ขึ้นเป็นนิมิต ให้เห็นว่ากายของเราเป็นแต่เพียงธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ แยกเป็นส่วน ๆ แล้ว 
ไม , มีตัวตน ไม , ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา แล้วจิตจะได้ความรู้ขึ้นมาว่าร่างกายทั้งหมดนี้เป็น 
เพียงการประชุมของธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ เท่านั้น เพราะความเป็นสัตว์ เป็นชีวิต 
เป็นเรา เป็นเขา ไม , มี 

ในเมื่อความเป็นคน เป็นสัตว์ เป็นเรา เป็นเขา เป็นชีวิตไม่มี ภายในจิตก็จะเกิด 
ความรู้ขึ้นมาว่า กายของเรานี้จะเป็นเราเขาเพียงแค่สมมุติบัญญัติ เมื่อพิจารณาแยกออกมา 
จริง ๆ แล้วไม , มีอะไรเป็นตัวเป็นตน หรือเป็นเขาเป็นเรา หรือเป็นสัตว์บุคคล เพราะสิ่ง 
เหล่านั้นเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัว ไม , ใช่ตนที่แท้จริง 


๒๒ (๔ 



อันนี้คือจุดมุ่งหมายของการพิจารณากายคตาสติ 

และพร้อม ๆ กันนั้น แม้ว่าการพิจารณาลมหายใจเข้าออกก็ดี การพิจารณากายเป็น 
อสุภกรรมฐาน เป็นของปฏิกูล น่าเกลียด ไม , สวย ไม , งาม เป็นของโสโครกก็ดี การพิจารณา 
กายเป็นธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ จนเห็นชัดลงไปก็ดี ถ้าหากว่าจิตรู้แต่เพียงแค่การเป็นไป 
อย่างนี้ แม้ไม , มีความสำคัญมั่นหมายว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 
จิตของผู้ปฏิบัติก็เป็นเพียงขั้น สมถกรรมฐาน เท่านั้น 

แต่ถ้าหากว่าภูมิจิตของผู้ปฏิบัติปฏิรัติตนไปสู่ อนัตตสัญญา คือ ความสำคัญมั่นหมายว่า 
เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน วิปัสสนาญาณ ก็บังเกิดขึ้น คือรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา ไม , ใช่ 
ตัวไม , ใช่ตน 


ทำดีได้ดี 

* เมื่อผลแห่งความชั่วยังไม่ปรากฏ เขาก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นความชั่ว * 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ๋ ะ คนที่เรียกตนเองว่าเป็นคริสต์ แต่ตัวเองเป็นพุทธ ดิฉันไม่เข้าใจ อย่างเพื่อน 
ของดิฉันก็เหมือนกัน สงสัยเรื่องกรรม พระท่านว่าให้ทำดิ เราทำดิแต่ไม่เห็นได้ดิ คนอื่นเขา 
ไม่เห็นได้ทำดิแต่กลับได้ดิและรื่ารวยมือำนาจวาสนา ส่วนเราทำดินี่จะไม่ได้ดิ 

ขอคำอธิบายว่า ทำดิได้ดินี้ หมายถึงความดิที่ยั่งปีน มิได้หมายถึงดิสำหรับกายเนื้อ 
เฉพาะตอนนี้เท่านั้น หรือโนชาดินี้ดิเอาตัวรอดหรือเป็นผู้ประเสริฐ ทำดิแล้วจะเอาตัวรอดได้ 
ปลอดภัยได้ หมายความว่าสักวันหนึ่งคงจะได้ความดี ใช่ไหมเจ้าคะ 
หลวงพ่อพุธ ะ ใช่ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่า คนทำความชั่วเมื่อผลแห่งความชั่วยังไม่ 
ปรากฏแล้ว เขาก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นความชั่ว บางครั้งตนทำดี แต่ผลแห่งความดีนั้น 
ยังไม , ปรากฏ เขาก็ยังไม , รู้ว่าความดีที่เขาทำนั้นเป็นความดี 

ส่วนมากความรู้ลึกของคนเราโดยทั่ว ๆ ไป เขาก็มักจะพูดกันว่า บางคนทำแต่บาปแต่ 
กรรม ทำไมเขาจึงรำรวยมียศถาบรรดาคักด็ เขามักจะพูดกันอย่างนั้น แต่เรานี้ทำดีแล้ว 
ไม , ได้ดี อันนี้ก็มีคนเขาถามบ่อย ๆ และก็ได้แก่ให้เขาไปว่า 

คนที่คุณกระทำความดีกับเขา เพราะเขาไมมดีจะให้คุณ คุณจึงไม , ได้ดี เพราะคุณมุ่งไป 
เอาดีกับคนซึ่งไม่มีความดี คุณไม่มุ่งเอาความดีกับตนเอง ถ้าคุณทำดีกับตนเอง คุณย่อมจะ 
ได้ดี เช่น คุณปฏิบัติราชการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต งดเว้นแต่สิ่ง 
ซึ่งมันผิดวินัยในหน้าที่ราชการ แม้ผู้บังคับบัญชาไม , เห็นความดีของคุณ คุณก็ได้ทำความดีใน 
หน้าที่ของคุณอย่างพร้อมมูลแล้ว และผลความดีของคุณย่อมปรากฏแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
คือ ผู้ที่พื่'งอำนาจความดีของคุณ 

ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะเป็นครูสอนนักเรียน ผลความดีที่คุณทำอย่างตรงไปตรงมา 


๒๒๙ 




ความดีก็ได้แก่นักเรียนคือลูกศิษย์ของคุณนั่นเอง นักเรียนคือลูกศิษย์ของคุณ ได้วิชาความรู้ 
ได้สอบ สอบผ่านไป ความภาคภูมิใจที่คุณได้ทำให้ลูกศิษย์ได้รับผลสำเร็จ นั่นแหละคือความดี 
ที่ไม่มีใครจะลบล้างได้ 

เพราะฉะนั้น หากเราไปทำความดีแล้วไม , หวังเอาความดีจากผู้อื่น ถ้าผู้นั้นเขามิความดี 
ของเขา ก็จะให้ความดีแก่เรา แต่ถ้าเขาไม , มิความดีพอ เขาก็ไม่ให้ความดีแก่เรา เราก็ผิดหวัง 
เพราะในสังคมมนุษย์ คนดีประเภทหนึ่งเขาถือความมั่งมี ความรำรวย ถือยศถา 
บรรดาคักดึ๋เป็นความดี และคนดีอีกประเภทหนึ่ง เขาถือความดีที่เขากระทำด้วยความ 
บริสุทธิใจเป็นความดีที่ตนสร้าง คนประเภทนี้ถึงแม้ว่าใครจะให้ดีก็ตามไม , ให้ดีก็ตาม แต่เขาก็ 
ภูมิใจในการที่เขาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่บริสุทธี๋สะอาดแล้ว 

สมเด็จพระสังฆราชทรงสรรเสริญ 

* ท่านเจ้าคุณชินฯ ท่านเป็นพระเถระผู้เป็นบัณฑิต * 

๕ ธันวาคม ๒๕๒๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ๋ที่พระภาวนาพิศาลเถร 

ท่านเจ้าคุณพระภาวนาพิศาลเถรเป็นผู้ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนามหลวงพ่อพุธ ฉายา จานิ"โย 
หรีอท่านเจ้าคุณชินฯ เติม ท่านเป็นพระเถระผู้เป็นบัณฑิต มีคุณต้องตามพุทธภาษิตที่ยกขึ้นเป็นบทอุทเทศ 
แปลความว่า บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควร ก่อนสอน ผู้ อื่นภายหลัง จึงไม่มัวหมอง ตามประวัติ 
ของท่านนับแต่บรรพชาอุปสมบทแล้วจนปัจจุบัน ท่านปรากฏว่าเป็นผู้ไม่มัวหมองในคืล ในธรรม ในวินัย 
ความไม , มัวหมองในคีล ในธรรม ในวินัยนี้แหละเป็นคุณลักษณะวิเศษที่แท้จริงของผู้มีชีวิตประเสริฐ คือ 
ชีวิตของพระในพระพุทธศาสนา คุณลักษณะพิเศษที่แท้จริงของพระ ผู้มี ชีวิตประเสริฐ มิ ได้อยู่ ที่ อิทธิฤทธิ๋ 
หรือลาภยศใดอื่น 

ศีล คือ ความเรียบร้อยงดงาม เป็นปกตินั้น ต้องมีด้วยกันทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ดังเป็นที่เข้าใจ 
แล้วว่า บรรพชิตต้องมีคีลของบรรพชิต คฤหัสถ์ต้องมีคีลของคฤหัสถ์ แม้ไม่แยกออกเป็นผู้ถือศีล ๕ ศีล ๘ 
แต่ถ้ามิความเรียบร้อย มีพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ ตั้งอยู่ในสุจริตกาย สุจริตวาจา สุจริตใจ ก็เรียกว่าเป็น 
ผู้มีคืล ธรรม วินัย นักปกครองที่ดีก็ต้องมีธรรม มีวินัยของนักปกครอง ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ พลเรือน 
ก็ต้องมีธรรม มีวินัย พ่อค้าพาณิชย์ก็ต้องมีธรรม มีวินัย ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ก็ต้องมีธรรม 
มีวินัย เป็นธรรมวินัยเฉพาะตน 

ผู้มัวหมองในศีล ในธรรม ในวินัย แม้เป็นนักบวช ก็เป็นนักบวชผู้มัวหมอง แม้เป็นคฤหัสถ์ก็เป็น 
คฤหัสถ์ผู้มัวหมอง เมื่อเป็นผู้มัวหมองในศีล ในธรรม ในวินัย แม้จะรุ่งเรืองด้วยอิทธิฤทธึ๋ ลาภ ยศ สรรเสริญ 
มีความสามารถในการอบรมสั่งสอน ในการประกอบธุรกิจอาชีพเพียงใดก็หาพ้นจากความมัวหมองได้ไม่ 
หาได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรไม , ไม่ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริง ธรรมะเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ 
ผู้ไม่มัวหมองในศีล ในธรรม ในวินัย ก็ศีอพรหมวิหารธรรม 


๒๓๐ 




หลวงปูหล้า เขมปตฺโต 

หลวงปหล้า “ไก่ปาขันตัวเดียว” 

• ไก่ป่านี่อยู่ในป่า มีไก่ตัวผู้ตั้งร้อยตัวพันตัว มีนจะขันเพียงตัวเดียว * 

ถ้าพระภิกษุที่เคารพพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงเขาไม , ทะนงตัวหรอก แม้แต่ครูบาอาจารย์มานั่งอยู่ 
ต่อหน้า...อย่างหลวงพ่อนั่งพูดอยู่นึ่ ครูบาอาจารย์อาวุโสมาปับหลวงพ่อจะหยุดพูดทันที ยังเคยเล่าให้ฟ้งว่า 
หลวงพ่อไปเยี่ยมหลวงปูหล้า หลวงปูหล้าอาวุโสอ่อนกว่าหลวงพ่อ สักพักหนึ่งพวกเจ้าใหญ่ ๆ โตๆ มา 
จากกรุงเทพฯ มาเคี่ยวเข็ญหลวงปูหล้า “หลวงพ่อขอพ่งเทศน์ ๆ” หลวงปูหล้าก็นั่งเฉย คือเขาอยากฟ้ง 


๒๓๑ 













เทศน์หลวงปูหล้า หลวงปูหล้าก็ไม่เทศน์แล้วท่านก็ไม่พูดอะไร หลวงพ่อก็เลยบอกว่า 

“ท่านทั้งหลายอยากพีงเทศน์หลวงปูหล้า หลวงปูหล้าเทศน์ให้ท่านพีงจนจบคัมภีร์พระวินัยปีฏก” 

เขาพากันงง หลวงพ่อก็เลยบอกว่า 

“ธรรมเนียมพระธุดงคกรรมฐาน ท่านจะเคารพนับถือคันตามลำดับชั้น ถ้ามีผู้อาวุโสอยู่ต่อหน้าท่าน 
จะไม่แสดงธรรม อาตมาก็สังเกตก็รู้สึกว่าพวกท่านอึดอัดรำคาญเต็มที่แล้ว แต่หลวงพ่อก็โม่ลุกหนี เพราะ 
อยากจะให้พวกท่านรู้ความจริงของระเบียบพระสงฆ์ตามพระวินัย เพราะฉะนั้นท่านหล้าได้เทศน์ให้พวกท่าน 
พ่งจนจบพระไตรปีฏกแล้ว ธรรมเนียมพระกรรมฐาน...ถ้าหากว่ามีพระอาวุโสอยู่ท่านจะไม่แสดงธรรม หรือ 
เวลาท่านแสดงอยู่ ถ้าหากพระอาวุโสเข้าไปนั่งด้วย ท่านจะหยุดทันที ท่านถือธรรมเนียมไก่ปา ไก่ปานี่อยู่โน 
บีามีไก่ตัวผู้ตั้งร้อยคัวพันคัว มันจะขันเพียงคัวเดียวเท่านั้น ทีนี้ท่านถือคดีว่าถ้าหากว่าพระธุดงคกรรมฐาน 
ต่างคนต่างเทศน์ต่างคนต่างขัน มันก็ไม่ดีกว่าไก่ปา” 

สมัยที่หลวงปูเสาร์ท่านอยู่ เวลาท่านนั่งอยู่นั่นใครจะไปถามปัญหาอะไรลูกศิษย์ลูกหาท่านจะนิ่งเงียบ 
บอกว่าให้ถามหลวงปู ทีนี้ถ้าหากมีใครอยากฟ้งเทศน์ท่านก็เทศน์ไม , เป็น ถ้าท่านจะให้ใครเทศน์ ท่านจะบอก 
ว่า ท่านดีเทศน์ซะ.. ท่านส้นเทศน์ซะ...ท่านเทสก์เทศน์ซะ มาถึงจังหวะนี้สมมติว่าหลวงพ่อเป็นพระอาวุโส 
อยู่นี่...ท่านหล้าเทศน์ให้โยมฟังเดี๋ยวนี้ เสร็จแล้วท่านก็เทศน์ให้ฟังทันที พอฟังเทศน์ท่านหล้าจบ “โอ๊ย! 
เราก็แสวงหาครูบาอาจารย์มานานนักหนาแล้ว จนเถือบตายเข้าโลงแล้ว...” หัวหน้าใหญ่เขาพูด... “เพิ่งจะมา 



เดินทางขึ้นถํ้าขาม เพื่อกราบนมัสการหลวงปูเทสก์ เทสฺรํสี 


๒๓๒ 




กราบนมัสการหลวงปูเทสก์ เทสฺรํดิ 
ณ วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ วังหวัดหนองคาย 


รู้เที่ยวนี้เอง สา..5 ที่มาพบพระคุณเจ้านี่ ได้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบของพระเจ้าพระสงฆ์ ไปที่ไหน 
ก็เห็นแต่พระท่านแข่งคันเทศน์ เพิ่งจะมารู้ความจริงวันนี้เอง กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าอย่างสุดซึ้ง” 


สนทนาธรรมกับหลวงปเทสกั 

คราวหนึ่งไปกราบเยี่ยมหลวงปูเทสก์ พอกราบเสร็จแล้วท่านก็บอกว่า “เจ้าคุณมาแล้วก็ดีแล้ว จะ 
เว้าอะไรให้ฟัง” หลวงพ่อก็บอกว่า “ถ้าจะเร้าก็ริบเว้า อยากพีงอยู่เหมือนคัน” 

เสร็จแล้วท่านก็กล่าวขึ้นมาว่า “สมาธิในฌานมันโง่ สมาธิในอริยมรรคมันฉลาด สมาธิโนฌาน 
จิตสงบนิ่งแล้วรู้โนสิ่ง ๆ เดียว ความรู้อื่นไม่ปรากฏ แต่สมาธิโนอริยมรรค พอจิตสงบแล้วมีความรู้ความคิด 
ผุดขึ้น ๆ อย่างคับนั้าพุ จิตก็มีสดีกำหนดรู้ตามไปทุกระยะ พอไปอึงจุดหนึ่ง จิตก็จะนิ่งกี้-,กลงไป แล้วสว่างไสว 
กิเลสทั้งหลายมาวนรอบจิตอยู่ เมื่อมาถืงความสว่างของจิต มันจะตกไป ๆ เหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไพ่” 
อันนี้เป็นโอวาทของหลวงปูเทสก์ 


* 


๒๓๓ 











^ ท^าว9^^เ^? // ร^**!)^ /^/ 


-- ' /"' 7 7 /!- 7 ~ 

•*1®^^ว?!7จ^ /^■เ^เ^ าา0//10 VIโ^^ 

V)^/*)ธ/*60 ฟ&/?&& V)/ง , ^)^^ ^?ปี?!3 เ8?\3 

^ 7 / 

7จ1^/^’0 *^/ท0^^ 0/^43-*ม*} '^^๙ก^^เ แเ! 

(^ฬ/เวิ&’ 

61ที่๗& & /ำ00^?4 /?^^V(^ 5๙63/จเ^ 

ปี. )ฯ!®*^V^XVVฟ?^1 0^ 

ะ^*#& ^/&*1ๆเ&* ^ 0จ/๏ )//ท?70 ^ 

/)// เจ*\//*/&กั๊^เ^เ/^ห ^ 

ว^! IV ^/V/ (?5ฬV1เ^ '(ว^!^^ 0— 

' &เ*&ๆ*/(0 & (&? - 

9 XV*?V/ ^0*7*ร่ /^)^//! ^^!^ / ^0*1*/&จ 

^^1? ^*' ^ ©©อัพ'& 7^ 

# 


@๗๕' 



-*- ฤทธึ๋ของฉันก็ทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตแดงทุกหยดเข้าไป 
เลี้ยงร่างกายของฉันทุกส่วนให้ที่'วถึงโดยไม่ขาดตกบกพร่อง 
ทำให้ร่างกายของฉันแข็งแรงมีผิวพรรณผุดผ่องสะอาด 
ผ่องใสอยู่เสมอ ตับของฉันก็แข็งแรงมากทำหน้าที่แยก 
เก็บอาหารอันบริสุทธึ๋ไว้สำหรับเลี้ยงร่างกายส่วนไหนขาด 
เข้า แทนที่อยู่ เสมอ ทำให้ร่างกายฉันแข็ง แรงอ้วนท้วน 
สมบูรณ์อยู่เสมอ ปอดของฉันทั้งซ้ายและขวาก็แข็งแรง 
มากทำหน้าที่ร่วมกันกับหลอดลมของฉัน หลอดลมก็ 
แข็งแรงมาก ร่วมกันกับปอดสูดอากาศอ๊อกชิเย็นอันบริสุทธึ๋ 
เต็มไปด้วยวิตามิน /เธ 00ธ!ชีพวิญญาณอันบริสุทธึ๋ 
เข้าไปเลี้ยงร่างกายของฉันอยู่เสมอ ทำให้ฉันรับประทาน 
อาหารได้ นอนหลับเป็นสุข มีสุขภาพ พลานามัยเข้มแข็ง 
ส่วนแก๊สที่เสียชื่อคาบอนไดอ๊อกไซด์ก็ขับออกทิ้งเสีย สูด 
อากาศอันบริสุทธึ๋เ , ข้าไปแทน , ที่-ทุกคราวไป ^® 


๒๓ &: 





























พรรษาที่ ๔๗ - ๔๘ (พ.ศ. ๒๕!?10 - ๒๕!?!๒) 

จำพรรษาที่ 

วัดวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 



๒๓๖ 



ประวัติวัดวะภแก้ว 

พ.ศ. ๒๔๒๓ พระสุวรรณ อินฺทสีโล ได้เดินธุดงค์มาปักกลดโปรดชาวบ้านบริเวณนํ้าตกวะภูแก้ว 
ชาวบ้าน เกิดความศรัทธาเลื่อมใส จึงอาราธนานิมนต์ท่านให้สร้างวัดขึ้น ท่านจึงได้นำความไปปรึกษากับ 
พระอาจารย์คือหลวงพ่อพุธ จานโย ขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งที่ พระชินวงศาจารย์ 

เมื่อหลวงพ่อได้พิงคำกราบเรียนจากพระสุวรรณนั้นแล้ว จึงได้ออกไปสำรวจดูสถานที่แด , ยังไม่ได้ 
ตกลงใจที่จะ เลือกบริเวณที่จะสร้างวัด จนกระทั่งชาวบ้านวะภูแก้วมาแสดงความจำนงขอถวายที่ดินของตน 
เพื่อใช้เป็นสถานที่ขอสร้างวัด และปวารณาตัวที่จะช่วยหลวงพ่อสร้างวัด หลวงพ่อจึงตอบตกลงโดยให้ 
พระสุวรรณทำหน้าที่ เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์และมีองค์หลวงพ่อเป็นประธานสงฆ์ 

พ.ศ. ๒๔๒๘ หลวงพ่อได้มีบัญชาให้พระอาจารย์เจต ทีฆายุโก ผู้ซึ่งเป็นศิษย์จากสำนักวัดป่าสาลวัน 
มาทำหน้าที่หัวหน้าสำนักแทนพระสุวรรณ ซึ่งลาสิกขาบทไป 

พ.ศ. ๒๔๒๙ คณะศิษย์ของหลวงพ่อที่ทำงานอยู่ที่ป่าไม้เขตนครราชสีมาได้เป็นผู้ดำเนินงานในการ 
ติดต่อขออนุญาตกรมป่าไม้ เพื่อใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติสูงเนิน เพื่อใช้ก่อสร้างวัด 
กรมป่าไม้ได้อนุมัติพื้นที่จำนวน ๑๔ ไร่ และยกพื้นที่อีก ๓๐๐ ไร่ ให้แก่กรมการศาสนาเพื่อใช้ทำประโยชน์ 
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๓๐ 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๓๑ กรมการศาสนาอนุมัติให้วัดวะภูแก้วเป็นวัดโดยสมบูรณ์ มีพระอาจารย์ 
เงิน ภทฺทั่โก เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก และพระราชสังวรญาณ (พุธ จิานิโย) ขณะนั้นดำรงตำแหน่งที่ พระ 
ภาวนาพิศาลเถร เป็นประธานสงฆ์ 

เนื่องจากเจ้าอาวาสองค์เติมมรณภาพลง หลวงพ่อได้ทำหน้าที่ประธานสงฆ์และรักษาการเจ้าอาวาส 
มาเป็นลำดับ จนกระทั่งท่านมรณภาพลง ทางเจ้าคณะจังหวัดโดยพระราชวรญาณ (วิจิตร จิต.ตทตฺโต) จึง 
ดำริแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ เพื่อประสานงานของหลวงพ่อต่อไป จึงมีความ เห็นชอบแต่งตั้งพระปลัดกิตติ 
ติกฺขวิโร เป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๒ 


ศูนย์เฟัฒนาจิตเฉลิมพระ เกียรติ 

0. ความเป็นมาของดูนย้พัฒนาจิตในความอุปสัมภของพระราขสังวรญาณ (พุธ ซิานิโย) 
๑.๑ โครงการอบรมสมาธิครู (อบรมพัฒนาจิต) 

พ.ศ. ๒๔๒๗-๒๘ หน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 99 ได้จัดให้มีการอบรม 
สมาธิครูผู้สอนพระพุทธศาสนาในเขต เพื่อให้ครูสามารถสอนเรื่องสมาธิตามหลักสูตรได้ การจัดอบรมแบ่ง 
เป็น ๒ รุ่น ๆ ละประมาณ ๖๐-๘๐ คน หลักสูตร ๗ วัน โดยจัดที่วัดป่าสาลวัน 

พ.ศ. ๒๔๓๑ จัดอบรมสมาธิให้ครูผู้รับผิดชอบงานปลูกปังคุณธรรมในโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานปลูกปังคุณธรรมโดยการอบรมพัฒนาจิต การอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ 


๒๓๗ 











ภาพถ่ายทางอากาศวัดวะฏแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสงเนิน จังหวัดนครราชลืมา 











๒ (๕'๐ 


หลวงพ่อวาง?เลาฤกษ์อาคารบูรพาจารย์ (ที่พักผู้เข้าอบรมพัฒนาจิต) 
ณ วัดวะภูแก้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ค. ๒๕๔9 



๙๐ คน หลักสูตร ๗ วัน โดยยังคงจัดที่วัดป่าสาลวัน 

พ.ศ. ๒๕๓๒ ดำเนินการจัดอบรมครูผู้รับผิดชอบงานปลูกผิงคุณธรรมและครูผู้สนใจ ๒ รุ่น 
เนื่องจากศาลาปฏิบัติธรรมที่วัดวะภูแก้วสร้างเสร็จในปีนี้จึงย้ายสถานที่อบรมมาวัดวะภูแก้ว 

พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๒ ได้จัดอบรมสมาธิครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาปีละ ๑ รุ่น รุ่นละ ๗ วัน 
โดยจัดที่วัดวะภูแก้วตลอดหลักสูตร และจัดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ผู้ช่วยผู้บริหารฯ และครูทั่วไปอีกหลายรุ่น 

๑. ๒ โครงการอบรมพัฒนาจิตนักเรียน 

พ.ศ. ๒๕๓๓ ครูโรงเรียนชามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเคย 
ผ่านการอบรมสมาธิครู และได้ผลในด้านการพัฒนาตนเองเป็นอย่างดี มีความประสงค์จะขยาย ผลไปสู่ 
นักเรียน จึงได้ประสานงานให้หน่วยศึกษานิเทศก์ เขตการศึกษา ๑๑ จัดหลักสูตรอบรมนัก เรียนให้ จึงได้เริ่ม 
อบรมพัฒนาจิตนักเรียนรุ่น ๑ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึง 
ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

๑. ๓ โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาบ้า 

พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้มาประสาน 
งานให้จัดโครงการเพื่อช่วยนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งติดยาบ้า กลุ่มนำร่องเป็นนักเรียนที่เคยผ่านการอบรม 
พัฒนาจิตมาแล้ว และเกิดจิตสำนึกที่ดี จึงมีความต้องการเลิกยาบ้า และได้ชักชวนเพื่อนคนอื่น ๆ ให้มาเลิก 
ยาบ้าด้วย จึงได้ขอความร่วมมือไปยังศูนย์วิจัยอนามัยชนบท มหาวิทยาลัยมหิดลและโรงพยาบาลสูงเนิน 
ซึ่งส่งช้าราชการมาร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมนักเรียนในเรื่องยาเสพติด 

๑. ๔ โครงการอบรมพัฒนาจิตข้าราชการสังกัดอื่น 

วัดวะภูแก้วได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการอื่น นอกเหนือจากครูและนักเรียนในการอบรม 
พัฒนาจิตเพื่อพัฒนาตน เองและพัฒนางานได้แก่ ข้าราชการตำรวจ (ตำรวจภูธรภาค ๓ และกองบัญชา 
การศึกษา กรมตำรวจ) ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 

๑. ๕ โครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการได้เลือกวัดวะภูแก้ว เป็น “ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระ เกียรติ 
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา” โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุรัฐ คิลปอนันต์) ได้มาเป็น 
ประธานในการเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๒ 


๒. หลักสูตรการอบรม 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับชีวิตประจำวัน 
๒. ประโยชน์ของสมาธิในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 


๒(๕'๑ 









หลวงพ่อเทศปในโครงการอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว 

๓. หลักการ‘ฟิกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา 

๔. หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น ศีล ๔, กรรม, อิทธิบาท ๔ ฯลฯ 

๔. พุทธประวัติและประวัติพระอรหันตสาวก 

(ท. ผลเชิงปริมาณ 

9. การอบรมที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๒ จนถึงปัจจุบัน (ธันวาคม ๒๔๔๒) ได้ผลเชิงปริมาณดังนี้ 


อบรมนักเรียนนักศึกษา 

9๘๖ 

รุ่น 

จำนวน 

๔๙,๑๗๙ 

คน 

อบรมครู 

๒๓ 

รุ่น 

จำนวน 

๓,๓๐๔ 

คน 

อบรมข้าราชการตำรวจ 

๑๖ 

รุ่น 

จำนวน 

๓, ๑๘๖ 

คน 

อบรมสามเณร 

๑ 

รุ่น 

จำนวน 

๑๔๑ 

รูป 


๔. ผลเชิงคุณภาพ 

ผู้ผ่านการอบรมประมาณ ๘๐ 0/0 ขึ้นโปมีผลดังนี้คือ มีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดเจน 
เช่น ลด ละ เลิกอบายมุข มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและครอบครัวมากขึ้น เกิดคุณธรรม เช่น 
ความกตัญญ ความรับผิดชอบ ความมีนํ้าใจ ฯลฯ มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้น 
เห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 


๒(๔๒ 



ปล กฝืงคุณธรรมให้เด็ก ๆ 

* ปลูกผิงนิสัยเด็กรุ่นใหม่นี่ให้มันเข้าใจเรื่องศาสนาให้มันถูกต้อง * 

หลวงพ่อเร่งอบรมเด็ก ๆ ระดับมัธยม ปลูก ผิงนิสัย เด็กรุ่นใหม่นี่ให้เขา เข้าใจ เรื่องศาสนาให้ถูกต้อง 

ว่ากันโดยทั่ว ๆ ไป แล้ว แม้คณะสงฆ์เราก็เข้าใจเรื่องศาสนาไม่ลูกต้อง เอากันเพียงแค่ว่านักปฏิบัติ 
พุทโธ สัมมาอรหัง ยุบหนอพองหนอ ท่านยังพูดเรื่อง สมาธิไม่ตรงกัน ถ้าใครมีประสบการณ์หรือศึกษามา 
ทุกด้านทุกมุมเกี่ยวกับพระศาสนานี่ จะมองเห็นได้ชัดเลยว่าคณะใดสอนกันแบบใด หรือปฏิบัติแบบใด และ 
เพื่ออะไร บางสำนักสอนเอาเรื่อง สะกดจิตเข้ามาแทรก บางสำนักสอน แล้วกลายเป็นคนทรงวิญญาณซึ่ง 
ไม่ใช่เรื่องชองพระพุทธศาสนา 

เล่นกับพวกเด็ก ๆ นี่เราได้ข้อมูลมาเยอะ คือเด็กมันยังไม่ได้ท่องตำรามา แล้วมันโกหกเราไม่เป็น 
พอให้นั่งปับ พอเราถามว่าเป็นอย่างไร นั่งสมาธิ ถ้าใครเป็นอย่างไร มันจะบอกว่าเป็นอย่างนั้น ๆ ๆ ไปเลย 
อย่างดีมันก็ถามว่า เมื่อเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าอะไรเท่านั้น 

แล้วอีกอย่างหนึ่ง เราไปเล่นกับเด็กนี่มี แต , ให้กับให้ เราไปเที่ยวเทศน์สอนผู้หลักผู้ใหญ่ คล้าย ๆ กับว่า 
เราไปหากินกับคนใหญ่ 

..พวกเด็ก ๆ เขาสนใจอยู่ แด , ว่าบางทีผู้ให้การอบรมนี่มันไม่สัมพันธ์กับการศึกษาของเขา มีแต่มี 
แนวโน้มให้เขาทิ้งงานการในหน้าที่ แล้วไปเข้าวัดนั่งสมาธิภาวนา แด , พวกเรา ทำอย่างไรนักศึกษาเขาจึงจะ 
รู้ตัวว่าเขากำลังฟิกสมาธิอยู่ในห้องเรียน เวลาเขาเรียนนั่นแหละ ทำอย่างไรเขาจึงจะเข้าใจว่าเขากำลังฟิก 
สมาธิอยู่ นี่ปัญหาใหญ่ของพวกเราอยู่ที่จุดนี้ แล้วอันดับต่อไป ผู้ใหญ่ ทำอย่างไรจึงจะเข้าใจหรือยอมรับ 
ว่าการทำงานคือการฟิกสมาธิ นี่ถ้าหากว่าเราสามารถทำความเข้าใจในสองจุดนี้ใด้ คนทั้งหลายจะไม , 
เบื่อหน่ายต่อการฟิกสมาธิ เพราะว่ามันมีแนวโน้มไปในทางที่ว่าสร้างพลังจิต สร้างพลังสมาธิ สร้างพลัง 
สติปัญญาเพื่อสนับสนุนธุรกิจอัน เป็น เรื่องชีวิตประจำวัน 

เด็กพุทณด็กคริสตภาวนาร่วมก้น 

* เด็กพุทธภาวนา “พุท'โธ” เด็กคริสต์ภาวนา “เยซู” จิตสงบเหมือนกัน * 

หลวงพ่อได้ข้อมูลที่จะนำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟ้ง เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา โรงเรียนอัสสัมชัญเขา 
นำเด็กนักเรียนมัธยม ระดับ ม.๔ ม.๔ ไปฟิกสมาธิที่วัดวะภูแก้ว อำเภอสูงเนิน เด็กที่ไปฟิกสมาธินั้นมีทั้งเด็ก 
ชาวคริสต์ เด็กชาวพุทธ หรือบางทีอาจจะมีเด็กอิสลามปนไปด้วย พอถึงเวลาจะปฏิบัติสมาธิก็มีการไหว้พระ 
สวดมนต์กันตามขนบธรรมเนียม แล้วมีการกราบ มีการไหว้ แล้วก็มีการสวดมนต์ ก่อนอื่นก็ให้คำเดือน 
เด็ก ๆ ทั้งหลายว่า พระ เจ้าของ แด , ละบุคคลอยู่ที่ใจของตน ๆ ถ้าผู้ใดมีพระเจ้าอยู่ในใจ กราบลงที่ใดก็ลูก 
พระเจ้าของตัวเอง เด็กกราบหมดทุกคน 


๒๔๓ 










๑. ผู้บริหารสถานสีกษาจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาจิต 
๒. นักเรียน นักสีกษา เดินจงกรมในโครงการอบรมพัฒนาจิต 


๒ (ริ! 



ทีนี้พอถึงเวลาสวดมนต์ เอ้ว! ชาวพุทธสวด อิติปิโส สวาฤชาโต สุปฏิปนฺโน ชาวคริสต์สวดมนต์ตาม 
แบบฉบบของศาสนาชองตนเอง ทีนี้ชาวพุทธเราก็สวดอิติปิโส ของเขาก็สวดตามสูตรของเขา สวดไปที่ตรง 
โน้นบ้างตรงนี้บ้างตามที่เขาเรียนมา พอถึงเวลานั่งสมาธิภาวนา ชาวพุทธภาวนาพุทโธ ชาวคริสต์ภาวนา 
นึกถึงพระเจ้าชองตัวเอง แล้วเด็กทุกคนก็นั่งสมาธิร่วมกัน ทั้งเด็กชาวพุทธ ชาวคริสต์ 

พอปฏิบัติสมาธิผ่านไปประมาณชั่วโมงเศษ ๆ พอสั่งให้พัก เด็กชาวพุทธกับเด็กชาวคริสต์ก็หันหน้า 
เช้ามาคุยกัน แล้วมาถามกันว่า “เธอภาวนาระลึกถึงพระเจ้าของเธอ จิตของเธอเป็นอย่างไรบ้าง ,, เด็กชาว 
พุทธถามเด็กชาวคริสต์ เขาก็บอกว่า “อันภาวนานึกถึงผู้แทนพระเจ้าของเรา คือพระเยซู อันก็บริกรรม 
ภาวนา เยซู ๆ ๆ พอบริกรรมภาวนาไปมันมีอาการเคลิ้ม ๆ เหมือนกับจะง่วงนอน เสร็จแล้วจิตก็วูบลงไปนิ่ง 
สว่าง รู้ ตื่น เบิกบาน มีความสุข ความสบาย มีปีติ กายเบาจิตเบา กายสงบจิตสงบ มีปีติ มีความสุข 
อย่างบอกไม่ถูก ซึ่งโนชีวิตไม่เคยพบกับความสงบและความสุขอย่างนี้เลย แล้วเธอล่ะ เธอเป็นชาวพุทธ 
เธอภาวนาอะไร ,, “อันก็ภาวนาพุทโธ ๆ ๆ ของอัน เพราะพระเจ้าของอันก็คือพระพุทธเจ้า อันก็นึกถึง 
พระเจ้าของอัน ,, “เมื่อเธอนึกถึงพระเจ้าของเธอแล้วจิตของเธอเป็นอย่างโร ,, เด็กชาวพุทธก็บอกว่า “โนเมื่อ 
นึกถึงพระเจ้าของอันคือพุทโธ ๆ จิตของอันก็สงบลง พอสงบลงไปแล้ว ก็รู้ ตื่น เบิกบาน สว่างไสว ,, 

“อ้าว! ทำไมมันเป็นเหมือนกัน ,, เด็กก็เลยเกิดความสงสัย พอเสร็จแล้วก็มาถาม แล้วต่างคนก็ต่าง 
เล่าความเป็นไปของจิตของตนเองให้อาจารย์ฟัง อาจารย์ท่านก็บอกว่า คำที่เรานึกบริกรรมภาวนาอยู่นั้น 
มันเป็นแต่เพียงคำพูด เป็นแต่เพียงอารมณ์จิต เราท่องบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิ เมื่อจิตสงบ 
เป็นสมาธิแล้ว สมาธิเป็นสัจธรรมมีหนึ่งเดียว ใครจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจะเป็นแตกต่างกันไม , ได้ ต้องเป็น 
อย่างเดียวกัน คือจิตสงบนึ่ง รู้ ตื่น เบิกบาน มีปีติ มีความสุขอย่างเดียวกันหมด ไม่มีแตกต่างอันนั้นคือ 
สัจธรรมความจริง 

ทีนี้เด็กชาวคริสต์ก็บอกว่า เอ้า! ถ้าอย่างนั้นพระเจ้าของเธอกับพระเจ้าชองฉันก็องค์เดียวกันซิ 
ถ้าว่าโดยคุณธรรมก็เป็นองค์เดียวกัน คือ จิตรู้ ตื่น เบิกบานเหมือนกัน แต่ถ้าโดยชื่อ โดยภาษาสมมติ 
บัญญ้ตแล้วก็เป็นคนละองค์ นึ่ช้อมูลที่ได้มาจากเด็กต่างศาสนาแต่ไปทำสมาธิภาวนาร่วมกัน ในขณะเดียวกัน 
สถานที่แห่งเดียวกัน อาจารย์เดียวกันสอนคืออาจารย์จันทร์ เชมสิริ อดีตเจ้าอาวาสวัดวซิราลงกรณ์ ท่านไป 
ควบคุมรายการอยู่นั้น 

เพราะฉะนั้น ในเมื่อเรามาอาศัยข้อมูลดังที่กล่าวนี้ ถ้าพิจารณาให้ซึ้งแล้ว คำบริกรรมภาวนาแต่ละ 
อย่างนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์จิต เป็นแต่เพียงสิ่งรู้ของจิต สิ่งระลึกของสติ ใครจะบริกรรมภาวนา 
แบบไหนอย่างไร ก็ได้ เพราะฉะนั้น หลวงพ่อไปเทศน์ที่ไหน เพื่อแก้ข้อช้องใจบรรดานักปฏิบัติทั้งหลาย 
มักจะไปข้องใจอยู่ว่าภาวนาพุทโธดีไหม สัมมาอรหังดีไหม หรือยุบหนอพองหนอดีไหม แล้วก็ข้องใจกัน 
ตัดสินใจไม , ลง ไม , ทราบว่าจะเอาแบบไหน ตังนั้นจึงได้เล่านิทานเกี่ยวกับการตรัสรู้ชองพระพุทธเจ้าให้ฟัง 
ก็มายํ้ากันอยู่ตรงนี้ 


๒ (ริ! &! 







สอนเด็กให้รับณคณบิดามารดา 

* พ่อแม่ พระพุทธเจ้ายกย่อง ยกฐานะเทียบเท่าพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนา * 

นอกจากจะเอาดีกับพระพุทธเจ้าแล้ว เราควรจะรู้จักที่เกิดของคนเรา ทุกคนเกิดมาจากคุณพ่อ 
คุณแม่ คุณพ่อคุณแม่ของเรา บรรดาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในโลกนี้ สิ่งที่ท่านปรารถนาอันเป็นยอดแห่ง 
ความต้องการคือการมีบุตรสืบสกุล นี้คือความต้องการของคุณพ่อคุณแม่อยู่กันที่ตรงนี้ 

ทีนี้ , พ่อแม่ของเราเป็นผู้ให้กำเนิด คือเป็นผู้ให้เกิด เมื่อท่านให้เราเกิดแล้วท่านก็เป็นผู้อุปถัมภ์เลี้ยงดู 
เราจนเติบใหญ่ไม่ได้เลี้ยงดูให้ใหญ่โตเพียงแค่เนื้อหนัง ยังให้ใหญ่โต เติบโตด้วยฐานะตำแหน่งหน้าที่การงาน 
ซึ่งเราได้มูลฐานนี้มาจากพ่อแม่ทั้งนั้น ได้ร่างกายจิตใจ ได้วิชาความรู้ได้ทรัพย์สินสมบัติ ดังนั้นพ่อแม่ท่านจึง 
มีคุณงามความดีที่เป็นพื้นฐาน คือมีพรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พ่อแม่ทุกคนมีความรักมี 
ความปรารถนาดีที่จะช่วยให้บุตรของตนพ้นจากความทุกข์ยากลำบาก เมื่อบุตรของตัวเองได้รับความสุขสบาย 
มุทิตา พลอยยินดี ไม่มีพ่อแม่คนไหนอิจฉาตาร้อนลูกเต้าของตนเอง เมื่อลูกมีความสุขสมบูรณ์ดีพร้อม 
ทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่เบาใจได้คืออุเบกขา เพราะอาศัยที่ท่านมีคุณธรรมดังกล่าวมาแล้ว ท่านจึงได้ชื่อว่า 
เป็นพระพรหมของเรา พ่อแม่ของเรามี ๔ หน้า เรามองเห็นพ่อแม่มีเพียงหน้าเดียว แต่ความรู้สีกของท่านมี 
๔ หน้า 

หน้าที่ 9 เมตตา ความรักความปรารถนาดี 

หน้าที่ ๒ กรุณา คิดจะช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ความลำบาก 

หน้าที่ ๓ มุทิตา พลอยยินดีเมื่อลูกตัวเองได้ดีมีความสุขสบาย 

หน้าที่ ๔ อุเบกขา เบาใจยิ้มแย้มแจ่มใส ภาคภูมิใจดีอกดีใจที่ลูกของตนเองได้มีความสุขสบาย 
วางใจได้ อันนี้เป็นคุณธรรมที่มีในจิตใจคุณพ่อคุณแม่ 

ดังนั้นท่านสมควรที่จะได้รับขนานนามจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นพรหมของลูก พ่อแม่ของเราเป็น 
พระพรหม เป็นพระพรหมของเรา ใครจะว่าพ่อแม่เราไม , ใช่พระพรหม เราจะว่าของเราเอง เพราะพ่อแม่ 
ของเรามีคุณธรรม ๔ คือพรหมวิหาร 

ทีนี้ในเมื่อพ่อแม่มีพรหมวิหาร เป็นพระพรหมของเรา นอกจากจะเป็นพระพรหมของเราแล้ว เพราะ 
อาศัยที่ท่านมีความบริสุทธึ๋ คือบริสุทธิใจต่อลูกของตนเอง เลี้ยงมาด้วยความรัก เลี้ยงมาด้วยความเมตตา 
เลี้ยงมาด้วยความดีอกดีใจในเมื่อลูกมีความสุข เลี้ยงมาด้วยความร่าเริงบันเทิงใจ เป็นผู้มีจิตใจบริสุทธึ๋ 
สะอาด ไม่มีความอิจฉาตาร้อน ไม , เคยคิดที่จะให้ลูกเต้าของตนเองต้องลำบาก ท่านจึงเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธึ๋ 
ต่อลูกทุก ๆ คน 

นี่ขอแทรกนิยายเล็ก ๆ สักหน่อยหนึ่ง มีเด็กซุกซนคนหนึ่งชอบไปเที่ยวเล่นในป่า เพราะบ้านเขาอยู่ 
ใกล้ป่าละเมาะ ในป่านั้นมีสัตว์ร้าย อย่างน้อยก็มีควายเปลี่ยวที่มันดุ ๆ ไล่ขวิดไล่ชนเด็ก เขาบอกกับแม่ของ 
เขาว่า “แม่ครับ ผมจะโปเที่ยวเล่นโนปา” พอ แม่'ได้ยิน “อย่าไปเลยลูก มันจะเกิดอันตราย ไปคนหนึ่งคนเดียว 
ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้ไปด้วย ,, “ผมจะไปครับ แม่อย่าห้ามผมเลย ,, 


๒ ๔๖ 



ไอ้เจ้าเด็กซุกซนก็วิ่งเข้าในป่าไป แมกชักอารมณ์เสีย “เออ! เอ็งเข้าไปโนปาให้ควายเปลี่ยวมันขวิดแก 
ตายซะนะ ,, พอเด็ก'วิ่งเข้า'โป , ในป่า ควายที่ดุ ๆ ควายเปลี่ยวมันก็วิ่งถลันเข้ามาทันที ไอ้เจ้าเด็กน้อยเห็นควาย 
มันวิ่งเข้ามาจะชนเอาก็อธิษฐานจิตและกล่าวด้วยวาจาเบา ๆ พอตัวเองได้ยินว่า “สิ่งโดที่แม่ข้าพเจ้าคิดด้วย 
ใจสิ่งนั้นจงเป็นจริง สิ่งโดที่แม่ข้าพเจ้าพูดด้วยปากขออย่าให้สิ่งนั้นเป็นจริง ,, 

พอเด็กพูดขึ้นแล้วก็สำรวมจิตอธิษฐานจิตระลึกถึงคุณแม่ ไอ้เจ้าควายตัวเบ้อเริ่มมันก้มลงทำท่าจะ 
ขวิดมันก็ดีดคอมันไม่ขึ้น คอแข็งทื่อไป เลย นี้แสดงว่าพ่อแม่ของเราปากร้ายแต่ว่าใจดี 

เพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้มีใจอันบริสุทธึ๋ต่อลูก แม้ปากจะพูดว่าให้ควายชนแกตายเถอะนะ ก็พูดแต่ 
ปากแต่ใจไม่ได้นึกอย่างนั้น ใจจริงนะไม , ต้องการที่จะให้ลูกเราประสบเหตุอย่างนั้น ดังนั้น เด็กน้อยคนนั้น 
อธิษฐานจิตพูดออกมาว่า สิ่งใดที่พ่อแม่ข้าพเจ้าคิดในใจสิ่งนั้นจงเป็นจริง สิ่งใดที่แม่ข้าพเจ้าพูดด้วยปากสิ่ง 
นั้นจงอย่า เป็นจริง เพราะแม่ เขาไม่ได้คิดที่จะให้ลูก เต้าตาย ควายมันจึงทำร้าย เด็กน้อยคนนั้นไม , ได้ 

อันนี้เป็นตัวอย่างแสดงว่าพ่อแม่มีนี้าใจอันบริสุทธต่อลูก ดังนั้นท่านจึงเป็นพระอรหันต์ของลูก 
อรหันตะ แปลว่าผู้ฆ่า ฆ่าความพยาบาทอาฆาต ฆ่าความเคียดแค้น ฆ่าความจองเวรจองกรรมกับลูกกับเต้า 
พ่อแม่ไม , ได้เป็นเช่นนั้น ท่านจึงเป็นผู้มีใจอันบริสุทธึ๋ต่อลูก สมควรแล้วที่พระพุทธเจ้ายกย่อง ยกฐานะ 
เทียบ เท่าพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนา 

ทีนี้'พ่อแม่'ของเรายังเป็นเนื้อนาบุญ 1 ของลูก ลูกเต้าผู้แสวงบุญ ต้องการบุญ ต้องการกุศล ด้วยการ 
ปรนนิบัติก็ดี ด้วยการให้วัตถุสิ่งของก็ดี การให้มารดาบิดานั่นแหละเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของเรา 
เมื่อพ่อแม่ของเรามีคุณธรรมดังที่กล่าวมาแล้ว ท่านจึงเป็น บุพพการี ชน เป็นผู้ทำอุปการะก่อน 9 . ให้เรา 
เกิด ๒. เลี้ยงดูเรามา ๓. อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีและส่งเข้าสู่สถาบันการศึกษา และอื่น ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ 
ของท่าน ท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านไม่ขาดตกบกพร่อง พ่อแม่ของเรามีลูก 9๐ คน แม้จะทุกข์ยากปาก 
หมองอย่างไร ท่านก็อุตส่าห์พยายามเลี้ยงลูกของท่านจนใหญ่โต 

ทีนี้เราซึ่งเป็นลูก ๆ นี่สมมติว่าพ่อแม่ของเราท่านมีลูก 9๐ คน ลูก 9๐ คนนึ่จะเลี้ยงพ่อแม่ได้หรือ 
เปล่า อันนี้ใหันักเรียนทั้งหลายเอาไปคิด เวลานี้พวกเธอกำลังจะมาเลี้ยงนํ้าใจพ่อแม่ มาเรียนมาศึกษาให้ 
พ่อแม่ได้มีความภาคภูมิใจ อันนี้คือการเลี้ยงนํ้าใจพ่อแม่ การเลี้ยงนํ้าใจนึ่ เป็นสิ่งประเสริฐที่สุด มาตาปิตุ 
อุปฏฺจิาน 0 การอุปัฏฐากเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุด พวกหนู ๆ ยังเล็กหาเงินหาทองยังไม่ได้ 
จะไปเลี้ยงพ่อแม่ใหญ่โตได้อย่างไร เลี้ยงได้ซิ คือ 9. เอาอกเอาใจ ๒. รับใช้ ๓. ทำสิ่งที่ท่านต้องการให้ 
สำเร็จ นี้คือการเลี้ยงนํ้าใจ 

ทีนี้ถ้าหากว่า เราจะไปไหนมาไหน ทำอะไร เมื่อพ่อแม่ของ เราบอกว่า อย่านะลูก หยุดทันที อย่า 
เดินหนีต่อหน้าพ่อแม่ของเรา ว่าผิดว่าถูกยกผลประโยชน์ให้ท่านไปก่อน อย่าไปฝ่า!]นในขณะนั้น ถ้าหาก 
ท่านพูดผิดหรือเข้าใจผิด เมื่อท่านใจดีแล้วค่อยมาปรับความเข้าใจกันทีหลัง อย่าไปทำกระฟิตกระเฟิยด 
ต่อหน้าท่าน ท่านเกิดน้อยอกน้อยใจ ท่านเสียใจ ใครทำพ่อแม่เสียใจถึงกับนํ้าตาไหลเป็นบาปเป็นกรรมหนัก 
เฉียด ๆ เข้าถึงอบันตริยกรรม 


๒ (ธิา๗ 







๑. ซุ้มประตูทางเข้าที่พัก ๒. โรงอาหาร ผู้มาปฏิป้ตธรรมที่วัดวะภูแก้ว 


๒ ๔๘ 



ฉะนั้น มาตา ปิตุ อุปฏจาน 0 การอุปัฏฐากเลี้ยงดูบิดามารดา จึงเป็นมงคลอันสูงสุด ใครต้องการความ 
เป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ก็ให้เลี้ยงดูบิดามารดา 

มาตาเปติ ภรํ ช นฺดุ 0 การเลี้ยงดูบิดามารดาท่านว่ามีอานิสงส์ทำให้ผู้นั้นได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ 
กุเล เชฏจา ปจายิน 0 การเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ในวงศ์สกุล ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปเกิดในสวรรค์ 
เป็นพระอินทร์ สกุลของเรานี้มีอยู่ ๒ ขั้นตอนเวลานี้เรามีสกุลของเราอยู่ ๒ ขั้นตอน 
9. วงศ์สกุล ที่ ให้กำเนิดคือให้ชีวิตจิตใจเกิดมา 

๒. วงศ์สกุลที่ให้กำเนิดการศึกษา เช่น สถาบันการศึกษาต่าง ๆ อันนี้คือวงศ์สกุลของเรา 
วงศ์สกุลทั้ง ๒ นี้'ย่อมมีผู้หลักผู้ใหญ่ ดังนั้นใครมีความเคารพนบนอบ มีความเคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่ 
ในวงศ์สกุล บุคคลนั้นได้สร้างคุณธรรม ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัย เมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ ใคร 
อยากเกิดเป็นพระอินทร์ให้ปฏิบิตตามหลักดังกล่าวมานี้ อันเป็นวิธีการที่จะเอาดีกับพ่ออับแม่ เราจะเอาดีอับ 
ครูบาอาจารย์ก็ปฏิบิต เหมือนอับปฏิบัติอับพ่ออับ แม่ พ่อ แม่ของ เรา เป็นพ่อ แม่ในบ้าน ครูบาอาจารย์เป็นพ่อ 
แม่ในโรงเรียน เราอยู่ในบ้านพ่อแม่ของเราเป็นผู้ปกครองดูแลสุขทุกข์ของเรา เราอยู่ในโรงเรียนครูบา 
อาจารย์เป็นผู้ดูแลสุขทุกข์ของเรา เพราะฉะนั้นทั้ง ๒ อย่างนี้คือพ่อแม่ของเราผู้ให้เกิดก็เป็นพ่อเป็นแม่ 
ครูบาอาจารย์ผู้อุปถัมภ์คํ้าจุนอยู่ก็ได้ชื่อว่า เป็นพ่อ เป็น แม่ เช่น เดียวอัน ดังนั้นขอให้นัก เรียนทุกคนจงจำนำไป 
ปฏิบัติ 


ถามเรื่องเข้าทรงกับหลวงปฝืน 

* โอ๊ย! มันจะไปจริงไปจังอะไรน้อ มันเป็นวิธีหากินของเขาอย่างหนึ่ง * 

เดี๋ยวนี้คนทั้งหลายนี้มันเก่ง มันไปเรียกเอาวิญญาณภูตผีปีศาจอะไรต่าง ๆมาเป็น เครื่องมือหาอยู่หากิน 
อันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด 

ในการที่เราไปสอบถามท่านผู้รู้ ที่ท่านรู้ทางในเช่นอย่างหลวงป่ผีนเป็นต้น สาเหตุที่จะได้สอบถามก็ 
เพราะว่า ท่านพ่อสี วัดอีโศกา'รามท่านมีศักดี๋เป็นบิหล'วงพ่อ แล้วก็มีพระองศ์หนึ่งให้เณรเชิญวิญญาณท่าน 
พ่อสีมา พอหลวงพ่อรู้เข้าก็รู้สึกไม่พอใจ ก็เลยพยายามสอบถามครูบาอาจารย์ หลวงป่ตื้อ หลวงป่ลิม 
อาจารย์แว่น และอาจารย์อื่น ๆ ลงความเห็นอันว่าไม่ใช่ท่านพ่อสีมาเข้าทรงอันทั้งหมดเลย 

ทีนี้'พอโปถามหลวงป่ผีน จริงหรีอเปล่าหลวงป่ที่ว่าวิญญาณท่านพ่อสีมาทรง โอ๊ย! มันจะไปจริงไปจัง 
อะไรน้อ มันเป็นวิธีหากินของเขาอย่างหนึ่ง มันไปเสียนแบบมาจากลิบเอกตำรวจมาจากสมุทรปราการ 
บ้านตำรวจคนนั้นนี่เป็นสำนักทรงวิญญาณ พระพวกนี้มันก็ไปเสียนแบบเขามา 

ทีนี้ถ้าใครนับถือท่านผู้ใดก็ทำเครื่องลักการะบูชาท่านผู้นั้นขึ้นมาแล้วก็ทำพิธีเชิญวิญญาณมาทรง 
ก่อนอื่นก็ประกาศบอกไว้แล้วว่า ต่อไปนี้วิญญาณของ ร.๕ จะมาประทับทรง ให้ลูกศิษย์ลูกหามาคอยกราบ 
คอยไหว้ ทีนี้'พอทำพิธี'ขึ้นมา แล้ววิญญาณพ ณจรอยู่ แถวป่าหญ้าป่าไม้มันชิงอันมาทรง วิญญาณตนใดที่มันมี 
อิทธิพลเหนือหมู่มันก็ทรงได้ พอมันทรงแล้วมันก็ประกาศตัวมันว่า ร. ๕ แด , แท้ที่จริงมันไม , ใช่ หลวงป่ผีนนี่ 


๒(^๙ 



















พระวิสุทธิธรรมรังสี (ท่านพ่อสี ธมุมธโ-ร) ภาพเมื่อสมัยหนุ่ม 


ท่านยืนยันเลยว่า ท่านได้พิจารณาดูแล้วไม่ใช่ มันเห็นแต่วิญญาณพเนจรเหล่านี้มันแย่งกันมาเข้าทรง 
หลวงพ่อถามท่านว่า “ถ้าหากว่ามันไม , จริงทำไมมันจึงรู้เรื่องอดีตเราดีนัก” 

หลวงปูส้นท่านตอบ'ว่า “โอ้วิญญาณของเราเวลานี้เราเป็นมนุษย์อยู่มันไม่ม่ฤทธมีอิทธิพลอะไรหรอก 
เวลามันตายไปแล้ววิญญาณสามารถทำให้บ้านหลังนี้ไหวก็ได้ แล้วมันรู้เรื่องอดีตทุกอย่าง ธรรมชาติของ 
สัตว์โนภพนั้นมันเป็นอย่างนั้น” 


ท่านพ่อลีมีศ้ทดเปืนปู 

* ท่านเป็นพี่น้องทางฝ่ายพ่อ ท่านมีชาติกำเนิดที่อุบลฯ เหมือนกัน * 

ท่านพ่อสีท่านมีศักดึ๋เป็นปูของหลวงพ่อ ท่านเป็นพี่น้องทางฝ่ายพ่อ (ของหลวงพ่อ) ท่านมีชาติกำเนิด 
ที่อุบลฯ เหมือนกัน 

ท่านใช้สรรพนามแทนตัวเองว่า “ปู” กับหลวงพ่อ ถ้าพบหลวงพ่อทีไรท่านจะไม่พูดพรำทำเพลงกับ 


&'! 6 ] 



หลวงพ่อ พอเจอหน้ากันปับสั่งแล้ว “มั่งสมาธิ” ท่านจะคุยอยู่กับใครก็ตาม ท่านจะชี้หน้าหลวงพ่อ “อ้าว! 
มั่งสมาธิ” พอนั่งไปลักพักหนึ่งท่านก็บอกว่า “เป็นไง นั่งสมาธิ” “ก็นั่งสมาธิ ก็ได้สมาธิ” ท่านไม , เคยอธิบาย 
อะไรกว้างขวางพิสดาร แด , ท่านจะว่าให้ปฏิบดธรรมให้ต่อเนื่อง อย่าไปทำ ๆ หยุด ๆ แด , ละครั้งที่เรานั่ง 
สมาธิ จิตจะสงบหรือไม่สงบอย่าไปท้อถอย ถ้าเวลาจะสงบมันจะสงบเอง ความสงบมันเป็นผลงานเรา 
แต่ง เอาไม่ได้ 


แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน'ปฦบัติสมาธิได้ 

* คุณแม่สอนให้หนูภาวนา อัฐ ๆ ๆๆ แล้วจิตของหนูก็สงบ * 

สมาธิจึงเป็นหลักธรรมกลาง ๆ ไม่ได้สังกัดในลัทธิหรือศาสนาใด ๆ แม้แด , สัตว์เดรัจฉานก็ปฏิบัติ 
สมาธิได้ คำพูดนี้กล่าวหมิ่นประมาทมากเกินไปหรือเปล่า มีตัวอย่างที่จะนำมาเล่าให้พิงเป็นคติเดือนใจ 
วันนี้พิงเกร็ดเบ็ดเตลิดกันซะก่อน นิยายเรื่องนี้ที่จะเล่าให้พิงมีปรากฏอยู่ในตำนาน “ธรรมบท ขุทท กนิกาย” 
ในคัมภีร์พระไตรปิฎก ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนอกตำรับตำรา 

มีเรื่องเล่าว่ามีนกแขกเต้าสองตัวผัวเมียไปทำรังอยู่ที่ใกล้สำนักของนางภิกษุณี และอยู่ระยะที่ไม่ห่าง 
กันนัก มีที่ช่องสุมโจร อยู่มาวันหนึ่งลมแรงพัดเอารังนกแขกเต้าปลิวไปตามกระแสลม ลูกนกแขกเต้ากำลัง 
อ่อน ๆ ขนปีก ขนหางยังไม่แข็งแรง บินไม่เก่ง ตัวหนึ่งถูกลมพัดตกลงไปที่กองดอกไม้ของนางภิกษุณี 
อีกตัวหนึ่งตกลงไปที่กองอาวุธของโจร ทีนี้ลูกนกแขกเต้าสองตัวนี้ตกไปคนละหนคนละแห่ง ตัวหนึ่งอยู่ 
กับพระ อีกตัวหนึ่งอยู่กับโจร ตัวที่อยู่กับพระ พระก็สอนให้ปฏิบัติศีลธรรม ลูกนกแขกเต้ามันพูดเป็นเหมือน 
คน ทีนี้นางภิกษุณีก็สอนให้เขาบริกรรมภาวนาว่า อัฐ ๆ ๆๆ ในที่สุดเขาได้สมาธิมองเห็นตัวเขาเองเป็น 
โครงกระดูก มองดูนางภิกษุณีก็เห็นเป็นโครงกระดูกไปหมด 

ส่วนนกแขกเต้าตัวที่ตกไปบนกองอาวุธของโจร โจรก็สอนให้เป็นโจรสอนให้เป็นนกนักสืบ สอนให้ไป 
สืบเส้นทางที่พ่อค้าวาณิชย์ทั้งหลายจะเดินทางมา ทีนี้ลูกนกแขกเต้าตัวนี้ก็ไปคอยจ้องมองทางที่พ่อค้า 
วาณิชย์ทั้งหลายเขาจะเดินทางผ่าน พอเห็นแล้วก็รีบบินมาบอกนายตนเอง เจ้านายก็ไปดักปล้น 

ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งลูกนกแขกเต้าตัวที่ไปอยู่กับนางภิกษุณี มีเหยี่ยวตัวหนึ่งโฉบลงมาเฉี่ยวเอาเขาไป 
เขาอยู่ในกรงเล็บของเหยี่ยว ทีนี้นางภิกษุณีเห็นดังนั้นก็พากันตบไม้ตบมือร้องสั่น เหยี่ยวมันตกใจ มันก็ 
ปล่อยลูกนกตก นางภิกษุณีก็ไปจับมาปลอบโยน แล้วก็ถามว่า “ในขณะที่เหยี่ยวมาเฉี่ยวเธอไปเธอคิดว่า 
อย่างไร” ลูกนกก็บอกว่า “กองกระดูกมาพากองกระดูกไป จะนำไปเรี่ยราดที่ตรงไหนหนอ” “อ้าวทำไม 
เธอถึงคิดอย่างนั้น” “ที่คิดอย่างนั้นก็เพราะว่าคุณแม่สอนให้หนูภาวนา อ้จิๆ ๆๆ แล้วจิตของหนูก็สงบสว่าง 
มองเห็นตัวเป็นโครงกระดูกไปหมด แม้แต่เดี๋ยวนี้มองดูคุณแม่ทั้งหลายนี้ก็มีแต่โครงกระดูก ไม่ทราบว่าเนื้อ 
หนังมันหายไปไหนหมด เหยี่ยวบินมาหนูก็เห็นแต่โครงกระดูก เพราะฉะนั้นโนความรู้สึกขณะนั้นก็รู้สึกว่า 
ตัวเองก็คิอโครงกระดูก เหยี่ยวก็คิอโครงกระดูก นึกว่ากองกระดูกมาพากองกระดูกไป พากันไปเรี่ยราดที่ 
ตรงไหน” นึ่ตัวอย่างสัตว์เดรัจฉานทำสมาธิ อันนี้ลอง ๆ ไปคิดดู 


๒ &: ๓ 







ธรรมนอก ธรรมใน 

* เราพุทธสาวกเราเกิดมามีบุญเหมือนกับเราเกิดมาในตระกูลของเศรษฐี * 

ท่านทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันเพื่อฟังธรรม ธรรมะมีอยู่ ๒ ประเภทคือธรรมะนอกกับธรรมะใน 
ธรรมะนอกหมายถึงธรรมะที่เราเรียนรู้ตามคัมภีร์ตามตำรับตำรา เพื่อเป็นแนวทางให้เรารู้ในการปฏิบัติ 
เหมือน ๆ กับเราเรียนแผนที่ ธรรมดาการเรียนแผนที่ของบ้านของเมืองหรือภูมิประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
เราสามารถที่จะรู้และเข้าใจตามแผนที่และตำรับตำรานั้น ๆ เพราะฉะนั้นการเรียนปริยัติธรรม ก็เหมือน 
การเรียนแผนที่ จำเป็นด้วยหรือการเรียนปริยัติธรรม คำตอบก็คือว่าจำเป็นต้องเรียน ไม่เรียนไม่ได้ต้อง 
เรียน เพราะปริยัติธรรมคือคัมภีร์ไตรปิฎกเป็นหลักศาสนา เป็นศาสนาที่เป็นเหตุผลมีคัมภีร์ มีตำรับ 
ตำรา เป็นศาสนาที่มีประวัติศาสตร์ ไม่ใช่ศาสนาที่ศาสดานอนหลับ ตื่นขึ้นมาแล้วทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนา 
เหมือน ๆ กับลัทธิอื่น ๆ 

พระพุทธเจ้าของเราต้องสร้างบารมีมานับอสงไขยไม , ถ้วน ในเมื่อพระบารมีพร้อมแล้ว ก่อนที่จะ 
ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาลัมพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ต้องทรงสละชีวิตเข้าแลกกับคุณธรรมที่บรรลุถึงขนาด 
ทรมานพระองค์ให้ได้รับความเหน็ดเหนื่อย ให้ได้ความลำบากเปล่า ๆ แทบจะเอาชีวิตไม่รอด กว่าจะได้ 
สำเริจมายากเย็นสักเพียงใด 

เราพุทธสาวกเราเกิดมามีบุญเหมือนกับเราเกิดมาในตระกูลของเศรษฐี คุณพ่อคุณแม่ของเรา 
มีพร้อมให้หมดทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเราจะรักษาทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ให้คงอยู่เราต้องมีวิชาความรู้ 
วิชาความรู้นั้นคือปริยัติธรรม ปริยัติธรรมเป็นความรู้ในตำรา เป็นธรรมะนอกคือนอกจากตัวของเรา 
อย่างดีเราก็เพียงแค่อาศัยจิตหรือใจเป็นผู้ทรงธรรม แต่มันก็เรื่องนอก ๆ ยังไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เรา 

ทีนี้ปัญหาสำคัญเรื่องธรรมะในคือหมายถึง ในกายวาจาของเรา นี่เป็นสิ่งที่เราจะศึกษาให้รู้ ให้ 
เข้าใจ ตังนั้นธรรมะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ตามหลักแห่งปริยัตินั้น เราพีงแล้วมันก็มากมายเหลือล้นไม , 
ทราบได้ว่าจะปฏิบัติยึดเอาธรรมะข้อไหนมาปฏิบต มันจึงจะได้ประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันของเราอย่างแท้จริง 
อันนี้ปัญหาของชาวพุทธที่เราจะเข้าใจ ความรู้ความเห็นที่เราปฏิบัตินั้น เราจะยึดหมายเอาอะไรเป็นสาระ 
สำคัญ จะไปเอาเรื่องรู้เห็นนรกสวรรค์ เห็นภูตผีปีศาจ เทวดา อินทร์พรหม ยมยักษ์นั้นหรือเป็นผลงาน 
ที่เราจะพึ่งได้ ถ้าเราจะไปยึดเอาสิ่งนั้นเป็นผลงานมันจะไกลจากความจริง ถ้าอย่างนั้นเราควรจะรู้อะไร 
เราควรจะรู้กายวาจาและรู้จิตของเรานื่ว่า กายวาจาและจิตของเรานี่ เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยบุญกุศล 
นักปราชญ์ ผู้ เป็นอริยชนเคยกล่าวว่า ร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราได้มาด้วยบุญ ได้มาแล้วควรจะทนุถนอม 
รักษา มีเสื้อผ้าดี ๆ ควรจะหาไว้ใส่ มีอาหารดี ๆ ควรจะหามาเสื้ยง มีเครื่องประดับตกแต่งที่สวยงาม 
ควรจะตกแต่งใส่ให้บ้าง มีที่นอนดี ๆ ควรจะหาให้นอน มีบ้านดี ๆ ควรจะหาให้อยู่ นักปราชญ์ท่าน 
ว่าอย่างนั้น ทำไมท่านจึงว่าอย่างนั้น เพราะมันเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยยาก กิจ.โฉ มนุสฺสปฏิลาโภ การได้มา 
ซึ่งความเป็นมนุษย์นี่มันแสนยาก ต้องบำเพ็ญคุณธรรมคือมีคีล ๕ บริสุทธบริบูรณ์ มีกรรมบถบริสุทธึ๋ 
บริบูรณ์ จึงมาบัง เกิด เป็นมนุษย์ที่บริบูรณ์ที่มีจิตใจบริสุทธึ๋ 


๒ &' 




หลวงพ่อใส่บาตรหลวงปูเมตตาหลวงและพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเกิด ๘ กุมภาพันธ์ 


ถ้าอย่างนั้นคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีคีล ๕ บริสุทธึ๋บริบูรณ์ มีกรรมบถบริสุทธึ๋บริบูรณ์กัน 
ทุกคนสิ ก็ไม่ถึงขนาดนั้น หมายถึงว่า ผู้เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์สมบูรณ์มีร่างกายวรรณะสมบูรณ์จริง ๆ เรา 
เกิดในตระกูลผู้ลากมากดีมั่งคั่งสมบูรณ์มีคีลธรรมประจำจิตใจพร้อมมาแต่กำเนิดแล้ว เมื่อเกิดมาแล้วมีคืล 
มีธรรม มายึดคีล ๕ เป็นหลักปฏิบัติ ยึดกรรมบถ 90 เป็นหลักปฏิบัติ อันนี้ถ้า เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว เป็น 
มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ เรียกว่าเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

ทีนี้'คนที่'ไม่มีคีล ๕ จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ไหม ได้เหมือนกัน ท่านลองพิจารณาดูจิตใจของท่านดูบ้าง 
ซิว่า ตั้งแต่เกิดมานี่ ท่านเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทุกลมหายใจหรือไม่ เข้าใจว่าท่านอาจจะมีบางครั้งที่มัน 
ขาดตกบกพร่อง 


โต้ธรรมะกับหลวงพ่อเมตตาหลวง 

* เทศน์สอนคนให้ละโลภ โกรธ หลง สอนศาสนาผิด * 

วันหนึ่งไม่ทราบเราคิดสนุกยังไง ไปหยอก ผู้เฒ่า (หลวงปูเมตตาหลวง) “หลวงปูไปเที่ยวเทศน์ 
สอนคนให้ละโลภ โกรธ หลง สอนศาสนาผิดแล้ว” 

“โอ้บ้า ทั้งหลายเขาสอนให้ละกิเลส โลภ โกรธ หลง ไปเอาที่ไหนมาพูดวะ ว่าสอนให้คนละกิเลส 
โลภ โกรธ หลง สอนศาสนาผิด ใครสอนเธอมา” 

“โม่มีใครสอน ผมคิดของผมเอง ไม่มีใครจะไปตั้งใจละกิเลส โลภ โกรธ หลงได้ พระพุทธเจ้าท่าน 
ก็ไม่ได้สอนให้ละกิเลส โลภ โกรธ หลง โดยตรง แต่เวลาท่านพูดไว้ ท่านพูดไว้ในระดับหนึ่ง ทีนี้โนเมื่อใครละ 


๒ &'&' 









กุฏิหลวงพ่อ ที่วัดวะภูแก้ว 


กิเลส โลภ โกรธ หลง ยังโม่ได้ ท่านสอนให้ใช้กิเลส โลภ โกรธ หลง ให้มันเกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรม” 
“เธอมีอะไรเป็นหลักฐาน” 

“ศีล ๕ ข้อ ทิฏฐธัมมีกัตถประโยชน์ ๔ กิเลส โลภ โกรธ หลงมีโนใจ เอาให้มันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือน 
ใจให้เกิดทะเยอทะยาน โนความอยากได้อยากดี อยากมีอยากเป็น สิ่งที่มนุษย์ปรารถนา มีอยู่ ๕ อย่าง ลาภ 
คือผลประโยชน์ ยศ คือตำแหน่งหน้าที่การงาน สรรเสริญ คือชื่อเสียงอันตืงาม-สุขกาย-สุขใจ 
และอำนาจ ๕ อย่างนี้ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหาแต่การแสวงหาควรจะมีขอบเขต ขอบเขตก็คือ ศีล ๕ ข้อ” 
“แล้วเธอมีหลักฐานอะไรมาปีนยัน” 


การใช้กิเลสให้เป็นประโยขน์ 

* คนที่ยังติดอยู่ในโลก ให้แสวงหาผลประโยชน์ทางโลก * 

มีทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ ๔ เป็นหลักฐานยืนยัน 

อุฏฐานสัมปทา หมั่นขยันในการประกอบธุรกิจการงานหาผลประโยชน์ นี่คือหลักฐาน คนไม่มี 
ความโลภ ขยันไม่เป็น ทีนี้เมื่อใต้ผลประโยชน์มาแล้ว... 


๒ ๕๖ 



อารักขสัมปทา หัดตระหนี่ให้มาก ๆ คนไม่ตระหนี่ไม่มีโอกาสได้เป็นเศรษฐี ในเมื่อพร้อมด้วยทรัพย์ 
สมปตและอำนาจ 

กัลยาณมิตตา สร้างความดีกับเพื่อนบ้าน แต่คนทั้งหลายไปดีความหมายว่าคบมิตรที่ดี แต่หลวงพ่อ 
เปลี่ยนว่า สร้างความดีกับเพื่อนบ้าน ให้เพื่อนบ้านเขารัก เคารพนับถือ บูชา จะได้เป็นกำลังช่วยรักษาชีวิต 
และ , ทรัพย์สมบ้ต'ของ เราให้มั่นคง 

สมชีวิตา เลี้ยงตนเองและครอบครัว ตลอดทั้งบริวารให้มีความสุขตามสมควรแก่ฐานะ อันนี้คือ 
หลักฐานยืนยัน 

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะนี่ พระองค์สอนเป็นขั้นเป็นตอน คนที่ยังติดอยู่ในโลก ให้แสวงหา 
ผลประโยชน์ทางโลก คนมีอินทรีย์แก่กล้า แสวงหาผลประโยชน์ในทางธรรม เพื่อสวรรค์ คนที่มีอุปนิสัยสูง 
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อมรรคผลนิพพาน ท่านสอนไว้เป็นขั้นตอน ดังนี้ 

สัมปรายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในภพหน้า คือสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อสวรรค์ 

ปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน บำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อบรรลุมรรคผล 
นิพพาน ท่านก็วางหลักเกณฑ์ของท่านไว้ดังนี้ แต่เราไม่เข้าใจคำสอนชองท่านเอง ที่ว่าไม , เข้าใจคำสอนนี้ก็ 
เพราะว่า ยังมีคนกล่าวประณามพระองค์ว่า สอนคนให้สันโดษมักน้อย โดยกล่าวตู่ว่า สอนให้งอมืองอเท้า 
ให้ขี้เกียจขี้คร้าน แต่แท้ที่จริง เราไม , เข้าใจคำสอนของพระองค์ต่างหาก สิ่งใดที่พระองค์สอนมานั้นนะ 
ปุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ เป็นหลักฐานในคำสอนของพระองค์ พระองค์รู้เรื่องในอดีตชาติ 
ของพระองค์ พระองค์เคยเกิดเป็นอะไร เพราะบุญกรรมอะไร ทำบาปสิ่งนี้ตายแล้วตกนรกขึ้นสวรรค์ 
พระองค์เคยทำสิ่งนี้มาก่อนเราแล้ว ทำบุญลื่งนี้ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์มา พระพรหมในพรหมโลก ทั้ง ๓ 
อย่างนี้ พระองค์ได้ปฏิบัติมาแล้ว ได้ลองของมาแล้ว ไฟนรกมันร้อน พระองค์เคยเอาเท้าแหย่มาแล้ว 
สวรรค์มันเยือก เย็น พระองค์เคยไปสัมผัสกับสวรรค์มา แล้ว 

เพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์ สิ่งที่เป็นบาปเป็นบุญมันเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ลองของมาแล้วทั้งนั้น 
คำสอนของพระพุทธเจ้าตื่นขึ้นมาแล้วเทศน์สอนคนไม่ใช่ชนิดที่ว่านอนหลับแล้วฝืนไป ไม , ใช่อย่างนั้น 
มันเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทดสอบมาด้วยพระองค์เอง เพราะฉะนั้นใครยังไม่รู้แจ้งเห็นจริง เชื่อพระองค์เอา 
ไว้ก่อน รับพีงเอาไว้ก่อน อย่าไปหัดลองของเหมือนพระองค์ ลองแล้วเราก็ไม , รู้ อย่างเรา ๆ นี่ไม่รู้หรอก 
เชื่อพระองค์ว่าเคยลองมาแล้วทดสอบมาแล้วทุกอย่าง 

ในเมื่อเราละกิเลสไม่ได้... 

* พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ยึดศีล ๕ เป็นหลักปฏิบัติ * 

อุบายสำหรับตัดทอนกิเลสความชั่วฝ่ายบาปให้น้อยลงหรือหมดไป คนเรามีความโลภคือความ 
อยากได้ มีความโกรธเกิดจากความไม , พอใจ มีความหลงในสิ่งที่เราติดพัน ความโลภเป็นกิเลสที่ชั่วข้าลามก 
เป็นอกุศลมูล เป็นรากเหง้าของอกุศลคือความบาปทั้งปวง พระพุทธเจ้าสอนให้เราละ ละโลภ ละโกรธ 


๒ ๕ ๗ 











ละหลง แต่ถ้าเราละไม่ได้ พยายามหักห้ามจิตใจอย่าให้ประพฤติล่วงเกินศีล ๕ ข้อ ข้อใดข้อหนึ่ง ศีอไม , ล่วง 
เกินในสิ่งที่เป็นบาป เช่น การฆ่า เบียดเบียน ข่มเหง รังแก อิจฉาตาร้อน เป็นต้น อินนี้เราตั้งใจละเอาได้ 
ละการกระทำ การกระทำที่เราทำด้วยกาย วาจา และคิดด้วยใจ มูลเหตุมันเกิดจากความโลภ ความโกรธ 
และความหลง 

เพราะฉะนั้น ในหลักศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ยึดศีล ๕ เป็นหลักปฏิบัติ การกระทำสิ่งใดที่ 
ไม่ผิดศีล ๕ ข้อใดข้อหนึ่ง แม้จะทำด้วยความโลภ ก็ทำลงไป แต่ขอให้เป็นการทำดี เราใช้ความโลภ ความ 
โกรธ ความหลง ให้เป็นสิ่งกระตุ้นเดือนจิตของเราให้เกิดมีความทะเยอทะยานในความอยากได้ อยากดี 
อยากมี อยากเป็น 

สิ่งที่มนุษย์พึงประสงค์มีอยู่ ๕ อย่าง คือ 

ลาภ ได้แก่ ผลประโยชน์ คือ ทรัพย์สินเงินทองและวิชาความรู้ 

ยศ ได้แก่ เกียรติยศ ยศถาบรรดาศักดึ๋ เรามียศเป็นนาย มียศเป็นเด็กชาย เราต้องการอยากจะให้ 
ยศชองเราสูงขึ้นไป เราต้องใช้ความโลภของเราเป็นเครื่องเดือนใจของเราให้เกิดความทะเยอทะยาน ใน 
ความอยากได้ อยากดี อยากมี อยากเป็น สร้างความโกรธในสิ่งที่มันจะทำให้เราเสียประโยชน์ และสร้าง 
คุณธรรมให้มาโกรธความโง่ เอาความโลภมากระตุ้นให้เราขยันเรียน เอาความโลภมากระตุ้นให้หมั่นขยัน 
ในการฟิกหัด คือขยันในการพึง การถาม การคิด การขีดการเขียน สุจิปุ สิ สุ-พึง ปุ-ถาม อะไรไม่เข้าใจ 
เราถาม ขยันถาม สิ-ขีดเขียน คือฟิกหัดให้มันคล่องมือ เมื่อเราหมั่นเราขยัน เราเอาความโลภเป็นสิ่ง 
กระตุ้นเตือนใจ ขยันพึง ขยันถาม ขยันเขียน ขยันคิด การถามเป็นอุบายวิธีฟิกหัดปากของเราให้มีความ 
กล้าหาญ ฟิกหัดนิสัยของเราไม , ให้อายครู โบราณท่านกล่าวว่า อายครูไม่ได้ความรู้ อายชู้ไม่ได้อะไร 
ถือหลักว่าเราต้องกล้า อะไรที่เราไม่เข้าใจต้องขยันถาม พึงแล้วไม่เข้าใจต้องถาม ถามมาแล้วต้องฟิกหัด 



๒ &: ๘ 



คือขีดเขียนให้มันคล่องตัว แล้วก็คิดหาอุบายและเหตุผลในการกระทำนั้น ๆ ว่ามันเกิดประโยชน์อะไร เกิด 
คุณเกิดประโยชน์อย่างไร เป็นคุณหรีอเป็นโทษ เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ ถ้าเราทำดังที่กล่าวมาแล้ว 
ได้ชื่อว่าเราใช้ความโลภของเราถูกทาง ใช้ความโกรธของเราลูกทาง เพราะเราโกรธความโง , โกรธความไม , มี 
ความรู้ ในเมื่อเกลียดหรีอโกรธความไม่มีความรู้ ความโง่ เราต้องขยันหมั่นเพียรในการเรียน เอาความโลภ 
เป็นแรงกระตุ้นเตือน 

สิ่งที่มนุษย์ปรารถนาในข้อต่อไป คือ ชื่อเสียงอันงาม การสร้างชื่อเสียงให้โด่งดัง หรือชื่อเสียง 
อันงาม ขยันเรียน มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย ชายประพฤติเป็นสุภาพบุรุษ หญิงประพฤติตนเป็น 
สุภาพสตรี เรียกว่าอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เป็นสุภาพชนโดยยึดคืล ๕ เป็นหลัก 

ในเมื่อเราประพฤติได้ดังที่กล่าวมา เราก็มีความสุขกายสุขใจ แม้ว่าเราจะปรารถนาวิชาความรู้ 
หรือทรัพย์สมบัตินานัปการ ความมุ่งหมายอยู่ที่ความสุขกายและสุขใจ เราเกิดมาในชีวิตหนึ่ง ๆ มาเป็นคน 
ร่วมโลกเขา เราควรจะพยายามหาความสุขกายสุขใจในทางที่ชอบด้วยหลักคืลธรรม หลักกฎหมายปกครอง 
บ้านเมือง และหลักเหตุผล จึงจะได้ชื่อว่าปัญญาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนา 

ประการสุดท้าย คือ อำนาจ ได้แก่ ความเป็นใหญ่ การสร้างอำนาจ เราต้องพยายามสร้างตัวเอง 
ให้มีอำนาจบังคับตัวเองให้ได้ เวลาขี้เกียจบังคับให้มันเกิดความขยัน เวลามันอืดอาด ลุกยาก นั่งยาก 
ก็บังคับให้มันคล่องแคล่วว่องไว เวลามันเกิดขี้ขลาด บังคับให้มันเกิดความกล้าหาญในทางที่ชอบ มีความ 
ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน ประพฤติอ่อนโยนนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ สุภาพบุรุษเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อม 
แต่มีความเข้มแข็ง เพราะเขามีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตก็ดี จึงเป็นผู้มีดีพร้อม เมื่อเขามีดีพร้อม เขามี 
อำนาจในตัวของเขาเอง เมื่อได้รับการศึกษาเล่าเรียนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ สำเร็จปริญญาโท เอก มา ในเมื่อ 
เราไปทำธุรกิจส่วนตัว เราก็มีอำนาจในหน้าที่ของเรา เมื่อรับราชการ เราก็มีอำนาจหน้าที่ตามที่ราชการ 
มอบหมายให้ เรามีอำนาจที่จะทำอะไรโดยไม่มีใครขู่เข็ญบังคับ เราทำด้วยความพอใจ โดยอาศัยกติกา คือ 
กฎหมาย ระเบียบ คืล ๕ เป็นเครื่องประอันความปลอดภัย 

เหล็กไหล “เสี่ยงบารมี” (๒๕ เท ๘) 

* ประเดี๋ยวภายในสามวันแล้วท่านจะไปอยู่ในดอกบัว * 

สิ่งที่หลวงพ่อปรารถนานึ่มันสำเร็จหมด ยังเหลือแด , พระนิพพานอันเดียวเท่านั้นอยากได้พระสมเด็จ 
ท่านก็มาเอง อยากได้เหล็กไหลก็มาเอง เพราะอาศัยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คนเขาเที่ยวหาจนจะเป็น 
จะตายฆ่าอันตายนับไม่ล้วน ต้มแกงอัน เขาก็ยังไม่ได้ ตายทิ้งเฉย ๆ หลวงพ่อมีแต่สวดมนต์ก็มีผู้เอามาให้ 
สิ่งมงคลอีกอย่างที่หลวงพ่อได้มาอย่างประหลาด คือเหล็กไหล ซึ่งได้มาประมาณปลายปี ๒๕๓๘ 
พระให้มา..ก่อนอื่นเขาให้แต่งขันธ์ ๕ ไปวางไว้หัวเตียง ดอกไม้เขาให้เอาดอกบัว..แด , เอาดอกบัวตูม 
ดอกบัวบานไม่เอา พอเสร็จแล้วก็เอาไว้หัวเตียง แล้วเขาก็เอาใส่มือให้ พอใส่มือให้จูงมือไปส่งสระ สั่งให้ปา 
ลงในนํ้า 


๒ &: ๙ 









เหล็กไหลคู่บารมีหลวงพ่อ 


๒๖๐ 



“อ้าว! ทำไมจะให้กันแล้วให้ไปปาทิ้งอย่างนี้ล่ะ ,, 

“เอาเถอะ ประเดี๋ยวภายโนสามวันแล้วท่านจะไปอยู่โนดอกบัว ,, 

ทีนี้เราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง เสร็จแล้วเขาก็โทรศัพท์ไป “หลวงพ่อดูหรือยัง ,, 

“ยังไม่ได้ดู เดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวนี้ ,, ใปีปีบ ๆ ๆ ดอกบัว ปีบไปได้ ๙ ดอก พอดอกที่ 90 เอ้า เป็นก้อนแข็ง 
อยู่ในนั้น พอคลี่ออกมาก็เห็นเลย ดอกบัวไม , มีคลี่ ไม่มีอะไรเลย 

โยนลงสระหน้ากุฏินั้นแหละ..เขาให้จัดดอกบัว ๔ไว้ พอเสร็จแล้วมาอยู่ในดอกบัว ถาม เขา ทำไมถึง 
ทำอย่างนี้ เขาบอกว่าเลี่ยงบารมี อย่างนี้มันแน่นอนดี บางทียื่นให้เฉย ๆ แล้วบางทีไม่อยู่ หนีไป ถ้าโยนทิ้ง 
แล้วกลับมาอยู่ ต่อไปนี่ไปตกหายที่ไหน ใครเอาไปต้องกลับคืนมาหาเจ้าของ.. แล้วที่เป็นก้อนกลมนี่ไม่ได้ 
เจียระไน ถ้าตัดออก แล้วจะม้วนกลมเข้ามา เอง ถ้าจะอธิษฐานให้เป็นองค์พระก็ได้ไอ้เราก็ เลยบอกว่า เอาไว้ 
ธรรมชาติอย่างนี้ดี 


พระสมเด็จ (๒๕ฅ๙) 

* สมเด็จฯ ไม่ใช่พระที่ไปยึดเอาเวทย์มนต์คาถาอาคม * 

หลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่ง (หลังจากได้เหล็กไหล) อยู่ ๆไปเปิดตู้ ก็ไปเห็นพระสมเด็จองค์เบ้อเร่อ 
อยู่ในนั้น อ้าว! ท่านมาจากไหน มาอย่างไร คิดหาที่มาที่ไปไม , มี พระทุกองค์นี่ใครให้มาองค์เล็กองค์น้อยนี่จำ 
ได้หมดไม่เคยลืม สรุป แล้วองค์นี้ ท่านเสด็จมาเอง 

พระองค์นี้เขาเรียกว่าทรงไกเซอร์ ที่พระองค์ ร. ๕ ใส่กระเป๋าเครื่องทรง'โป ที่ไปมีปัญหากันกับพระเจ้า 
กรุงไกเซอร์ กรุงเยอรมัน เป็นพระสหายกัน เจ้ากรุงไกเซอร์นี่.. 

“เอ้อ..โนฐานะที่เราเป็นพระสหายกันขออะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหม ,, 

“พระองค์จะขออะไรได้หมด ,, ต่างคนต่างขอ 

“พระองค์ขอก่อน ,, ในหลวงเราว่า “ขอให้พระองค์ขอก่อนจะต้องการอะไร ,, 

พระเจ้าไกเซอร์ก็ขอพระแก้วมรกต “เอา! ยกถวายเลย ,, 

“เอ้า! ทีนี้เจ้ากรุงสยามจะขออะไร ,, 

“ขอพระแก้วมรกตคืน” 

“อะไรอยู่โนกระเป้าเสื้อทำไมมีแสง ,, ก็ควักพระสมเด็จนี่ออกมา 

“เอ้อ! ทีนี้ , ขอพระสมเด็จองค์นี้'ซะ ,, ก็เลยถวาย'[ป.. รุ่นนี้ทำไม , มาก สมเด็จโตท่านทำถวาย ร. ๕ สำหรับ 
แจกพวกพ่อค้าทองในตลาดเจริญกรุง เยาวราช ที่เขาช่วยพัฒนาบ้านเมือง 

ผู้สร้างคือสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมร 0 สี) ท่านเป็นพระอมตะ แล้วสมเด็จฯ ไม่ใช่พระที่ไปยึดเอา 
เวทย์มนต์คาถาอาคม เป็นแด , เพียงท่านเอามาเป็นส่วนประกอบของท่านเท่านั้น ท่านเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริง 
ในเหตุในผล ไม , ใช่ผู้ที่มาท่องมนต์เสกของแจกคนอย่างธรรมดา เวลาท่านจะเสกของท่าน ท่านก็เอามาใช้ 


๒๖๑ 









พระ'ครูปลัดมิคร์ วัดระฆัง (ซ้าย) สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํด็) วัดระฆัง (กลาง) หลวงปูคำ วัดอัมรินทร์ (ขวา) 


๒๖๒ 



พุ!/เโธ 



ใ'111=11111เา 1 หเแต*ซ! 

(ฬสวเห่ฮ ห! 5'เ น]!?) 

ฟ่กธ-?ไห - ห^]’!! 1๙141 
ข่ญ่หไ™ ■■.ป*ใ■ส^ ^ หแสฒึ]I 


เวลาท่านเลิกแล้วท่านก็เข้าสมาธิของท่าน ท่านไม , ได้หลงงมงายในเรื่องหมู่นี้.. ท่านเป็นพระที่ทั้งฉลาด ทั้งตลก 
และตลกเข้าท่า ตลกคอไม่ขาด 

พระสมเด็จในประวัติที่ท่านสร้างพระนี่ ท่านไม่เคยจำหน่าย ไม่เคยขาย มีแต่แจก กรุงเทพฯเกิด 
โรคอหิวาต์ ท่านก็ระดมสร้างพระสมเด็จแจก แจกให้เอาไปแช่นี้ากินแก้โรคอหิวาต์ สมเด็จทรงไกเซอร์นี่ 
เพราะฉะนั้น การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่นอกจากจะได้คุณธรรม แล้วยังพลอยได้วัตถุตามหลังมาด้วย เป็น 
ผลพลอยได้ 


* ทำไมชอบส่องพระ * 

หลวงพ่อส่องพระนี่มีพระองค์หนึ่งมาว่า “โอ๊ย หลวงพ่อยังติดพระเครื่อง” 

“ผมคิดว่าติดพระเครื่องติกว่าโปติดสาวเด๊” 

อยู่มาไม , นานคนที่ว่าหลวงพ่อนี่สกไปโค่โร่เลย สาวมาหลอกให้สก 

ดูพระดีกว่าดูสาว ๆ อันนั้นมันจะไปได้ประโยชน์อะไร มันได้แด่นรก ดูพระนี่มีแต่ได้สวรรค์ท่าเดียว 

ดูให้มันซึ้ง ๆ ดูให้มันถึงจิตถึงใจ ดูจนกระทั่งพระไปนั่งอยู่ในหัวใจ เพราะฉะนั้นพวก รู้ ไม่จริงดอกมันไปเที่ยว 
หาหมู่ว่างมงายอย่างนั้นอย่างนี้ 


๒๖๓ 










แก้วสารพัดนึกคู่บารมี 


วัตถุมงคล 

* ถ้าขาดศีลธรรมแล้วจะเก่งจะดีวิเศษสักแค'ไหน ความหมายมันก็ลดคุณค่าลง * 

สิ่งที่เราได้มาจิตมันสร้างมโนภาพนึกเอาไว้ก่อนแล้ว ในเมื่อได้มาแล้วก็ต้องมาคอยสังเกตว่ามันมี 
คุณประโยชน์อย่างไร ทำไมสิ่งนี้เขาจึงแสวงหากันนัก แต่สำหรับคนทั่ว ๆ ไปก็พอจะมองออกว่า เขา 
แสวงหาเพราะมันเป็นของมีค่า เขามุ่งไปในทางวัตถุ 

ทีนี้เราจะดูว่า สิ่งที่เขานิยมชมชอบกันว่าเป็นของมีค่าและแสวงหาถึงกับฆ่ากันตาย ที่ เขาแสวงหา 
เพราะจุดมุ่งของเขาอยู่ที่ราคาค่างวด แต่เราจะดูว่าสิ่งนี้มันมีดีอะไรนักหนา ถ้าเรามีแล้วมันเกิด 
ประโยชน์อะไรสำหรับเรา แต่เมื่อสรุปลงแล้วมันอยู่ ที่ ศีลธรรม ของที่เขานิยมชมชอบว่าเป็นของดี 
วิเศษมันจะเกิดประโยชน์สำหรับผู้ใช้...ศีลธรรมอันดีนี่แหละเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้สิ่งเหล่านี้มันมีความหมายขึ้น 
ถ้าขาดศีลธรรมแล้วจะเก่งจะดีวิเศษสักแค่ไหน ความหมายมันก็ลดคุณค่าลง 


๒๖ &: 












จิตหลอก 

* หลอกให้พระนวกะขุดก้อนหิน กลางคืนก็ขนพืเนมาเผา ขุดลงไปได้วันละคืบ * 

อาจารย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่งนี่ท่านว่า เอ!.. ในใต้บาดาลนึ่มันจะมีอะไร ท่านก็ไปกำหนดจิต 
พิจารณาดู จิตมันก็หลอก มีพลาญหินเกลี้ยง ๆ เป็นพลาญหินใหญ่ขนาดศาลานี่ (ศาลาพื้นหินอ่อนวัดวะภูแก้ว) 
ท่านบอกฆ้องใหญ่มันอยู่ใต้นี้ หลอกให้พระนวกะขุดก้อนหินนั้น กลางคืนก็'ขนฟินมาเผา ๆ ๆ ขุดลงไปได้ 
วันละคืบ ๆ ๆ มันก็ไม , ทะลุก้อนหินสักที หลวงพ่อก็ไปเรียนท่านอาจารย์ว่า ท่านอาจารย์กิเลสมันหลอกน่า 
มันไม่มีหรอกฆ้อง ลงผลสุดท้ายก็ขุดไม่ทะลุ ก็เลยไม , เจอฆ้อง 

พวกไปภาวนาอยู่ในป่าในเขา บางทีมันมีถํ้าอยู่ที่สูง ๆ ข้างหน้ามันเป็นเหวลงไป ไปภาวนาแล้วใจมัน 
มีกิเลสอยากได้แก้ววิเศษบ้าง อยากได้อะไรบ้าง ทีนี้พอภาวนาไปแล้วมันจะมีแก้วเป็นแสงลอยมาใกล้ ๆ นั่ง 
อยู่เฉย ๆ มันก็มาคลอเคลียอยู่นั่นแหละ พอเอื้อมมือไปจับมันก็กระโดดหนีไป พอไล่มันไปมันก็กระโดดไป ๆ ๆ 
มันหลอกให้ไปตกเหวตายนับไม , ถ้วน เพราะฉะนั้น พระธุดงคกรรมฐานที่ไปอยู่ในป่าในดง พวกแสวงหาของ 
วิเศษ เพชรนิลจินดา หรือเหล็กหลงเหล็กไหลไปตายกันเยอะแล้ว 

คือว่าสิ่งเหล่านี้ ถ้าพูดถึงว่ากฎหมายปกครองบ้านเมืองในปัจจุบันนี้ มันไม่เหมือนอย่างแด , ก่อน 
ประเทศอินเดีย พระเจ้าแผ่นดินองค์ใดนับถือพระศาสนา ท่านจะประกาศว่า ดินก็ดี นั้าก็ดี ภูเขาเถาวัลย์ก็ดี 
ทรัพยากรในอาณาจักรของเรา ขอยกถวายพระศาสนา พระสงฆ์ ถ้าอย่างในเมืองไทยเรานี่มีกฎหมาย 
พิทักษ์ธรรมชาติ ทรัพยากรในผืนแผ่นดินอันนี้ ใครจะไปเอามาต้องขออนุญาตเสียภาษี ถ้าพระไปแสวงหา 
ทรัพย์ในดินสินในนี้า แม้แต่โบราณวัตถุในเจดีย์เก่า ๆ ร้าง ๆ อะไรพวกนี้ พระจะเอาไปไม่ได้มันผิดกฎหมาย 
สิ่งมันที่มันผิดกฎหมายก็ผิดวินัย เมื่อสิ่งที่ผิดวินัยพระไปละเมิดวินัยมันก็เกิดวิบด 

สร้างทำไมนักหนาถาวรวัตถุ 

* ตามหลักพระพุทธศาสนามันก็ไม่ขัด แต่มันขัดกับกาลสมัย * 

การสร้างถาวรวัตถุใหญ่ ๆ สร้างเจดีย์ สร้างวิหารใหญ่ ๆ ถ้าจะพูดตามหลักพระพุทธศาสนามัน 
ก็ไม , ขัด แต่มันขัดกับกาลสมัย อันนี้หลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอ ๆ ว่า คนที่คิดสร้างอะไรใหญ่ ๆโตๆ ขึ้นมานี่ 
คล้าย ๆ กับว่ามีเจตนาที่จะลบล้างของเก่าที่มีอยู่ คือเหมือน ๆ กับว่าจะทำลายของเก่าให้มันสูญพันธุไปเลย 
แล้วจะสร้างของใหม่ขึ้นมาทับถม แทน 

ในเมืองไทย เราในปัจจุบันนี้ เรามีครบอยู่ทุกภาคแล้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีพระธาตุพนม 
ภาคเหนือก็มีพระธาตุดอยสุเทพ ภาคกลางก็มีพระปฐมเจดีย์นครปฐม ภาคใต้ก็มีพระศรีมหาธาตุ 
นครศรีธรรมราช ของเราก็มีสิ่งที่เป็นอนุสาวรีย์ที่ร 0 าสีกถึงสม เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักของพระ 
พุทธศาสนาอยู่แล้ว 

หลวงพ่อจะไม , ตำหนิว่าท่านดำริผิด หรือดำริถูกเพียงแต่ออกความคิดเห็นว่า การที่จะคิดทำเช่นนั้น 


๒๖๖ 





9. เสาเสมาธรรมจักรซึ่งได้รับพระราชทานเมื่อปี พ.ค. ๒๕๓๕ ในฐานะผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 
๒. พัดยศ พระราชสังวรญาณ 


มันไม่เหมาะกับกาลสมัย เพราะเราจะต้องทำความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้ประชาชน 
พากันอดอยากยากแค้นอยู่แล้ว ก็ยิ่งจะไปรบกวนประชาชนมากขึ้น ก็ยิ่งจะไปกันใหญ่ 


เป็นห่วงพุทธศาสนา 

* ทุกวันนี้ทุนกองกลางของคณะสงฆ์ไม่มีเลย * 

สิ่งที่หลวงพ่อยอมรับว่าเป็นบาปหัวใจอยู่ทุกวันนี้ แล้วก็นึกขึ้นมาทีไรก็นึกว่าตัวบาปอยู่เสมอ คือ ความ 


๒๖๗ 

















ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ถวายโล่เกียรติคุณรางวัลผู้เผยแผวัป็สสนาดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๔๘ 
9๔ มิถุนายน ๒๕๔9 


คิดที่ว่า ศาสนาพุทธเข้ามาสู่เมืองไทย ๒,๒๓๘ ปี (นับถึง พ.ศ. ๒๕๔๑) คณะสงฆ์ไทยควรจะมีทุนสำหรับ 
บำรุงพระพุทธศาสนาอิสระเฉพาะคณะสงฆ์อยู่ไม , น้อยกว่า ๒,๒๓๙ ล้าน หรือ ๒,๒๔๑ ล้าน แด , ทุกวันนี้ทุน 
กองก ลางของคณะสงฆ์ไม่มีเลย นอกจากเป็นทุนส่วนของวัด ซึ่งมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่พอที่จะทำอะไรได้ จึงมา 
นึกตำหนิว่า ทำไมครูบาอาจารย์ของเราไม , คิดในเรื่องนี้ ถ้าหากเราคิดตั้งต้นคิดตั้งแต่สมัยศาสนาพุทธ 
เข้ามาสู่เมืองไทยหลังจากปรินิพพานแล้ว ๓๐๓ ปีนี่ เริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ เข้าใจว่าคณะ 
สงฆ์จะมีเงินบำรุงศาสนาโดยไม , ต้องไปรบกวนศรัทธาของใครนี่ไม่น้อยกว่า ๒ พันกว่าล้าน แต่นี่เราไม่มี 
อะไรสักอย่างลักนิดหนึ่ง ทีนี้ส่วนท่านที่คิดจะสร้างเจดีย์ใหญ่โตมโหฬารนี่ ไม่ได้ตำหนิว่าท่านทำผิดหรอก 
ก็อนุโมทนาด้วย แด , ว่ามันยังไม , เหมาะกับกาลสมัย 

การเผยแผ่ศาสนาโดยเหตุผล 

* ชาวโลกเขาอิ่มทางด้านวัตถุแล้ว จะเอาวัตถุไปล่อไม่สำเร็จ นอกจากเหตุผล * 

พระพุทธองค์ทรงสละราชสมบัติหนีจากวัตถุ ออกไปบวชอยู่ตามป่าตามเขา ทีนี้ถ้าเราจะเอาวัตถุมา 
เป็นเครื่องดึงศรัทธาของชาวต่างชาติ หลวงพ่อว่า มันไม่เหมาะสมและไม่เหมาะสม แล้วก็เป็นไปไม่ได้ด้วย 
อย่าว่าแด , ชาวต่างชาติ ต่างประเทศ แม้แต่ชาวไทยเราเอง รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมกับสมัยปัจจุบันนี้ ถ้าเรา 


๒๖(๘' 



จะแบ่งชั้นตอนการเป็นไปชองศาสนาของเรานี่ ก็มีอยู่ ๓ ประเภท หมายถึงจุดมุ่งหมายของผู้ทำกิจชอง 
พระศาสนา คือผู้เผยแผ่ 

๑. ศาสนบุคคล เผยแผ่ธรรมะเพื่อให้ได้ความนิยมนับถือจากประชาชน 

๒. คาสนวัตถุ เผยแผ่ธรรมะเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุ เช่น สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นต้น 

๓. คาสนธรรม พวกศาสนธรรมนี่ไม , ได้มุ่งผลประโยชน์อะไรทางวัตถุ มุ่งที่จะสอนธรรมะให้คน 

เข้าอก เข้าใจในธรรมะ แล้วปฏิบัติดีปฏิบติชอบถ่าย เดียว 
เพราะฉะนั้น นักทำกิจพระศาสนา หรือผู้รับผิดชอบกิจพระศาสนานี่ เมื่อเรามาแยกบุคคลแล้วก็ได้ 
๓ ประเภท ทีนี้มาในปัจจุบันนี้ ทางคณะพุทธบริษัทเราโดยเฉพาะคณะสงฆ์นี่ ท่าน เผย แผ่ศาสนาไป เพื่อ 
อะไร เราก็ไม่บังอาจไปวิพากษ์วิจารณ์ท่าน เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของท่าน แต่ทางที่ดีที่ชอบนั้น ควรจะเน้น 
ไปในทางคาสนธรรมให้มากที่สุด เพราะว่าโลกสมัยนี้เจริญแล้ววัตถุก็เจริญจนชาวโลกเขาอิ่มทางด้านวัตถุแล้ว 
จะเอาวัตถุไปล่อไม , สำเร็จ นอกจากเหตุผล การศึกษาธรรมะนี่ ถ้าเราศึกษากันตามหลักของธรรมชาติ โดย 
ยกพระพุทธเจ้าไปไว้ที่อิ่น ยกพระเจ้า พระเป็นเจ้าไปไว้ที่อิ่น ตั้งไวิในฐานะที่เป็นที่เคารพบูชา เป็นหลักจิต 
หลักใจของแต่ละศาสนา แต่เมื่อเรามาศึกษาธรรมะ เราควรจะได้ศึกษาธรรมะตามกฎของธรรมชาติ ถ้าเรา 
มาเรียนธรรมะตามกฎของธรรมชาติ โดยไม , ต้องไปอ้างเอาว่าพระเจ้าบันดาล พระพุทธเจ้าบันดาล อะไร 
ทำนองนี้ เราก็จะไปพบธรรมะอันเป็นสัจธรรม แม้แต่พระพุทธเจ้า เอง เคย เทศนา แล้ว ใน เมื่อ เทศน์จบ 
พระองค์ก็ยังบอกว่า “อก.ขาตาโร ตถาคตา - พระตถาคตเจ้าเป็นแด , เพียงผู้บอก ใครจะได้ดิบได้ดีต้อง 
ลงมือปฏิบัติเอา” ท่านว่ากันอย่างนี้ แล้วพระพุทธองค์ไม่เคยประกาศท้าทายว่าฉันจะช่วยให้ใครสำเร็จ 
อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยมี มีแต่ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ อย่างเดียวเท่านั้น 

ท้า ๒00 ปี 

* ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ ศพหลวงพ่ออยู่ที่ไหนเยี่ยวรดได้เลย * 

ถ้าพุทธศาสนาเสื่อมจากประเทศไทยจะไปเจริญที่รัสเชีย ตอนนี้รัสเชียเขาก็เริ่มค้นคว้าทางจิต 
กันมาก แม้ว่าจะมีจุดประสงค์ไว้ใช้ประโยชน์ในทางโลก แต่การทำสมาธิพอถึงจุดหนึ่งจะถึงจุดสันติ เหมือนกัน 
เขาจะมีความศรัทธาในพุทธศาสนา และเนื่องจากรัสเชียเป็นประเทศมหาอำนาจ เขาจะสามารถเผยแผ่ 
พุทธศาสนาได้กว้างไกลมาก คอยดูกัน ถ้าใครอยู่ได้ถึง ๒๐๐ ปีข้างหน้า ถ้าไม , เป็นไปตามนี้ ศพหลวงพ่อ 
อยู่ที่ไหนเยี่ยวรดได้เลย 



๒๖๙ 













เ4 VเาIV ^/^ ง*^?ไ^ V 1/0 ^X / /)'ป้เIV 

V ?/&?)*?/** &ว&&/^ 7*/)^?&จ/? '&*&/Vห** ^๔ 

)&&ว**,^ /&*2 ^*? \เ0&}*๕'& / 

+& Vวิ*^/&* /? ว^ ฟั^ฟั!&*7^8^^0า 

20*1&&&^ //ทิ้ไ//^ ^) 0^าว ^7ทํ/^ 

๓ ^ /Vๆว*®)**?'^ 3 '/* 


*โ*ป้ ^^ว ว*®ว**?''04^3 #เ^~ 

Vป้^^^^^^!^^^^^^ ^X^/? &)นี# #}/ 

}-/ .. ,^จ/. 1-^ 0* . '— - . 0. ชิ'-/ , -\0/..0^ . 



/ว่คี้} ^ว&กว& V 0^3 

^/?^'&^7*? &? ำ*8^^V^ ไฝ 1ฟ่^ (^46*1*1^0 

^๐75^) ฬ ^ ว ^ษ์?าเ^ ^ ฝ/จ^ฟ่^(/ป้ซฟั^ 

ไ?^^^ฬV^ 3"~ (*\5ำ\^1^1 เ^-6 5) 

^??X?7^ ^\^'^X 0^ &+-ะ- 'จว่^^ เว0ว1^ 

1*151^^1^^ฐ}^ฐ^เ^' 

ฟ^ (‘ๆ*(ว®^^" , * ำ*?50^ จะ^)^— 

V? ^0 พึ^ เาเ ม่ 3/1-^^ เ^?^ฟ้^^ *^-*-. 



๒๗๐ 



๒๓๕' -^ ธาตุและ'นกย่อยอาหาร'ของฉันก็มีฤทธึ๋เป็นอันมาก ทำธุระร่วมกับปากฟิน 
อันมีฤทธึ๋ของฉัน ปากฟินอันมีฤทธของฉันเคี้ยวบดอาหารให้แหลกละเอียด 
ไม่ว่าจะเหนียวแข็งสักเท่าไร ตับอ่อนของฉันก็ทำธุระช่วยย่อยอาหาร และพา 
นํ้าย่อยในดีในม้าม ต่อมนั้าและกรดมีสีโอตก และแป็ป'ชิน ญ่)61ว * 8111) ย่อย 
อาหารให้มีความสุขความสบาย แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หลอดลม 
ของฉันก็มีฤทธมีอิทธิพลเป็นอันมาก ทำธุระในทางอาหารที่ย่อยบ้างแล้วไปใน 
กระเพาะลำไส้ใหญ่ทำงานย่อยอีก ส่วนกากอาหารที่เป็นนํ้า ไตของฉัน หนัง 
กำพร้าของฉันก็กรองกลั่นเป็นเบาออกเสีย ส่วนกากอาหารที่เป็นอุจจาระที่ 
ลำหรับขับก็ขับออกทิ้งเสียมิให้เหลือค้างอยู่ได้ ฉันจะไปอุจจาระทุกเข้าทุกวัน 
มิให้ขาดฯ 

ที่ชุมนุมแห่งสติปัญญาของฉัน ก็มีฤทธอิทธิพลเป็นอันมาก ฉันมีปัญญา 
เฉลียวฉลาดว่องไวมาก สามารถรู้อดีต อนาคต ปัจจุบันได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 
สติปัญญาว่องไวมาก ฉันมีปฏิภาณ โวหาร ไหวพริบเฉลียวฉลาดมาก ดวงจิต 
มีสมาธิ สติปัญญาฉลาดรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ฉันมีปัญญาดีวิเศษเกิดขึ้นมาก 
ทุกวินาที 

ที่ชุมแห่งว่างกายของฉันเป็นมหาเสน่ห์ในทางสังคม ฉันเป็นที่รักใคร่ 
ชอบใจของคนทั่วไป ไม่ว่าเด็กหนุ่มเฒ่าแก่สาว พระราชามหากษัตริย์ พระ 
บรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ตำรวจ ทหาร ช้าราชการพลเรือน ตลอด 
พ่อค้าประชาชน ทุกชาติชั้นวรรณะ จะมีความรักความเมตตาปรานีต่อฉัน 
เหมือนลูกเกิดจากอุทรหริอมากกว่านั้น ภูต ผี ปีศาจ เทวดา อินทร พรหม 
ยมยักษ์ จะรักใคร่เมตตาต่อฉันอย่างมากไม่มีใครคิดทำร้ายฉันเลย ๒๙๙ 

* 


๒๗๑ 




























พรรษาที่ ๔๙ (พ. ศ. ๒๕ 611 ๆ) 
พรรษาที่ ๕0 - ๕๔ (พ. ศ. ๒๕ ต ๕ - ๒๕ ต๘) 


จำพรรษาที่ 

วัดป่าชินรังสี ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 




สร้างวัดปาชินรังสี 

* จากบันทึกของนายแพทย์เสรี วรรณไกรโรจน์ * 

“การสร้างวัดนั้นสร้างง่าย แต่ การสร้างคน ให้ เป็นคน ดี งามนั้นสร้างยาก” หลวงพ่อพุธท่านกล่าว 
ไว้อย่างนี้ 

เมื่อปี ๒๔๒๖ พระครูศรีเจตยาภิบาลได้มาหา'ข้าพเจ้า (น.พ.เสรี วรรณไกรโรจน์) และปรารภว่า อยาก 
จะได้ที่สงบสร้างวัด จึงอยากให้ข้าพเจ้าหาที่สร้างวัดให้ ข้าพเจ้าทราบมาก่อนแล้วว่าพระครูศรีเจตยาภิบาล 
เป็นศิษย์ของหลวงพ่อพุธที่ข้าพเจ้ามีความเคารพนับถืออย่างสูง ข้าพเจ้าและคุณจีรพันธ์ พรหมเจริญ และ 
คุณธานี อังณะกูร จึงปรึกษาเห็นว่า ที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีสถานที่ปฏิบัติธรรมน้อย เมื่อมีโอกาสก็ควรจัดหา 
ที่สร้าง ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าและคณะจึงได้เดินทางไปกราบหลวงพ่อพุธ ที่วัดป่าสาลวัน หลวงพ่อจึงรับเป็นผู้ 
อุปถัมภ์วัดที่จะสร้างขึ้นใหม่จนกว่าจะสำเร็จ ทางคณะจึงกราบลาหลวงพ่อมาด้วยความปีติที่หลวงพ่อรับอุปถัมภ์ 

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๒๖ ท่านพระครูศรีฯ พร้อมทั้งพระอีก ๒ รูป ได้มาปักกลดอยู่ในสถานที่ 
ดังกล่าว จำนวน ๙ไร่ 

เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๒๗ หลวงพ่อพุธ พร้อมด้วยพระปฏิบัติสายพระอาจารย์มั่นอีกหลายรูปได้ 
มาลงเสา เอกกุฏิหลัง แรก เป็นกุฏิ เล็ก ๆ 

วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ คำสั่งกรมศาสนาอนุญาตให้สร้างวัดได้ และได้ปรึกษาถันเลือก 
ชื่อวัด เห็นสมควรให้ชื่อว่า วัดป่าชินรังสี เพื่อจะได้พ้องกับชื่อของเจ้าคุณชินวงศาจารย์ (หลวงพ่อพุธ) เพื่อ 
เป็นสิริมงคลแก่วัด 

วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ หลวงพ่อพุธได้ส่งพระมาอยู่ ๔ รูป โดยมีพระเพชร เขมงฺกโร เป็น 
ผู้รักษาการเจ้าอาวาส และดำเนินการสร้างวัดสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อต่อไป 

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ พระเพชร เขมงก'โร ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ต่อมาได้รับ 
พระราชทานสมณคักด เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูภาวนาวัชรคุณ” ปกครองมาจนทุกวันนี้ 

การสร้างโบสถ์และพระวิหารเริ่มเมื่อปลายปี ๒๔๓๔ เสร็จเมื่อปี ๒๔๔๑ ฉลองเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 
๒ (^ ซึ่งตรงกับวันเกิดหลวงพ่อ ใช้งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท 

เป็นพระราชสังวรญาณ 

* พระราชสังวรญาณแปลว่าอะไร * 

ในครั้งที่หลวงพ่อเพิ่งได้รับพระราชทานสมณคักดที่พระราชสังวรญาณได้ไม่นาน 

มีพระมาถามว่า “พระราชสังวรญาณแปลว่าอะไร” 

หลวงพ่อตอบว่า “แปลว่าความรู้เป็นเครื่องสังวรระวัง ถ้าไม่ระวังจะถูกนี้าร้อนราดหัว” 


๒๗๓ 







).-๓. อุโบสถวัดปาชินรังสี ตำบลคลองนา อำเภอเมือง วังหวัดฉะเชิงเทรา 




1 !เ^ 


๒. พระประธานภายในพระอุโบสถวัดปาชินรังสี ๔. ด้านหน้ากุฏิหลวงพ่อที่วัดปาชินรังสี 






















“อะไรจะขนาดนั้นครับ” 

“ก็จริงนี่ ถ้าไม่ระวังมันจะเกิดบาปเกิดทุกข์ จนเกิดความร้อนรุ่มทั้งกายใจ” 

ยศช้าง ขนนางพระ 

* การแต่งตั้งให้พระมียศมีศักด น่าปลาบปลื้มยินดี แต่ไม่ควรตื่น * 

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านทั้งหลาย ที่ได้พร้อมใจกันมาแสดงมุทิตาจิต ในการที่หลวงพ่อ 
ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณคักดจากพระราชาคณะชั้นสามัญ เป็นพระราชาคณะชั้นราช เป็นพระราชสังวร 
ญาณซึ่ง เป็นนามที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านทรงเลือกเอง 

พระสงฆ์ที่ได้เลื่อนแต่งตั้งสมณคักด็ในครั้งนี้ ไม่ได้ผ่านมติของมหาเถรสมาคม แล้วก็ไม , ได้มีใคร 
ทูลเกล้าฯ ขอ พระองค์ทรงพระเมตตา ทรงพระราชทานมาเอง ท่านจะเลื่อนและแต่งตั้งท่านผู้ใดก็ทรงเลือก 
เอง มหาเถรสมาคมไม่ได้ลงมติเหมือนอย่างคราวที่แล้ว ๆ มา แล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ 
ประเทศไทย ในวงการของพระพุทธศาสนา 

แด , ว่าสมณคักดึ๋ของพระเจ้าพระสงฆ์ เทียบเท่ากับบรรดาคักดึ๋ของชาวบ้าน ชาวบ้านในสมัยโบราณ 
ผู้'ที่บำเพ็ญความดีความชอบแก่ประเทศชาติบ้านเมืองก็ตั้งบรรดาคักด็ให้ ให้เป็นท่านขุน เป็นคุณหลวง เป็น 
คุณพระ เป็นพระยา ตามลำดับจนกระทั่งถึงสมเด็จเจ้าพระยา อันนี้เขาเรียกบรรดาคักด็ แต่สำหรับ 
พระสงฆ์เรียกว่า สมณคักดึ๋ พระภิกษุสงฆ์ผู้ประกอบคุณงามความดีทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา 
ก็มีพระเมตตาแต่งตั้งให้มีสมณคักด็เป็นพระครูบ้าง เป็นเจ้าคุณบ้าง เป็นสมเด็จบ้าง อันนี้เป็นยศทางพระ 

การแต่งตั้งให้พระมียศมีศักส์ ก็เป็นสิ่งที่น่าปลาบปลื้มยินดี แตกไม่ควรตื่น โบราณท่านว่า ยศ 
ช้าง ขุนนางพระ ช้างนี่ตั้งให้เป็นพระยาฉัททันต์ แต่งตัวให้เป็นพระยาช้าง ช้างมันก็รู้สิกว่ามันเป็นช้างอยู่ 
นั่นแหละ พระเจ้าพระสงฆ์ใครจะแต่งตั้งให้เป็นอะไร ในความรู้สึกก็คือผู้เก่า พระสงฆ์องค์เก่านั่นแหละ 
ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง 

สำหรับหลวงพ่อเอง โดยปกติแล้วเป็นพระสงฆ์ที่ง่าย ๆ ไม่มีพิธีรีตองอะไร ใครจะเช้าหาเมื่อไร เวลา 
ไหนก็ได้ ที่ประตูเช้ากุฏิหลวงพ่อไม , มีด่านอรหันต์ ไม , ต้องผ่านใครทั้งนั้น ใครเช้าไปก็ทะลุเช้าไปได้จนกระทั่ง 
ถึงห้องนอน ห้องนอนหลวงพ่อไม่มีหวง ใครจะเช้าไปก็ได้ เพราะหลวงพ่อไม่มีสมบ้ตที่จะให้คนขโมย มีแต่สบง 
จีวร ถ้าใครจะหยิบก็ไปนุ่งห่มบวชหรีอไปบวชลูกบวชหลานได้ก็ยิ่งดี 

เพราะฉะนั้นพวกญาติโยมและลูกหลานทั้งหลาย จนกระทั่งศิษยานุศิษย์มาแสดงความยินดีในการที่ 
หลวงพ่อได้รับเลื่อนสมณคักดคราวนี้ ก็ให้ถือว่าเป็นการส่งเสริมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพระบรมราชินีนาถ จนกระทั่งรัฐบาลผู้บริหารประเทศชาติ อย่าได้นึกว่ามาทำเพื่อหลวงพ่อ ทำเพื่อ 
พระเจ้าแผ่นดิน เพราะพัดอันนี้พระองค์ทรงพระราชทานมา ที่เรามาทำสักการบูชา มาแสดงมุทิตาจิต 
ก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมพระบารมีของพระองค์ท่าน ในฐานะที่เราเคารพในครูบาอาจารย์ก็มาแสดงมุทิตาจิต 
ก็เป็นความดีส่วนหนึ่ง 



ลูกศิษย์ 
หลวงพ่อ 


๒๗๖ 



ด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีอันนี้ และด้วยพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม 
และพระอริยสงฆ์ บุญบารมีอันใดที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญมาด้วยกาย วาจา จิต ขออุทิศเป็นพลวปัจจัยอุดหนุน 
ส่งวิถีชีวิตของท่านทั้งหลาย ให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบด แม้จะปรารถนาลาภ 
ยศ สรรเสริญ สุข และอำนาจ จงสำเร็จตามปณิธานและความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ 

โยมท้าแสดงสู ทธึ้ 

* หลวงพ่อบวชมานานแล้ว แสดงฤทธได้ไหม * 

บางทีมีคนหน้าตาดี ๆ ไปถามว่า “หลวงพ่อบวชมานานแล้ว แสดงฤทธึ๋ได้โหม” อย่างนี้ก็เคยถูก 
ถามมาแล้ว หลวงพ่อก็บอกว่า “แสดงได้ ,, “เถ้า! แสดงให้ตูซิ” “เย้า! ฉันแสดงแล้ว คุณไปหลับหูหลับตาอยู่ 
ที่ไหน ,, เขาบอกว่า “เถ้า! ทำไมพระโกหก ไม่เห็นแสดงแล้วบอกว่าแสดง” “ก็ฉันแสดงแล้ว อาคารที่คุณ 
นั่งอยู่นี่มันเกิดขึ้นด้วยบุญฤทธึ๋ ล้าฉันไม่มีบุญแล้วใครเขาจะมาสร้างให้ฉันอยู่ ,, ลงผลสุดท้ายก็เลยจี้ลูกเส้นใจ 
เช้าให้ 

ความเช้าใจของคนทั้งหลายนี้ การภาวนานี้จะต้องเห็นโน่นเห็นนี่ มีฤทธี๋มีเดชทำโน่นทำนี่ได้ นั่น 
สิ่งหลอกลวงทั้งนั้น เหมือน ๆ กันกับอาจารย์องค์หนึ่งเคยให้คติสอนใจว่า “ท่านเจ้าคุณอย่าไปสนใจกับเรื่อง 
เลขหวยเลขเบอร์ อันนั้นคือดอกไม้พญามาร ล้าเราอยู่คื ๆ เราภาวนา ๆ ไปแล้วมันจะเป็นตัวเลขมาหลอก 
เรา ทีนี้ถ้าเราไปหลงติดมันทีหลังมันจะหลอกเราอยู่เรื่อย สิ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นของจริง ,, 

ทีนี้ก็เลยถามท่านว่า “อย่างเช่นสมมติว่าภาวนาแล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเมืองนิพพาน ก็ไม่ใช่ 
ของจริงซิ! ,, มันก็ไม , จริง มันเป็นมโนภาพ มันเป็นของหลอกลวง ถ้าหากหลับตาไปแล้วเห็นเมืองสวรรค์ใน 
มโนภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเห็นนิพพานในมโนภาพ ไปเห็นเมืองแก้วแล้วเห็นอะไรต่ออะไรแล้ว อ้อ! เรา 
มาถึงเมืองนิพพานแล้ว ต่อไปทีหลังก็ไม , ต้องทำอะไร หลับตาภาวนา นะมะพะทะ ก็มองเห็นนิพพานมานอน 
อยู่ นิพพานสบาย แต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นเพิยงมโนภาพเท่านั้น 

นิพพาน แปลว่าความตับ มันตับอะไร ตับความยินดี ดับความยินร้าย ตับความอิจฉาตาร้อน ตับ 
ความอิจฉาพยาบาท มันตับกิเลสอันเป็นเหตุก่อให้เกิดความรุ่นวายในสังคม ดับกิเลสอันเป็นเหตุก่อให้เกิด 
ความรุ่นวายในจิตในใจ โลภ โกรธ หลง ความอิจฉาตาร้อน ความอิจฉาริษยา อะไรต่าง ๆ หมู่นี้มันดับกิเลส 
เหล่านี้ แต่มันไม่ได้ดับความคิด เรานั่งอยู่ในสังคมอย่างนี้ เราอยู่รวม ๆ กัน เราจะมีแด , ความเมตตาปรานี 
มีแด , ความสงสารซึ่งกันและกัน ความอิจฉาพยาบาทเดียดแค้นคิดทำลายกันมันไม่มี 


ปาฏิ หาริย์! 

* ก่อนที่มันจะเกิดเหตุนี่ มันมีวัตถุสิ่งหนึ่งโตขนาดปีบ ยาว ๑ เมตร * 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนมา (๒๕๓๘) มันประสบกับสิ่งปาฏิหาริย์หลายอย่าง ปาฏิหาริย์ที่เราคาด 


๒๗๗ 








หลวงพ่อนั่งสมาธิที่ศรีลังกา 


๒๗ ๘ 



ไม่ถึง ไปอินเดียเดือนพฤศจิกายน วันที่ ๒๕ ขึ้นเครื่องบินจากกัลกัตตาจะกลับกรุงเทพฯ เครื่องบินเกิด 
ติดขัด บินต่อไม , ได้ ก่อนที่มันจะเกิดเหตุนี่ มันมีวัตถุสิ่งหนึ่งโตขนาดปีบ ยาว 9 เมตร ออกรัศมีรอบตัว มอง ๆ 
ดูแล้วเหมือนตัวบุ้งขน สีแดงวิ่งชู้ด..เข้ามาใต้ที่นั่งของหลวงพ่อ ประมาณ 9 นาทีเขาประกาศว่า เครื่องบิน 
ขัดข้องบินต่อไปอีกไม่ได้ งดเสิร์ฟอาหาร เขากำลังจะเสิร์ฟอาหาร พวกเจ้าหน้าที่เครื่องบินก็เตรียม 
รัดเข็มขัดของใครของเรา รูดม่าน พวกคนโดยสารก็มองกันเลิ่กลั่ก ๆ ๆ หลวงพ่อก็ยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ 
พวกชาวพุทธเราร้ตัวว่าให้เริ่มตั้งใจอธิษฐานจิตสวดมนต์ภาวนา พวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธก็เงียบ ฝรั่งก็เงียบ 
เหมือนกัน เครืองบินมันก็ลดเพดานบินลงมา เอ ตอนทีเหนนันล้าหากว่าเราพอมองเหนพนติน เราก็จะนกว่า 
ตาเราลายไป อันนี้มันอยู่เหนือเมฆมองลงมามีแด , ขี้เมฆ.. ที่อยู่ในย่ามก็มีพระสมเด็จองค์หนึ่งกับพระกริ่งองค์ 
หนึ่ง แล้วก็มีเหล็กไหลเม็ดเล็ก ๆ 


สายตรงของการภาวนา 

สมาธิแบบพระพุทธเจ้าการกำหนดรู้เรื่องชีวิตประจำวัน นี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยสำคัญ สำคัญยิ่งกว่า 
การนั่งหลับตาสมาธิ 

สอนสมาธิต้องสอนสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด ความรู้เห็นอะไรที่เขาอวด ๆ กันนี่อย่าใปสนใจเลย ให้มันรู้เห็น 
จิตของเรานี่ รู้กายของเรา รู้ว่าธรรมชาติของกายอย่างหยาบ ๆ มันต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เสมอ ยืน 
เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด อันนี้คิอความจริงของกาย 

ปัญหาสำคัญของการปีกสมาธินี่ บางทีเราอาจจะเข้าใจไขว้เขวไปจากหลักความจริง 
สมาธิอย่างหนึ่ง เราปีกเพื่อให้จิตสงบนึ่ง 

สมาธิอย่างหนึ่ง เราปีกเพื่อใหัมีสติสัมปชัญญะรู้ทันเหตุการณ์นั้น ๆ ในขณะปัจจุบัน 

สมาธิบางอย่าง เราปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้เห็นภายในจิตเช่น รู้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ต่าง ๆ รู้เรื่อง 

อดีต อนาคต รู้อดีต หมายถึงรู้ชาติในอดีตว่าเราเกิดเป็นอะไร รู้อนาคต 
หมายถึงว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไปเป็นอะไร อันนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อรู้ 
ทีนี้เมื่อเรามาพิจารณากันจริง ๆ อดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้ว อนาคตก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ดังนั้นเรามา 
สนใจอยู่ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันดีไหม 

ที่ครูบาอาจารย์สอนว่าทำกรรมฐานไปเห็นโน่นเห็นนี่ นี่มัน , ใช้'ไมใต้ ให้มันเห็นใจเราเองซิ อย่าไป 
เข้าใจว่าทำสมาธิแล้วต้องเห็นนรก ต้องเห็นสวรรค์ ต้องเห็นอะไรต่อมิอะไร สิ่งที่เราเห็นในสมาธิมันไม , 
ผิดกันกับที่เรานอนหลับแล้วฝนไป แต่สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ต้องเห็นนี่ คือเห็นกายของเรา เห็นใจของเรา 


๒๗๙ 










ปวยเป็นเบาหวาน 

* มันเกิดอาการหวิว เหมือนมันจะช็อก เข้าที่นั่งสมาธิทันที * 

ใช้เวลาเป็นหลาย ๆ ปีกว่าจะหาย ยาเป็นเครื่องช่วยนิดหน่อยแต่เรื่องสมาธิเป็นเรื่องสำคัญ ไปเป็น 
โรคเบาหวานกำเริบอยู่ที่กุฏิหลวงตาเบญ วัดสระปทุม อากาศก็ร้อน มันเกิดอาการหวิว เหมือนมันจะช็อค 
เช้าที่นั่งสมาธิทันที ตอนนั้นมันไปอยู่อย่างนั้น ไอ้หมอที่เราสนิทคุ้นเคยมันก็ไม , มี มัน'โม , มีที่พึ่งมันเลยต้อง 
พึ่งตัวเอง พอนั่งสมาธิมันเงียบได้สักครู่หนึ่ง พอตื่นขึ้นมา รู้สึกว่าตัวเรานี้มันเบาสบายหมดทุกอย่าง เหงื่อที่ 
มันไหลอย่างกับอาบนํ้ามันก็หายไป แต่เมื่อมันแห้งไปแล้ว มันก็กลายเป็นสะเก็ดขาว ๆ เต็มไปหมด เอามือ 
ลูบอย่างนี้สะเก็ดนี้าตาลมันออกมาเต็มมือเลย รีบโทรศัพท์ไปบอกเขา เขาก็บอกว่า ตายแล้วหลวงพ่อเป็น 
เบาหวานแล้ว เขาก็โทรไปหาหมอ ตื่นเช้ามา เขาก็รีบส่งคนมาตรวจเลือด ผลปรากฏว่า นั้าตาลในเลือด 
ขึ้นสูงถึง ๔๓๐ เขาก็ถามว่าคนไข้ช็อคหรือยัง วันนั้นหลวงพ่อก็ยังไปเทศน์ที่โรงพยาบาลสงฆ์ 

พอวัณโรคหาย มาเป็นโรคกระเพาะลำไล้หลายปี เหมือนกัน มาว่างเว้นอยู่ที่ไม่เป็นโรคอะไรตั้ง แต่ 
อายุ ๔๐-๖๔ ปี ตอนนี้สบายมากๆ พอเลย ๖๔ มาเป็นโรคเบาหวาน เตื่ยวนี้ยังต่อสู้กับโรคเบาหวาน ก็ได้แด , 
ปลงอนิจจัง เวรเรากรรมเรามี เราได้ไปทรมานคนอื่น ทรมานสัตว์ เราจึงเป็นโรคเป็นภัย ยอมรับสภาพ 
ความ เป็นจริงว่า เรามีกรรม 

แสดงธรรมที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย 

* วิถีจิตสู่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า * 

แสดงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๓๘ 

ณ สถานที่แห่งนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ภายหลังจากที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา 
มาทุกแบบทุกรูป และได้ไปศึกษาในสำนักอาจารย์ต่าง ๆ สำนักอาจารย์ใด ฤๅษีตนใดที่มีชื่อเสึยงโด่งดังและ 
เก่งที่สุดในสมัยนั้น พระองค์ทรงไปศึกษาหมดทุกแห่ง จนจบหลักสูตรของคณาจารย์นั้น ๆ ซึ่งคณาจารย์ 
สมัยนั้นนิยมการบำเพ็ญสมาธิเพื่อให้ได้ฌานได้อภิญญา คือบำเพ็ญสมาธิแบบฌานสมาปีติ มุ่งให้จิตสงบ นึ่ง 
รู้ ตื่น เบิกบาน อยู่ภายในจิตเพียงอย่างเดียว แล้วจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติก็เพื่อสร้างชื่อเสียง เป็นอันว่า 
คณาจารย์หรือนักปฏิปีติในสมัยนั้นยังถูกโลกธรรมหรือ เอาโลกธรรม เทิดไว้บนศีรษะ เพราะยังติดอยู่ในลาภ ยศ 
สรรเสริญ สุข การปฏิบัติก็มุ่งที่จะสร้างบารมีให้มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย เป็นที่นิยมนับถือของปวงชนในยุค 
สมัยนั้น จึงอยู่ในลักษณะการปฏิบัติเพื่อแสวงหาลาภ ผล แสวงหาบริวาร ไม่ได้มุ่งเพื่อความหลุดพ้นโดยตรง 
แด , จะด้วยประการใดก็ตาม การปฏิบัติของท่านเหล่านั้นก็เป็นการสร้างบารมี เพราะความเข้าใจของ 
คนในยุคนั้น ความสำเร็จที่เขาพีงประสงค์อยู่ตรงที่ว่า ในเมื่อปฏิบัติเคร่งครัด บำเพ็ญตบะแก่กล้า พระพรหม 
พระศิวะ พระนารายณ์ หรือพระเจ้าที่เขานับถือจะประทานพรให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งสุดแท้แต่เขาจะ 
ตั้งปณิธานความปรารถนาไว้อย่างไร ก็เป็นอันว่าการปฏิบัติก็เพื่อมุ่งลาภ ผล ชื่อเสียง ให้เป็นที่ประทับใจ 


๒(๘๐ 


หลวงพ่อเดินทางขึ้นเขาคิชกูฏ ประเทศอินเดีย 


ของคนในยุคนั้นสมัยนั้น การปฏิบัติของท่านเหล่านั้นจึงได้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อสร้างกิเลส เขาเอาโลกธรรม 
เทิดไว้บนศีรษะ 

แต่ เมื่อสม เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของ เราได้ทรงศึกษาในสำนักของคณาจารย์นั้น ๆ เข้าไปศึกษา 
ในสำนักอาจารย์ใด อาจารย์นั้นก็หมดภูมิ ศึอหมดภูมิที่จะสอนพระองค์อีกต่อไป เช่นอย่างไปศึกษาในสำนัก 
ของอาฬารดาบส อุทกดาบส ก็สอนพระองค์ได้เพียงฌาน ๔ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน 


๒(๘๑ 








หลวงพ่อเมื่อครั้งไปพุทธคยา ประเทศอินเดีย 


เท่านั้น เมื่อถึงฌานขั้นนี้แล้ว อาจารย์ทั้งสองก็บอกว่าหมดภูมิแล้ว ไม่มีอะไรจะสอนท่านอีกต่อไป ขอให้ 
ท่านอยู่ในสำนักเพื่อช่วยสั่งสอนประชาชนอบรมศิษยานุศิษย์ต่อไปเถิด 

เมื่อพระองค์ท่านได้พิจารณาดูโดยรอบคอบแล้ว คือพระองค์สังเกดอย่างนี้ ในขณะที่จิตชอง 
พระองค์อยู่ในสมาธิ ฌานขั้นที่ ๔ ร่างกายตัวตนหายไปหมด มีแต่จิตดวงเดียว นิ่ง สว่าง ลอยเด่นอยู่ใน 
ท่ามกลางแห่งความว่าง แต่จิตอาศัยความสว่างเป็นอารมณ์ ความรู้สึกยินดีไม , มี ความรู้สึกยินร้ายไม , มี 
คณาจารย์เหล่านั้นจึงถือว่าเขาหมดกิเลสแล้ว แต่เมื่อพระพุทธองค์ได้ไปศึกษาจนจบหลักสูตรของอาจารย์ 
ตังกล่าว ในขณะที่จิตอยู่ในสมาธิ มองหากิเลสตัวใดไม่มี เป็นจิตบริสุทธึ๋สะอาดแท้จริง แต่ยังไม่เป็นอมตะ 
เพราะเมื่อออกจากสมาธิมาแล้ว เมื่อตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ได้สัมผัสกับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์ ความยินดียินร้ายมันยังมีปรากฏอยู่ในจิต พระองค์จึงพิจารณาอย่างรอบคอบว่ามันยังไม , ถึงที่สุด 
ถ้าหากว่าเราหมดกิเลสอย่างแท้จริง อยู่ในสมาธิเป็นอย่างไร กิเลสไม่มี เมื่อออกจากสมาธิแล้ว กิเลสก็ต้อง 
หมดไป สิ่งที่ส่อแสดงให้พระองค์รู้ว่าพระองค์ยังมีกิเลสอยู่ก็ศึอ พระองค์ยังมีความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจ 
แล้วก็ยังยึดมั่นอยู่ในสังขารร่างกายว่าเป็นเรา เป็นเขา เป็นของเรา ของเขา ดังนั้นพระองค์จึงตัดสิน 
พระทัยอย่างแน่วแน่ว่ายังทรงไม , สำเร็จ 

ภายหลังจากที่พระองค์ทรงรับหญ้าคา ๘ กำ ของโสตถิยพราหมณ์ กุสะแปลว่าหญ้าคา คาแปลว่า 
ข้อง ติด มาตอนนี้พระองค์ทรงเอาหญ้าคา ๘ กำ มาขดเป็นบัลลังก์ประทับนั่ง มุ่งหน้าประพฤติปฏิบัติโดย 


๒ ๘ ๒ 



ไม่มุ่งผลประโยชน์อันใดในด้านวัตถุธรรม มุ่งแด , เพียงจะดำเนินไปสู่การตรัสรู้ คือความหมดกิเลส สู่ความ 
เป็นพระอรหันต์เท่านั้น จึงได้ชื่อว่าเอาโลกธรรม ๘ มารองนั่ง แทนที่จะเอาเทิดไว้บนศีรษะดังก่อน คราวนี้ 
เอาโลกธรรมมารองนั่ง 

พระองค์ประทับนั่งอย่างไร เราเคยเห็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิอย่างไร พระองค์ก็ประทับนั่งอย่างนั้น 
อันนี้ไม , ต้องอธิบาย ทีนี้เมื่อพระองค์ประทับนั่งขัดสมาธิเป็นที่เรียบร้อย พระองค์ตั้งกายให้ตรง ดำรงสติให้มั่น 
คือกำหนดรู้ที่จิตของพระองค์เพียงถ่ายเดียว ไม่ได้สนใจกับสิ่งใด ๆ แต่ในช่วงขณะจิตนั้นเอง พอพระองค์มา 
วิตกว่าเราจะเริ่มกันที่จุดไหน อดีตารมณ์คืออารมณ์ในอดีตได้ผุดขึ้นมาในพระทัยของพระองค์ ทำให้พระองค์ 
ทรงรำสึกถึงเมื่อสมัยยังเป็นพระกุมาร พระบิดาทำพิธีแรกนาขวัญ พระพี่เลี้ยงนางนมผูกพระลู่ให้บรรทมอยู่ 
ใต้ต้นหว้า ในช่วงที่พี่เลี้ยงนางนมหรือคนทั้งหลายเขาเพลิดเพลินในการดูมหรสพ ดูพิธีแรกนาขวัญ พระองค์ 
ถูกปล่อยให้บรรทมในพระลู่ใต้ต้นหว้าแด , เดียวดาย 

ณ โอกาสที่ว่างจากการคลุกคลีจากผู้คนนั้นเอง พระองค์ผู้เป็นพระกุมารน้อย ๆ ทรงวิตกถึงลมหายใจ 
กำหนดรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์ นับว่าพระองค์ได้สำเร็จปฐมฌานตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เมื่อพระองค์มา 
รำสึกถึงที่ตรงนี้ พระองค์ก็ได้ความรู้ตัวขึ้นมาว่า จุดเริ่มของการปฏิบัติอยู่ที่ตรงนี้ คือเรากำหนดลมหายใจ 
เป็นอารมณ์เพื่อกำหนดให้รู้ความเป็นจริงของร่างกาย แล้วพระองค์ก็มีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้า หายใจ 
ออก 

วิธีการของพระองค์นั้น เพียงแด , มีพระสติกำหนดรู้อยู่เท่านั้น แด , เพราะอาศัยที่กายกับจิตของพระองค์ 
ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ เมื่อจิตอยู่ว่าง ๆ สิ่งที่จะปรากฏเด่นชัดก็คือลมหายใจ เพราะอาศัยที่พระองค์เคย 
บรรลุปฐมฌานมาแล้ว จิตของพระองค์จึงจับลมหายใจเข้า ลมหายใจออก แต่พระองค์เพียง มี พระสติกำหนด 
รู้ลมหายใจ ไม่ได้บังคับลมหายใจ ไม่ได้บังคับจิตให้สงบ ปล่อยไปตามธรรมชาติ แต่พระองค์กำหนด 
เอาพระสติอย่างเดียว รู้ที่ จิต บางครั้งลมหายใจปรากฏว่าหยาบ คือหายใจแรงขึ้น พระองค์ก็ปล่อยไปตาม 
ธรรมชาติ ในบางครั้งลมหายใจค่อย ๆ ละเอียดขึ้น ๆ คล้าย ๆ กับจะหยุดหายใจ พระองค์กลัวว่ามันจะเลยเถิด 
เมื่อกระตุ้นเดือนจิตให้มีความหยาบขึ้น ลมหายใจก็เด่นชัดขึ้น เมื่อกำหนดรู้ลมหายใจอย่างไม่ลดละแล้ว 
พระองค์ไม่ได้นึกว่า ลมหายใจสั้น ลมหายใจยาว ลมหายใจหยาบ ลมหายใจละเอียด เพียงแด , กำหนดรู้เฉย 
อยู่เท่านั้น ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของจิตเมื่อหนัก ๆ เข้า จิตยึดลมหายใจอย่างเหนียวแน่น 
ในบางครั้งพระองค์จะมองเห็นลมหายใจวิ่งออกวิ่งเข้าเป็นท่อยาว สว่างเหมือนหลอดไฟนีออน หนัก ๆ เข้า 
พอจิตสงบละเอียดไปในระหว่างอุปจารสมาธิ จิตของพระองค์วิ่งเข้าไปสว่างนิ่งอยู่ในท่ามกลางของร่างกาย 
ไปรวมตัวอยู่ในท่ามกลางระหว่างทรวงอก ความสว่างไสวแผ่ซ่านออกมาทั่วร่างกาย พระองค์มีความรู้สึก 
ประหนึ่งว่าความสว่างได้ครอบคลุมพระกายของพระองค์อยู่ ในช่วงนั้น พระองค์เกิดความรู้ความเห็น เห็น 
อาการ ๓๒ ที่เรายึดมาเป็นบทสวดมนต์ในปัจจุบันนี้ 

อะ ยัง โข เม กาโย กายของเรานี้แล 

อุทธั ง ปาทะตะลา เบื้องบนแด , พื้นเท้าขึ้นมา 

อะโ ธ เกสะมัตถะกา เบื้องตำแด , ปลายผมลงไป 


๒ ๘ ๓ 







หลวงพ่อ ณ ปาอิสปตนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย 


๒ ๘ (ริ: 



ตะจะปะริยันโต 

มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ 

ปูโร นาบัปปะการัสสะ อะสุจิโน 

เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ 

อัตถิ อิมัสมิง กาเย 

มีอยู่ในกาย นี้ 

เกสา คือผมทั้งหลาย 

โลมา คือขนทั้งหลาย 

นะขา คือเล็บทั้งหลาย 

ทันตา คือพินทั้งหลาย 

ตะโจ คือหนัง 

มังสัง คือเนื้อ 

นะหารู คือเอ็นทั้งหลาย 

อัฏฐ คือกระดูกทั้งหลาย 

อัฏ ฐิมิ ญ' ชัง เยื่อในกระดูก 

วักกัง ม้าม 

หะทะยัง หัวใจ 

ยะกะบัง ตับ 

กิโลมะกัง พังผืด 

ปิหะกัง ไต 

ปัปผาสัง ปอด 

อันตัง ไส้ใหญ่ 

อันตะคุณ์ง ไล้น้อย 

อุทะริยัง อาหารใหม่ 

กะรีสัง อาหารเก่า 

มัตถะเก ม้ตถะลุงตัง เยื่อในสมอง 

ปิตตัง นํ้าดี 

เสมหัง นี้าเสลด 

ปูพโพ นกเหลือง 

โลหิตัง นํ้าเสีอด 

เสโท นํ้าเหงื่อ 

เมโท นํ้ามันข้น 

อัสสุ นํ้าตา 

วะสา นํ้ามันเหลว 

เขโฬ นํ้าลาย 

สิงฆานิกา นกมูก 

ละสิกา นํ้าไขข้อ 

มุตตัง นี้ามูตร 

เอวะมะยัง เม กาโย 

กายของ เรามีอย่างนี้ 

อุทธัง ปาทะตะลา 

เบื้องบนแด , พื้นเท้าขึ้นมา 

อะโธ เกละมตกะกา 

เบื้องตำแต่ปลายผมลงไป 

ตะจะปะริยันโต 

มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ 

ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน 

เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ อย่างนี้แล 


ความรู้อันนี้พระพุทธองค์ได้รู้เห็นก่อนการตรัสรู้ แล้วกลายเป็นกายคตาสติสูตร ที่เราผู้ปฏิบัติยึด 
เป็นแนวทางแห่งการพิจารณาอสุภกรรมฐาน เมื่อจิตของพระพุทธองค์ไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของ 
ร่างกาย ทำให้พระองค์รู้ความเป็นจริงของร่างกายทั่วหมดในขณะจิตเดียว คือพระองค์มองเห็นหัวใจกำลังเต้น 
ฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มองเห็นปอดกำลังสูดอากาศเข้าไปเลี้ยงร่างกาย มองเห็นตับ 
กำลังแยกเก็บอาหารส่วนละเอียดไว้ไปเลี้ยงร่างกาย มองเห็นตับอ่อนกำลังทำหน้าที่ช่วยย่อยอาหารและนำ 
เอากรดมาช่วยย่อยอาหาร ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พระองค์รู้ทั่วถ้วนหมดทุกสิ่งทุกอย่างใน 


๒ ๘ &: 












หลวงพ่อนมัสการต้นโพธึ๋ตรัสรู้ ที่ประเทศอินเดีย 


ขณะจิตเดียว แล้วพระจิตของพระองค์ก็วิตกอยู่กับสิ่งเหล่านี้ กำหนดรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งจิตละเอียด 
ลงไป ๆ กายจางหายไป ยังเหลือแต่จิตนิ่ง สว่าง รู้ ตื่น เบิกบาน เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในจักรวาลนี้รู้สึก 
ว่ามีแต่จิตของพระองค์ดวงเดียวเท่านั้นสว่างไสวอยู่ 

ในตอนนี้จิตของพระองค์เป็นพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน จิตเป็น อัตตาทีปะ มีตนเป็นเกาะ เป็น 
อัตต สร ณา มีตนเป็นที่ระลึก คือระลึกอยู่ที่ตน รู้อยู่ที่จิต อัตตา หิ อัตต โน นาโถ จิตมีตนเป็นตนของตน เมื่อ 
จิตของพระองค์ไปดำรงอยู่ในสมาธิขั้นจตุตกฌานนานพอสมควร ต่อไปนี้จะได้ลำดับองค์ฌาน 

ปฐมฌาน มีวิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา วิตก หมายถึง จิตไปรู้อยู่กับสิ่ง ๆ หนึ่ง หรือบางทีรู้เฉพาะ 
ในจิตเพียงอย่างเดียวแล้วก็มีปีติ มีความสุข มีความเป็นหนึ่ง คือจิตรู้อยู่ที่จิต อันนี้เป็นปฐมฌาน 


๒(๘'๖ 



ทุติยฌาน จิตไม่ได้ยึดสิ่งรู้ แต่รู้อยู่ที่ตัวเอง แต่ก็ยังรู้สึกว่ามีปีติ มีสุข แล้วก็มีเอกัคคตา 
เมื่อจิตสงบละเอียดลงไป ปล่อยวางปีติ ยังเหลือแต่ความสุขก็อยู่ในฌานที่ ๓ ตอนนี้จะรู้สึกว่ากาย 
ละเอียด ค่อย ๆ จางไป แต่ยังปรากฏอยู่ จิตจะเสวยสุขในปีติอย่างล้นพ้น ซึ่งจะหาความสุขใดเปรียบเทียบ 
ไม่ได้ 

แล้วในที่สุดกายก็หายไป ความสุขก็พลอยหายไปด้วย ยังเหลือแต่จิตนึ่งสว่างไสวอยู่อย่างนั้น จิต 
เป็นหนึ่งคือ เอกัคคตา แล้วก็เป็นกลางโดยเที่ยงธรรม ซึ่งเรียกว่า อุเบกขา ขอยํ้าอีกทีหนึ่งว่า 


ฌานที่ 9 

ประกอบไปด้วยองค์ ๔ 

คือ 

วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา 

ฌานที่ ๒ 

ประกอบไปด้วยองค์ ๓ 

คือ 

ปีติ สุข เอกัคคตา 

ฌานที่ ๓ 

ประกอบไปด้วยองค์ ๒ 

คือ 

สุข กับ เอกัคคตา 

ฌานที่ ๔ 

ประกอบไปด้วยองค์ ๒ 

คือ 

เอกัคคตา กับอุเบกขา 


เป็นอันว่าในช่วงนั้นจิตของพระองค์ดำรงอยู่ในจตุตกฌาน เมื่อเข้าถึงจตุตกฌานแล้ว แทนที่จะก้าวหน้า 
ไปอากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ แต่พอขยับจะ 
เคลื่อนจากฌานที่ ๔ วกเข้าไปสู่สัญญาเวทยิตนิโรธ คือเข้านิโรธสมาบัติ จิตอยู่ในนิโรธสมาบัติ 
ดับความสว่าง จิตรู้อยู่ในจิตอย่างละเอียด สัญญาเวทนาดับไปหมด แต่ก็ยังมีเหลือรู้อยู่เพียงนิดเดียวเท่านั้น 
สัญญาเวทยิตนิโรธเป็นฐานสร้างพลังจิต คือพลังสมาธิ พลังสติปัญญา เพื่อเตรียมก้าวขึ้นไปสู่ภูมิธรรมขั้น 
โลกุตระ 

เมื่อจิตของพระองค์ดำรงอยู่ในสัญญาเวทยิตนิโรธสร้างพลังเพียงพอแล้วจิตเบ่งบานออกมาอีกทีหนึ่ง 
สามารถแผ่รัศมีสว่างไสวครอบคลุมจักรวาลทั้งหมด ไม่มีสิ่งใดจะปิดบังจิตดวงนี้ พระจันทร์ พระอาทิตย์ แม้ 
จะส่องแสงลงมาสู่โลก ก็ส่องไปได้เฉพาะที่ไม , มีสิ่งกำบัง แต่จิตของพระพุทธองค์นั้นส่องสว่างไปทั่วหมด 
ทุกหนทุกแห่ง ไม่มีสิ่งกำบัง ไม่มีอะไรที่จะปิดบังดวงจิตดวงนี้ได้ มองทะลุจนกระทั่งบาดาลถึงพิภพพญานาค 
มองทะลุจนกระทั่งผืนแผ่นดิน พระองค์สามารถกำหนดความหนาของแผ่นดินได้ ๘๔,๐00 โยชน์ ในช่วงนั้น 
ทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกวิทู ผู้รู้แจ้งโลก 

โลก ตามความหมายในทางธรรมะ มีอยู่ ๓ โลก 

ยมโลก ได้แก่ โลกเบื้องตำ คือตำกว่าภูมิมนุษย์และภูมิสัตว์เดรัจฉานลงไป ได้แก่ภพของ 
ภูตผีปีศาจ เปรต อสุรกาย สัตว์นรก อันนั้นเรียกว่า ยมโลก 

มนุสสโลก ได้แก่ แดนเป็น ที่ อยู่ของมนุษย์และสัตว์ ผู้มี กาย มี ใจ 

เทวโลก ได้แก่ แดนเป็น ที่ อยู่ของเทวดา ตั้งแต่เทวดาขั้นจาตุๆ สูงสุดจนกระทั่งพรหมโลกขั้น 
อกนิษฐาพรหม 

พระองค์รู้พร้อมในขณะจิตเดียว ทั้งยมโลก มนุสสโลก เทวโลก แล้ว เกิดความรู้ต่อไปอีก ทำไมสัตว์ 
ทั้งหลายจึงมีประเภทต่าง ๆ กัน อันนี้พระองค์ยังไม่ได้คิดเช่นนั้น เป็นแต่มองเห็นความแตกต่างของสัตว์ 
และมนุษย์ เทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ ภูตผีปีศาจ เปรต อสุรกายทั้งหลายเท่านั้น แล้วก็รู้กฎของกรรม 


๒(๘'๗ 








หลวงพ่อ ณ ถํ้าสุกรขาตา กรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย 


๒(^'(^' 



เป็นสิ่งจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่าง ๆ รู้กิเลสคืออวิชชาที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรม 
แต่ในขณะที่รู้นั้น พระองค์รู้นิ่งอยู่เฉย ๆ ทรงรู้จนกระทั้งเหตุ รู้ทั้งปัจจัย รู้ความเป็นไปของมวลหมู่สัตว์ 
ทั้งหลายในจักรวาลนี้ แต่จิตดวงนี้คิดไม่เป็น พูดไม , เป็น สักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่าเห็น รู้เห็นแล้วก็สามารถบันทึก 
ข้อมูลต่าง ๆ เอาไว้พร้อมหมดทั้งเรื่องของปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ บันทึก 
ไว้พร้อมไม่มีขาดตกบกพร่อง ตามนิสัยของพระสัพพัญญ 

อันนี้เป็นการตรัสรู้ของพระองค์ พระพุทธองค์ตรัสรู้ในขณะที่จิตไม่มีร่างกายตัวตน ซึ่งแม้ไม , มี 
ร่างกายตัวตน จิตสามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่ว่าพูดไม่เป็น คิดไม่เป็น ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น จิตของ 
เรานิ่จะคิดได้ต่อเมื่อยังสัมพันธ์อยู่อับร่างกาย เมื่อแยกจากร่างกายออกไปแล้วไม , มีเครื่องมือจึงคิดไม่เป็น 
ความคิดมันเกิดจากประสาทสมอง จิตไม , มีร่างกายตัวตน ไม่มีรูป ไม่มีร่าง จึงไม , มีมันสมองที่จะใช้ความคิด 
เพราะฉะนั้นรู้เห็นอะไรก็ได้แต่นิ่ง แต่สามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้พร้อมหมดไม่มีขาดตกบกพร่อง 

เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นโลกวิทูละเอียดถี่ถ้วนดีแล้ว จิตของพระองค์ถอนจากสมาธิขั้นนี้มา พอมา 
รู้สึกว่ามีกาย ตอนนี้ใต้เครื่องมือแล้ว จิตของพระองค์จึงมาพิจารณาทบทวนถึงสิ่งที่รู้เห็นนั้นซํ้าอีกทีหนิ่ง 
เรียกว่าเจริญวิปัสสนา ทรงพิจารณาเรื่องปุพเพนิวาสานุสสติญาณ การระสึกชาติหนหลังได้ ตั้งแต่ชาติหนึ่ง 
ชาติสอง ชาติร้อย ชาติพัน ชาติหมื่น ชาติแสน ชาติล้าน... ไม่มีที่สิ้นสุด ว่าพระองค์เคยเกิดเป็นอะไรมาบ้าง 
กว่าจะได้มาถึงการตรัสรู้นี่ 

นอกจากพระองค์จะรู้เรื่องของพระองค์เองแล้วยังสามารถรู้เรื่องของคนอื่นสัตว์อื่นได้ด้วยว่ามวลสัตว์ 
ทั้งหลายในจักรวาลนี้ใด้เกิดมาแล้วถี่ภพถี่ชาติ เคยเป็นอะไรมาบ้าง อันนี้ความรู้เรื่องปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
จิตของพระองค์คิดพิจารณาเรื่องปุพเพนิวาสานุสสติญาณในปฐมยาม และในมัชฌิมยามพระองค์ได้ 
พิจารณาเรื่องการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลาย จุติก็คือตาย เกิดก็คือเกิดนั้นแหละ ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมี 
ประเภทต่าง ๆ กัน อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย เพราะกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัย จึงเป็นสุภาษิตขึ้นมาว่า 
กมุม 0 สต.เต วิภชฺชดิ กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่าง ๆ กัน เกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยนั้น เพราะฉะนั้น 
เมื่อพระองค์มาสอนธรรมแก่มวลสัตว์ทั้งหลาย พระองค์จึงสอนให้พิจารณากรรมเป็นส่วนใหญ่ว่า เรามีกรรม 
เป็นของ ๆ ตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัย 
กฎของกรรมนี่เกิดจากการทำการพูด โดยอาศัยความคิดเป็นผู้ตั้งเจตนาว่าจะทำจะพูดจะคิด ในเมื่อทำอะไร 
ลงไปโดยเจตนา สิ่งนั้นสำเร็จเป็นกรรม เรื่องนี้พระองค์พิจารณาจบลงในมัชฌิมยาม 

แล้วก็ทรงคำนึงต่อไปอีกว่า อะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรม ก็มาได้ความเป็นภาษา 
สมมติบัญญ่ติว่าเพราะอวิชชาความรู้ไม่จริง ความรู้ไม่จริงนี่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมตามที่ตนเข้าใจ 
ว่ามันถูกต้อง แต่สิ่งที่สัตว์เข้าใจและมีความเห็นว่าลูกต้องนั้น บางอย่างมันก็ลูกต้องตามใจของตนเอง แต่ 
ขัดกับกฎธรรมชาติ บางอย่างมันก็ลูกต้องตามใจของตนเอง และลูกกับกฎธรรมชาติ ดังนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้รู้ 
ไม , จริง จึงทำกรรมดีทำกรรมชั่วคละเคล้ากันไป หมายถึงทำกรรมที่เป็นบาป ทำกรรมที่เป็นบุญ ทำกรรมที่เป็นชั่ว 
ทำกรรมที่ดี ภาษาบาลีว่า กุศลกรรมคือกรรมดี อกุศลกรรมคือกรรมชั่ว ทำไปตามความเข้าใจของตนเอง 
ในเมื่อทำแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรม ได้รับผลของกรรมแล้วก็ต้องเกิดอีก เกิดมาอีกก็ต้องอาศัยกิเลสคือ 


๒ ๘ ๙ 












หลวงพ่อ ณ พัชมาอาล ประเทศอินเดีย 


๒๙๐ 



อวิชชาตัวเดียวนั่นแหละ ทำกรรมแล้วทำกรรมเล่า เกิดแล้วเกิดเล่าไม , รู้จักจบจักสิ้น เวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน 
วัฏฏสงสาร เรื่องนี้พระองค์พิจารณาจบลงในปัจฉิมยาม 

ในเมื่อพระองค์ได้พิจารณา ๓ เรื่อง ตามลำดับยามทั้ง ๓ จบลงแล้ว จิตชองพระองค์ยอมรับสภาพ 
ความ เป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ตรัสรู้นี้เป็นความจริง แท้ไม , แปรผัน ในช่วงขณะจิตนั้น อรหัตตม้คคญาณ 
จึงบังเกิดขึ้น ตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปในปัจฉิมยาม จึงได้พระนามว่า อรหัง สัมมาส้มพุทโธ ภควา พระ 
ผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ด้วยประการ 
ฉะนี้ อันนี้คือลักษณะการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาส้มพุทธเจ้า 

กรรม ฐ านจากเรื่องรามเกียรติ้ 

หลวงพ่อได้อาจารย์ดี อาจารย์ดีของหลวงพ่อคือพระปิตุลาซึ่งไปปาเพ็ญตบะอยู่บนยอดเขามเหธร 
พอได้ยินเสียงพระรามหักคันศรดังโพล้ง..โกรธตัวสั่น เหาะมาทางอากาศ มาแล้วถือขวานเล่มเบ้อเร่อ 
เงื้อจะสับพระราชาองค์นั้นองค์นี้ ขวานเล่มนี้มันดื่มเลือดวรรณะกษัตริย์มานับไม่ถ้วนแล้วนา ก็มาได้สติ อ๋อ! 
สมาธินี่ จะ เก่ง แค่ ไหนอย่างไรมัน ไม่สำคัญ หรอก มัน สำคัญ อยู่ที่ ศีลบริสุทธึ๋ ตัวเดียวเท่านั้น พวกนี้บำเพ็ญ 
ตบะจนสำเร็จฤทธ แต่เสร็จแล้วมันก็ยังจะมาเช่นฆ่าคนอื่นอยู่ แสดงว่าเราจะปาเพ็ญเพียรให้ถึงมรรคผล 
นิพพาน'โต้ต้องมีคีลบริสุทธึ๋ แล้วทีนี้มันก็คิดกว้างไกลไปหมด มันกระทบไปกระทั้งสังฆมณฑลแห่งประเทศ 
ไทย ทำไมพระไทยมันจึงพูดไม , รู้เรื่องกัน เพราะมันทุศีล มันทุศีลยังไง กินนมตอนเย็น นับเงินนับทอง ใช้เงิน 
ทองด้วยมือตนเอง มันผิดอาบัติในพระปาฏิโมกข์ทั้งนั้น แล้วเสร็จแล้วมันมาเห็นเรากินหมาก หลวงพ่อยัง 
กินหมากอยู่ 

ใครทำผิดวินัย 

* รับเงินรับทองด้วยมือตนเอง มันผิดอาบัติในพระปาฏิโมกข์ * 

แม่ฃีคนหนึ่งสาว ๆ สวยเสียด้วยชิ มาบอกว่าหลวงพ่อยังกินหมากอยู่ หลวงพ่อก็ยังมีกิเลสอยู่ 
“อ้าว! ฉันไม่เห็นได้ไปประกาศว่าตัวหมดกิเลสเสียแต่เมื่อไร เพราะว่าปากของฉันมันคมซะยังกับตะไกร 
ฉันเอาหมากยัดมันไว้ ไม่ให้มันเที่ยวไปตอกคนโน้นทีคนนี้ที” ที่กล้าพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเห็นแกสวย เรานึก 
ชอบมัน นึกชอบแม่ฃีสวย ๆ พอได้ยินแกเปิดอ้าวไปเลย มาทีแรกกราบดี๊ดี... พอได้ยินคำนี้แล้วลุกปับๆ 
หนีไปเลย 

คนพวกนี้มันต้องแก้กันโดยวิธีนี้ มันไปมองแด , สิ่งที่มารณรงค์กันเพียงแค่ว่าไม่กินหมาก ดูดบุหรี่ 
พระก็เหมือนกัน ลูกศิษย์พระก็เหมือนกัน ยิ่งเขาโจมดีหนักหลวงพ่อยิ่งกินหมากเก่ง ดูดบุหรี่เก่ง ถ้าเขาว่า 
กินหมากดูดบุหรี่ เป็นยาเสพย์ติด อ้าว! อมหมากเข้า จุดบุหรี่ดูดมัน ดูดบุหรี่ ไม่ เป็น ก็ แกล้ง ทำ มัน เพราะว่า 
กินหมากดูดบุหรี่นี่มันไม่มีในบัญญัติในพระปาฏิโมกข์ แต่ว่าพระกินนม นมมันเป็นอาหาร แล้วรับเงิน 
รับทองด้วยมือตนเอง มันผิดอาบัติในพระปาฏิโมกข์ ๒ ข้อนี้มีบัญญัติอยู่ในพระปาฏิโมกข์ ๒๒๓) ข้อ 


๒๙๑ 































..อยากจะให้ชาวบ้านทั้งหลายนี่รู้วินัยของพระให้มาก ๆ เขาเอาของมาประเคน เครื่องถังอะไรมา 
ประเคน หลวงพ่อไม , รับประเคน อื้อ..หลวงพ่อรัดป่านี่เอาอะไรไปประเคนก็ไม , ยอมรับด้วยมือ เขาว่า ไม , รู้ 
รังเกียจอะไร บางคนนี่ แหม..ถ้าหากไม่คิดว่าจะไปถวายแล้วจะหอบคืนกลับบ้านเลยแหละ เขาว่างั้น 
เพราะเขาไม่รู้เรื่อง พระก็ไม , บอกให้เขารู้ พระภิกษุรับประเคนอาหารด้างคืนไว้ ตื่นเช้ามาต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์ ไม่มีใครบอก ถ้าขืนไปบอกประเตื่ยวเขาจะไม , ประเคน เขาเอาซองเงินมาจะยื่นใส่มือ จะบอกว่า 
รับไม , ได้หรอกมันผิดอาบติก็กลัวเขาจะไม , ประเคน ก็เลยไม , กล้าบอกเขา นี่เราถูกปิดบังมาสองพันห้าร้อยกว่า 
ปีมาแล้ว โดยเฉพาะในประเทศไทย 

เพราะฉะนั้นใครรู้แล้วพากันเปิดเผยให้ชาวบ้านเขารู้ พระภิกษุทำผิดต้องอาบัติสังฆาทิเสส ต้อง 
อาบัติมันไม , หนักหนาหรอกเพราะมันโทษใหญ่ มันดังแรง ใครเขาก็รู้ แด , ว่าโทษเล็ก ๆ น้อย ๆ นี่ซี ระดับ 
อาบัติทุกกฏ ทุพภาสิต ปาจิตตีย์ ถุลลัจจัยนี่ ชาวบ้านเขาไม , รู้เพราะไม , มีใครเทศน์ให้เขาฟิง เรื่องวินัยพระ 
ปฏิบัติต่อคฤหัสถ์ คฤหัสถ์ปฏิบัติต่อพระนี่หลวงพ่อพิมพ์แจกอยู่แปดริ้วเป็นพัน ๆ ..แต่เสร็จแล้วก็ไม , มีใคร 
สนใจจะศึกษาให้รู้ เมื่อเราไม่รู้วินัยของพระเราก็โดนพระต้มพระแกงได้ ถ้าเรารู้แล้วพระที่ไหนจะมาโกหก 
เราได้ เพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้มันรู้ 

เรื่องเกี่ยวกับอทินนาทาน 

* พวกเธอมีเจตนาเป็นขโมย ศีลไม่บริสุทธ * 

พระภิกษุเดินทางไป เห็นมะม่วงตกอยู่กลางทาง แต่ดูสภาพแล้วมัน ยัง ใช้การได้ พระก็ให้ลูกศิษย์เอา 
มาจัดการถวายให้ฉัน ในขณะที่ฉันอยู่ มีพระองค์หนึ่งพูดขึ้นมาว่า 

“มัวแต่คุยอยู่นั้นแหละ รีบฉันแล้วก็รีบเก็บเปลือกเก็บเมล็ดเช้าไปซ่อน เดี๋ย'วจะมีคนมาเห็น” 

ในขณะนั้นเจ้าของสวนมะม่วงมาเห็นเช้าว่าคนขโมยมะม่วงเขามา แล้วเอาซ่อนไว้ เขาก็มาทักว่า 
“พระคุณเจ้าขโมยมะม่วง ข้าพเจ้าไม , เลื่อมใส” 

เขาก็พูดแค่นั้น ทีนี้พระก็เดือดร้อนใจขึ้นมา นำความไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่าน 
รับสั่งถามว่า 

“ในขณะที่เธอฉันมะม่วงนั้น พูดจากันอย่างไรบ้าง” 

พระองค์ที่พูดก็กราบทูลว่า 

“ช้าพระองค์พูดว่า ให้รีบฉันแล้วรีบเก็บเมล็ดเก็บเปลือกเช้า เดี๋ย'วจะมีคนมาเห็น” 

พระพุทธเจ้าจึงตัดสินว่า 

“พวกเธอมีเจตนาเป็นขโมย ศึลไม , บริสุทธี๋” 

แล้วอีกพวกหนึ่งไปฉันมะม่วงตกอีกเหมือนกัน เธอไม , ได้พูดอะไร เป็นแต่เพียงว่า พระองค์หนึ่งพูดขึ้น 

มาว่า 


๒๙๒ 




๒๙๓ 










- 2/3 


“ของดี ๆ อุตส่าห์เอามาทิ้ง เราเอามาพิจารณาให้เกิดประโยชน์แก , เจ้าของเขา มันก็น่าจะได้บุญอยู่ 

บ้าง” 

แล้วก็ให้ไวยาวัจกรจัดถวาย ในขณะที่กำลังฉันมะม่วง เจ้าของสวนมาเห็นเข้า เขามาถามว่า 
“พระคุณเจ้าขโมยมะม่วง ข้าพเจ้าไม่เลื่อมใส” 

พระก็เดือดร้อนใจ ก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ถามสงเจตนา ทีนี้พระพวกนี้ไม่มีเจตนาที่ 
จะเป็นขโมย พระองค์ก็ตัดสินว่า 
“ศีลของพวก เธอบริสุทธึ๋” 

เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เจตนา เช่นอย่างพระภิกษุสงฆ์ไปเห็นของเพื่อนสหธรรมิกก็ชอบใจ ท่านก็นึกว่า 
ของสิ่งนี้มันมีเยอะ ท่านเหลือใช้ เราจะแบ่งไปใช้บ้าง ถือโดยวิสาสะแล้วจะบอกให้ท่านทราบภายหลัง พอ 
หยิบเอาของนั้นไปมันก็ไม่มีอาบ้ตตามพระวินัย แต่ถ้าหากว่ามีเจตนาจะขโมย พอหยิบของเคลื่อนที่ไปก็เป็น 
อาบัติ ถ้าของนั้นมีราคาตั้งแต่ 9 บาทขึ้นไป พระก็เป็นอาบัดปาราชิก ถ้าหย่อนกว่า 9 บาทลงมา ก็เป็น 
อาบัติถุลลัจจัยแล้วก็อาบัติปาจิตตีย์ 

ทีนี้พระขโมยสัตว์พาหนะ ขโมยม้า วัว ควาย พอจูงสัตว์พาหนะมันเดินพ้นจากที่ยืนของมันไป 
รอย เท้าหลัง เหยียบรอย เท้าหน้า ระยะต่อมารอย เท้าหน้า เหยียบรอย เท้าหลัง ก็ เป็นอันว่ามันขาดตอน 
พระก็ต้องอาบัติปาราชิก 


๒๙ (ฮ 



พระภิกษุนำของหนีภาษี ยกตัวอย่างว่าสิ่งนี้เป็นสินค้านั้นเขามีขอบเขตว่าห้ามนำออกนอกเขต เช่น 
เขาห้ามนำช้าวสารออกจาก เขตจังหวัด... อะไรทำนองนั้น ทีนี้พระภิกษุนำของสิ่งนี้ก้าวผ่าน แดนไปเพียง 
ก้าวเดียว พระต้องอาบัติปาราชิก 

แด , ถ้าหากว่ามีอยู่ในครอบครองในสถานที่ที่อยู่ของเรา ไม่นำออกไป มีเท่าไรก็ไม่ผิดกฎหมายและไม , 
เป็นอาบัติ 

เพราะฉะนั้น เรื่องใดที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองนี่ พระไปทำแล้วมันผิด นี่หลวงพ่อยังนึกเป็นห่วงพระ 
ที่ไปสร้างวัดอยู่ตามป่าเขาตามดง มูลเหตุบัญญัติพระวินัยข้ออทินนาทาน พระภิกษุไปดีสนิทอับพนักงาน 
ป่าไม้ แล้วไปเอาไม้หลวงมาสร้างวัด ชาวบ้านเขาก็ตำหนิ เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ยกเป็นเหตุ แล้วก็บัญญัติ 
สิกขาบทข้ออทินนาทาน 


อย่าเป็น “กรรมจานไข่เน่า” 

* ส่วนจิตใจเปรียบเหมือนไข่แดงซึ่งซ่อนอยู่ภายในเปลือกไข่ * 

สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุมรรคผล หรือให้เป็นแนวทางที่จะนำสมาธิไปใช้ประโยชน์ในทางที่ 
ไม่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมเราต้องอาศัยศีล สมา ธิที่มี ศีลเท่านั้น ที่ จะนำ วิถี จิตของผู้บำเพ็ญให้ดำเนินไป 
สู่สัมมาสมาธิโดยถูกต้อง 

จุดเริ่มแห่งการทำความดีย่อมมีกฎหรือระเบียบอันเป็นข้อมูล กาย วาจา และใจของเราที่จะรองรับ 
คุณธรรมหรือความดีนั้น เราก็ต้องชำระให้บริสุทธสะอาดตามสมควร ศีล ๕ ประการนี้เป็นแม่บทเป็น'รากมูล 
เป็นจุดเริ่มต้น เป็นต้นพรหมจรรย์ของผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา 

ศีลเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติ เพราะกายวาจาของคนเราเปรียบเหมือนเปลือกสำหรับหุ้มไข่ 
ส่วนจิตใจเปรียบเหมือนไข่แดงซึ่งซ่อนอยู่ภายในเปลือกไข่ เราจะนำไข่ของเราไปพ็กให้มันเกิดเป็นตัว 
เราต้องทะนุถนอมเปลือกไข่ให้อยู่ในสภาพปกติ ไม่มีรอยแตกรอยร้าว รอยบุบ มันจึงพ็กให้เป็นตัวได้ 
ไม่เข่นนั้นมันมีแต่เน่าท่าเดียวดังนั้นนักปฏิบัติที่จะทำจิตทำใจของตนเองให้ก้าวขึ้นไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูง 
เราจำเป็นต้องรักษากาย วาจา อันเปรียบเหมือนเปลือกหุ้มไข่ให้บริสุทธึ๋สะอาดด้วยกฎหรือระเบียบ 
ข้อปฏิบัติตามภูมินั้น ๆ ซึ่งเรียกว่าศีลนั่นเอง เมื่อเรามาบำเพ็ญสมาธิภาวนา สมาธิของเราก็เจริญงอกงาม 
สมาธิที่ เกิดขึ้นก็ เป็นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิย่อมทำให้เกิดปัญญา ปัญญาที่ เกิดจากสมาธิย่อมเป็น 
สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นที่ลูกต้อง ดังนั้น การปฏิบัติศีลจึงเป็นคุณภาพประกันความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติ 
เมื่อเรารักษาศีล สิกขาบท วินัยให้บริสุทธึ๋บริบูรณ์ดี กายวาจาของเราก็เป็นปกติ ก็เป็นศีล เมื่อกาย 
วาจาเป็นศีลโดยสมบูรณ์ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุนส่งให้จิตของเรากลายเป็นสภาวะปกติ เป็นศีลอีกเช่นเดียวกัน 
ตังนั้น ศีลนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักปฏิบัติ แม้พระเจ้าพระสงฆ์เดินธุดงค์ไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ เมื่อเวลา 
ไม่มีไวยาวัจกร ไปจับต้องปัจจัย จตุปัจจัย เงินทอง หรือเอาเงินเอาทองใส่ลงไปในย่ามแล้วสะพายไปเอง 
ก็ เป็นการละเมิดสิกขาบทวินัยข้อว่าด้วยห้ามจับต้องเงินและทอง ทีนี้เมื่อมีปัจจัยอยู่ในย่ามก็ต้องอาบัติ 


๒๙ &: 







นิสสัคคิยปาจิตตีย์ เมื่อควักออกจากย่ามมาจับจ่ายใช้สอยก็เป็นอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์อีกตัวหนึ่ง ของ 
ที่ได้มาจากเงินซึ่งเป็นนิสสัคคีย์ เมื่อพระสงฆ์เอามาบริโภคใช้สอย ก็เป็นอาบัตินิสสัคคีย์อีกตัวหนึ่ง ตกลงว่า 
เงินบาทเดียวเป็นอาบัติถึง ๓ ตัว ในเมื่อพระคุณเจ้าท่านละเมิดสิกขาบทวินัยเพียงตัวเดียวและ ๓ จังหวะ 
เป็นการต้องอาบัตินิลสัคคิยปาจิตตีย์ ๓ ตัว แม้จะเดินธุดงค์ไปในท้องถิ่นต่าง ๆ เพราะอาศัยสิกขาบทวินัย 
ไม , บริสุทธึ๋สะอาดนั่นเอง การเดินธุดงคกรรมฐานของท่านจึงเปรียบเหมือน กรรมฐาน ไข่ เน่า แม้จะเที่ยวเตร่ 
ไปประกาศตนว่าเป็นพระธุดงคกรรมฐาน ก็เป็นแค่หลอกลวงชาวโลกให้หลงเชื่อ 

เตือนหมู่สงฆ 

* ผลประโยชน์ที่เกิดจากบุญบารมีของเราคือสมบัติของศาสนา * 

เราต้องนึกว่าตัวของเรานี่เป็นสมบัติของศาสนา เป็นคนของศาสนา ผลประโยชน์ที่เกิดจากบุญบารมี 
ของเราคือสมบัติของศาสนา 

หน้าที่ประจำของพระสงฆ์ เวลาสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น สิ่งที่ขาดไม่ได้คือแผ่เมตตาให้ญาติโยม 
อุทิศส่วนกุศลให้ญาติโยม อันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เราประพฤติคุณงามความดีแล้ว เราก็คิดถึงคุณข้าวแดง 
แกงร้อนเขา สวดมนต์ภาวนาแล้วก็อธิษฐานจิต อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงเขา แผ่เมตตาไปถึงเขา คนที่มี 
ภูมิจิตสูง ภูมิจิตละเอียดหน่อย ก็สัมผัสรู้ได้ 


๒๙๖ 



ความกตัญ ญู คือคุณธรรมเด่นของหลวงพ่อ 

* หลักวิธีดำเนินชีวิตของหลวงพ่อ ความกตัญญลูกเดียว * 

หลวงพ่อเป็นเด็กกำพร้ามาแต่อายุ ๔ ขวบ หลักวิธีดำเนินชีวิตของหลวงพ่อ ความกตัญญลูกเดียว 
ใครเป็นเจ้าบุญนายคุณ เขาทำดีแก่เราเพียงส่วนเดียว เราจะตอบแทน ๑๐ เท่า เคยมีโยมอุปัฏฐากท่านหนึ่ง 
เป็นเศรษฐีมีโรงสี ๕ โรง มีห้องแถว ๒๐๐ ห้อง มีที่ดิน ๑,๐๐๐ ไร่ ภายหลังมาลูกชายทำการค้าขายเจ๊งลงไป 
ตกทุกข์ได้ยาก ไปเยี่ยมโยมอุปัฏฐาก ลูกชายใหญ่ไปสร้างบ้านให้อยู่หลังเล็ก ๆ อยู่ในท่ามกลางของชุมชน 
ย่านห้วยขวาง ไปเยี่ยมไปถามว่า โยมความเป็นอยู่เป็นอย่างไรสะดวกสบายหรือขัดช้องอะไรบ้าง ท่านก็ 
บอกว่า “โอย เดี๋ยวนี้แทบแย่จริง ๆ บางวันแทบจะไม่มีสตางค์ค่าอับข้าว” ทินี้ก็มาสงสารโยมอุปัฏฐากเมื่อ 
ก่อนนี้เขามีบุญมีคุณต่อเรา ทำให้เรามีหน้ามีตา เราจะต้องการอะไร เว้นไว้แต่ดาวอับเดือน ทืนี้เขายากจน 
ลงอย่างนี้ ม้นก็เป็นหน้าที่ของเรา ทำอย่างไร ก็คิดว่าทำอย่างไรจะมีทางเลี้ยงดูโยม แรกที่สุดคณะคุณมนัส 
นิมนต์ไปเทศน์ที่วัดเบญจมบพิตร เลยกลายเป็นนักเทศน์ ที่กลายเป็นนักเทศน์ขึ้นมานึ่เพราะจะไปหาเงิน 
เลี้ยงโยมอุปัฏฐากคนนี้หลวงพ่อต้องหาเงินส่งคนแก่เดือนละหมื่น ๆๆ ๆ ผู้เฒ่าก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายมา 
จนกระทั่งตาย 


ๆ^^ 

-*/• ว !^^^^0 

วที่*^ *. เ^9/9^0 

ๆ/#*/*? 7 ^๗^ V* 


๒๙๗ 












^0^0 1 ^. ■ปี^{ปี[ฯ^&&& 

I ^/)เผ^)^^๒ ! 


/'& , ■ะ!.^V^•สั^)0■/) 1 •^โ^0ฟ/^ — 

/V/ , •ฟ้เ6)34)/., — 

^ -เ® / 



/พ 47 เ 3 //^^ำ'2เ'/เ^)?*^I ^ 

■#0^ 

0ไ^/ ®ำ/เ^ ^ ะ™-ฆ^4!ฐ^\/ฃ ค 6)0 1 




๒๙^' 



๒๓; 9 ^- ที่ชุมนุมแห่งร่างกายของฉัน เป็นมหา เสน่ห์ในทางเศรษฐกิจ ฉันจะ 
รำรวยอยู่เสมอเงินทองข้าวของเข้ามาทุกวันสำหรับเลี้ยงตัวฉัน และชน 
บริวารให้มีความสุข ความสบายไม่เดือดร้อน 

ขวัญวิญญาณดวงจิตของฉันก็มีฤทธึ๋อิทธิพลเป็นอันมาก ยังได้ติดต่อ 
กับเจตภูติและแอสสลัมบดี (เข้าใจว่า 330611(1 ๖๐น่7) คือร่างกายที่สอง 
ของฉันอยู่เสมอ มีความสามัคคีเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยระวังดูแล 
รักษาตัวฉันอยู่เสมอ ทำให้ฉันมีความสุข สบาย ไม่มีจนกระทั่งโจรผู้ร้าย 
ศัตรูมารบกวนกลัวเกรงอำนาจฉันอย่างมากที่สุด แมนทูเปาเวอร์ (เข้าใจว่า 
111311 1^0 *ว๐^61) ซึ่งรักษาตัวฉันอยู่ทุกขณะ จะช่วยให้ฉันสำเร็จความ 
ปรารถนาทุกๆ คราวไป เพราะว่า มีฤทธมีอำนาจที่จะเรียกร้องเอาตาม 
ความปรารถนาของกฎธรรมชาติ ที่ได้ประทานให้ไว้ทุกคราวตลอดไป.ฯ 
ว่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยอาการ ๓๒ คือ 
ผม ได้แก่สิ่งที่เป็น เส้นๆ เกิดอยู่บนศีรษะ เมื่อยังน้อยก็มีสีดำ แก่มาก็ เป็น 
สีขาวหงอก ประโยชน์ของผมมีไว้ประดับกายให้ครบอาการ ๓๒ 
และป้องกันเย็นหนาวร้อน ฯ 

ขน เป็นเส้นๆเกิดอยู่ทั่วว่างกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้า ประดับกายให้ครบ 

อาการ ๓๒ รูชุมขนเป็นท่อระบายสิ่งโสโครกออกจากว่างกาย ทำให้ 
ว่างกาย แข็งแรง 

นขา เล็บเกิดอยู่นิ้วมือนี้ว เท้าทั่ง ๒๐ นิ้วเป็นสิ่งช่วยให้หัวนิ้วมือแข็งแรง 

ใช้หยิบจับอะไรได้ถนัดและ เป็น เครื่องประดับกายให้ครบอาการ ๓๒ ^ ๓๔9 


๒๙๙ 






















































พรรษาที ๕๕ - ๕๗ (พ.ศ. ๒๕ห๙ - ๒๕๔๐) 



จำพรรษาที่ 

วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 


๓๐๐ 



ตนตระกูลกรรม ฐ าน 

* แสดงโดยพระราชสังวรญาณ(พุธ จานิโย) เนื่องในวันบูรพาจารย์ ๒ ธ.ค. ๓๙ * 

“บูรพาจารย์” หมายถึง อาจารย์ผู้เกิดก่อนเรา ท่านเกิดก่อนเรา ท่านบวชก่อนเรา ท่านสอนเรา 
มาก่อนจึงได้ชื่อว่า พระบูรพาจารย์ 

อันดับของพระบูรพาจารย์ในภาคอีสาน อันดับแรก ท่าน อริยกวี (อ่อน) ได้ไปอุปสมบทในสำนักของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ซึ่งสมัยนั้นพระองค์ยังทรงอุปสมบทอยู่ ยังไม่ทรงลาผนวชออก 
มาครองเมือง แล้วท่านผู้นั้นก็ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมเรียนรู้พระธรรมวินัย แล้วก็นำธรรมวินัยซึ่งถอดแบบ 
จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ไปประดิษฐานคณะพระกรรมฐานธรรมยุตสงฆ์ที่ 
วัดสีทอง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อสิ้นบุญบารมีชองท่านอริยกวี (อ่อน) ก็ตกทอดมาถึงท่าน พันธุละ ซึ่งเป็น 
สหธรรมิกของท่าน 


พระอบาลีคุณปมาจารย์ 

* ยังเป็นกวี นักแต่งกลอน แต่งโคลง อ่านแล้วฟังซาบซึ้ง * 

ถัดจากนั้น ก็มาถึงยุคของพระเดชพระคุณ เจ้าพระคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโ'ท) 
เจ้าพระคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ท่านบริหารกิจการพระศาสนาทั้งฝ่ายปริยัติและทั้งฝ่ายปฏิบัติ ภาษา 
กฎหมายเขาว่า คันถธุระ และ วิปัสสนาธุระ คันถธุระ มีหน้าที่จัดการบริหาร ปกครองคณะสงฆ์ 
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ตราเป็นกฎหมายสงฆ์ขึ้นมาเรียกว่า 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และก็จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ สอนนักธรรม สอนบาลี สอนทั้งการ 
ปฏิบัติธุดงคกรรมฐาน 

เจ้าพระคุณ พระมหาเถระรูปนี้ เรียกว่า เป็นพระเถระที่ครบเครื่อง มีทุกอย่าง ถ้าจะพูดถึงสำนวน 
โวหารของท่าน ท่านเป็นผู้ชำนิชำนาญ นอกจากจะชำนาญในหลักวิชาการทางศาสนาแล้ว ยังเป็นกวี นัก 
แต่งกลอน แต่งโคลง อ่านแล้วฟังซาบขึ้ง หลวงพ่อยังได้จำคำสอนซึ่งเป็นคำกลอนของท่าน ท่านว่าเป็น 
ภาษาอีสาน ท่านบอกว่า 

“กัมมัฏฐานโจกแก้วแถวธรรมบ่เตื้องต่อ กัมมัฏฐานพ่อว่อมาขึ้ให้หมู่เหม็น 

เขาก็ลีอมันแล้วกัมมัฏฐานหมูเถื่อน ได้อาหารอิ่มท้องนอนมุ้งนั่งธรรม” 

(* คำแปล : กรรมฐานไปที่ไหนพะรุงพะรังชนแต่สิ่งของ ไม , สนใจต่อการประพฤติธรรม 
กรรมฐานไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้แล้วไปประพฤติเสียหายให้หมู่เหม็นเบื่อ 
คนเขารำลือว่าเป็นพระกรรมฐานจอมปลอมหลอกลวงโลก 
ฉันอาหารอิ่มท้องแล้วนอนเหมือนหมูไม่สนใจข้อวัตรปฏิบัติ) 

อันนี้ จำติดตาติดใจ ปลีมจั๊กเทือ (ลักที) 


๓๐๑ 










พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ องค์ผู้ประดิษฐานคณะธรรมยุติกนิกาย 


อีกอันหนึ่งท่านว่า 

“อัศจรรย์ปลาไหลหลดหลาด น่าอนาถหนีหน่ายวังตม ผู้เป็นสมณ์สืบวงศ์บ่มั่ว”* 

(* คำแปล : ปลาไหล ปลาหลด ปลาหลาด น่าอนาถถ้ามันเบื่อหน่ายในโคลนตม 

ผู้เป็นสมณะก็เหมือนอัน ถ้าเบื่อหน่ายในพระธรรมวินัย ก็ชื่อว่าเป็นผู้ทำลายศาสนา 
ไม่สามารถสืบสมณวงศ์ได้) 

เพราะฉะนั้น ได้พูดมาถึงตอนที่ว่า เจ้าพระคุณอุบาสีคุณูปมาจารย์เป็นพระเถระที่ทรงคุณวุฒิ 
ทั้งฝ่ายคันถธุระและวิปัสสนาธุระ เจ้าพระคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ทำหน้าที่สองทาง สอนหนังสือธรรมะ 


๓๐๒ 




พระอริยกวี (อ่อน) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๘ จังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์มื่น ภูริทตุโต 

สอนนักธรรม สอนบาลี สอนจนกระทั้งสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน เป็นนักปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ขนาด 
ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ พอขยับตัว ขาหัก ยังนั่งเทศน์เฉย เอาซิ จนกระทั้งเทศน์จบแล้ว ไม่ยอมลงธรรมาสน์ 
“อ้าว พระเดชพระคุณทำไมไม , ลงธรรมาสน์เสียที” 

“มันจะลงได้อย่างไรเล่า ขาหักแล้ว” 

แสดงว่า คุณสมบัติความเข้มแข็งของจิตใจของนักต่อสู้เช่นเจ้าพระคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์นึ่ หาได้ 
ยากที่สุดในโลกนี้ 


๓๐๓ 















เจ้าพระคุณอุบาลีคุญปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนโท) 


ทายาทธรรม 

* นี้คือจุดเริ่มของพระธุดงคกรรมฐานในสายภาคอีสาน * 

ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์นี้แหละ ท่านมีลูกศิษย์สององค์ องค์หนึ่งคือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 
(ติสฺ สมหาเถร) ตอนนี้มาแยกสายกัน สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติส.สมหาเถร) เป็นผู้ทำธุระในฝ่ายคันถธุระ 
แล้วลูกศิษย์อีกองค์หนึ่งคือ พระเดชพระคุณ หลวงบุ่แสาร์ กนฺตสีโล หลวงปูเสาร์ กนฺตสีโล นี้ ทำหน้าที่ 
เฉพาะฝ่ายปฏิบัติฝ่ายเดียว 

พระธุดงค์ในภาคอีสานที่ออกเดินธุดงค์ไปตามหัวเมืองน้อยเมืองใหญ่ ตามป่าตามชนบทเป็นองค์แรก 
เท่าที่เมา คือ หลวงปูเสาร์ กนฺตสีโล หลังจากที่ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วประมาณ ๖ พรรษา 
ก็มาได้ลูกศิษย์องค์สำคัญ คือ พระอาจารย์มั่น ภู ริทตฺโต พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต นี่เป็นกำลังสำคัญ 


๓๐(^ 



ถ้าจะเปรียบเทียบผู้สอนหนังสือ หลวงปูเสาร์สอนได้เฉพาะแด , ระดับประถมและมัธยม แต่หลวงปูมั่น 
สอนสงระดับมหาวิทยาลัยจนถึงปริญญาเอก ทีแรกหลวงปูมั่นมาเรียนกรรมฐานกับหลวงปูเสาร์แต่บุญบารมี 
ของหลวงปูมั่นนั้น บุญวาสนาของท่านมีปฏิภาณรวดเร็ว การปฏิบัติธรรมก้าวหน้าได้ดี แล้วลงผลสุดท้าย 
ขั้นสมถะ พระอาจารย์เสาร์สอนพระอาจารย์มั่น ขั้นวิปัสสนา พระอาจารย์มั่นย้อนกลับมาสอนพระอาจารย์ 
เสาร์ อาจารย์กลับเป็นลูกศิษย์ ลูกศิษย์กลับเป็นอาจารย์ แต่ท่าน ก็ ยัง มี ความเคารพต่อกันอย่างสุดซึ้ง 
ซึ่งหาความเคารพชองพระภิกษุสามเณรปัจจุบันนี้มีต่อครูบาอาจารย์นั้น จะเปรียบเทียบอย่างท่านไม่ได้เลย 
แม้ว่าท่านจะเก่งกว่าอาจารย์ในทางภูมิจิต ภูมิธรรม ท่านก็ไม่เคยลบหลู่ดูหมิ่นอุปัชฌาย์อาจารย์ชองท่าน 
เคารพปรนนิบัติอยู่จนกระทั่งมรณภาพตายจากกันไป อันนี้คือจุดเริ่มของพระธุดงคกรรมฐานในสาย 
ภาคอีสาน 

อยู่มาภายหลัง พอมาได้ลูกศิษย์คือพระอาจารย์มั่นเป็นกำลังสำคัญ มาภายหลัง พระอาจารย์สิงห์ 
ขนฺตยาคโม หลวงปูดูลย์ อตุโล ไปเรียนหนังสืออยู่ที่วัดสุทัศน์ จังหวัดอุบลราชธานี พอดีในพรรษานั้น 
พระอาจารย์มั่นไปจำพรรษาที่วัดบูรพาฯ ซึ่งอยู่ในเมืองเดียวกัน ไม่ทราบว่าเป็น พ.ศ. เท่าใด ทีนี้พระอาจารย์ 
ดูลย์ อดุโล กับ พระอาจารย์สิงห์ ชนฺตยาคโม เวลาว่างจากเรียนพระปริย้ตธรรม ว่างจากการสอนหนังสือ 
(เมื่อก่อนนี้ โรงเรียนขั้นประถมนี้อยู่ในวัด) พอตกตอนคาก็ไปเฝ่าพระอาจารย์มั่น ไปเรียนกรรมฐาน ไปฟัง 
เทศน์ฟังธรรมพระอาจารย์มั่น ในทางปฏิบัติสมาธิ สมถภาวนา แล้วมาปฏิบัติตาม เกิดผลจิตสงบเป็นสมาธิ 
มีสภาวะรู้ ตื่น เบิกบาน มีปีติ มีความสุข ทั้งสององค์ท่านก็เลยตัดสินใจเลิกเรียนปริยัติธรรมติดตาม 
พระอาจารย์มั่นไปเป็นลูกศิษย์ เดินธุดงค์ไปทั่วภาคอีสาน 



๓๐&' 











๓๐๖ 


9 . กราบนมัสการหลวงปูบุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรี วังหวัดสิงห์บุรี 
๒. หลวงพ่อสนทนาธรรมกับหลวงปูเหรียญ วรลาโภ วัดปาอรัญบรรพต วังหวัดหนองคาย 



เก็บเล็กผสมนอยเพื่อพระศาสนา 

* อันนี้มันเป็นบุญบารมีของพระศาสนาแท้ ๆ * 

หลวงพ่อมาสร้างความเจริญให้วัดนี้โดยอาศัยเก็บเล็ก ผสมน้อยให้ไวยาวัจกรนำไป ฝากธนาคารเก็บ 
ไว้เป็นทุนของวัด ขนาดเก็บ ๕ เก็บ 9๐ นะ เริ่มตั้งแต่สร้างกุฏิด้านหลังก็ประมาณ 9๕- ๑๖ ปี ทีนี้'พอเสร็จ 
แล้วเมื่อวานนี้ ลูกสาวคนหนึ่งมันเป็นคนดูแลผลประโยชน์ มันเอาบัญชีมาให้ดู เวลานี้เงินอยู่ในบัญชีมีอยู่ 
๒ ล้านเศษ ๆ แล้ว เงินล้านมันมาได้ยังไง ก็พ่อให้หนูไปเก็บทีละเล็กทีละน้อยน่ะ เศษสตางค์ที่เขาทำบุญกับ 
พ่อมา หนูก็เอาไปเก็บเอาไว้แล้วเอาไปฝากธนาคารไว้ “อันนี้เป็นเงินอะไรหรือลูก” ก็เงินส่วนตัวของพ่อนะสิ 

“ถ้าอย่างนั้นก็ยกให้เป็นมูลนิธิของวัดเสียเลยนะ เราหากินใหม่ อันนี้มันเป็นบุญบารมีของพระ 
ศาสนาแท้ ๆ” เลยยกถวายวัดไป เวลานี้ได้ ๒ ล้าน ๕ แสนบาท แล้วทีนี้มีคนรู้ว่าหลวงพ่อเก็บเงินไว้เพื่อวัด 
เมื่อวานนี้กับวันนี้มีผู้มาถวายอีก ๒ แสน 

เมื่อ เราทำจริง คนที่ เขาไว้วางใจ เขาก็ เลื่อมใส จะ เสียเงินสักหมื่นหนึ่งไปทำโน้น ทำนี้มันก็ยาก 
หลวงพ่อ เวลานี้มันไม่ต้องเอ่ยปากอะไรกับใคร เพียงแค่ เล่าพฤติกรรมมา เขาก็ศรัทธา แล้ว ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวก็ไปโรงพยาบาลบ้าง ไปโรงเรียนบ้าง โรงพยาบาลมหาราชนี้ก็ 90 ล้านไปแล้วล่ะ นี่เวลานี้ก็มาทำ 
อนามัยอยู่ ๒ แห่งก็หมดไป ๕ -๖ ล้านแล้ว อนามัยแห่งนี้สร้างเสร็จแด , ยังไม่ได้เปิดใช้ เมื่อไรหนอเขา 
จะมาทำการก็ไม , รู้ เมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปวัดวะภูแก้ว ผู้จัดการบริษัทชีคอน เขาถามว่าอนามัยของหลวงพ่อขาด 
อะไรอีกไหม ขาดรถยนต์ ๒ คัน จะรับไปพิจารณามาถวาย ก็ไม่ต้องเอาดีเท่าไรหรอกขนาดปิคอัพก็พอแล้ว 
เอาไว้ใส่คนไข้ฉุกเฉิน เขาบอกว่าเขาจะเอามาถวาย ๒ คัน เฉพาะส่วนตัวนี้ก็มีคนมาถวายรถให้ใช้ตั้ง ๙ คัน 
แจกเพื่อนแจกฝูงไปใช้ บางคนเขาคิดว่าเขามาถวายรถพระ พระคงต้องการใช้เงินเลยมาขอขึ้อก็มี จะขาย 
ได้อย่างไร เขามาถวายด้วยศรัทธา เขาเอามาถวายให้พระใช้ แต่เอาไปให้ฆราวาสใช้เขาก็ด่าตาย เออ! ถ้า 
เราคิดว่าเขาทำบุญจริง เราก็ทำบุญส่งเสริมให้เขา มันก็ยิ่งไหลมาเทมา 


ด อย่างหลวงตาบว 

* ของมันเกิดที่ตรงไหนก็ทิ้งไว้ที่ตรงนั้นสิ จะเอาไปทำไม * 

หลวงตาบัวจะไปมีอะไรสักสตางค์ หลวงตาบัวนะยิ่งจนไม่มีอะไรสักสตางค์ หลวงตาบัวมาเทศน์ 
ทิ้งไว้ที่วัดป่าสาลวัน อาจารย์วัด...มาด้วยนั่งรถมาคัน เดียวกัน เขาถวาย ผ้าห่มแกหอบไป หลวงตาบัวเล่น 
งานใหญ่ พระนี้ทำขายหน้าขายตา ไม่ให้เดินตามหลังอีกแล้ว ของมันเกิดที่ตรงไหนก็ทิ้งไว้ที่ตรงนั้นสิ จะ 
เอาไปทำไม อดอยากอะไร 

หลวงตาบัวไปในกรุงเทพฯ นี้ เขาถวายสิ่งของ ของจะวิเศษแค่ไหนท่านไม่เอามาด้วย ที่มันติดรถ 
มานี้คือเขาฝากเอาไปถวายคุณแม่... นั่น แหละจึงติดรถมา ถ้าเขาถวายส่วนตัวท่าน เวลาท่านไปพักที่ไหน 
ท่านก็จะทิ้งไว้ที่นั้น 


๓๐๗ 

























พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ฌาณสมฺปนฺโน) 


๓๐ ๘ 



ไปเทศน์โรงพยาบาล ไปเทศน์วัด เราจะเอาเงินเอาทองไปช่วยเขาก็คล้าย ๆ กับว่าเราอวดมั่งอวดมี 
เพราะฉะนั้นสถานที่ดังกล่าวผลประโยชน์มันเกิดขึ้นที่ไหน ทิ้งมันไว้ที่นั่น เรามีแรงมีหัวคือสติปัญญาทำบุญ 
ทำกุศลด้วยแรงกายแรงใจ ด้วยหัวคิดสติปัญญา ไม่ต้องแบกหามเอาอะไรมิอะไรของเขา คือเราไม่ไป 
เบียดเบียนผลประโยชน์ของเขา เพราะเรารู้อยู่ว่าเขาจัดงานขึ้นเพื่ออะไร ทีนี้คนทั้งหลายเขาพากันหา เขา 
พากันบริจาค เราจะมาแย่งเอาส่วนที่เขาหาได้ก็เหมือนกับว่าเราไม , ให้ความร่วมมือ... เอาสมบัติของเขา 
นั่นแหละทำประโยชน์ให้แก่เขา โดยที่เราไม่ไป แบ่งสมบัติของ เขาให้มันน้อยลงไป 

เราแก่อยู่กับศาสนา แก , อยู่กับวัด อันนี้เป็นการชดใช้หนี้สินวัด เผื่อเราทำอะไรผิดพลาดเล็ก ๆ 
น้อย ๆ โดยไม , เจตนา แต่ละปี ๆ นี้ หลวงพ่อต้องใช้หนี้วัดไม่น้อยกว่าปีละ ๑ แสน จะทำสำนักงานให้เขาก็ 
ต้องจ่ายไปตั้ง 9 แสนกว่า ซื้อโต๊ะหมู่ โต๊ะนี้ของหลวงพ่อซื้อทั้งนั้น ตู้ทั้งหมดในกุฏินี้ 9 แสนกว่าบาท ลงทุน 
เอง นี้พวกชาวบ้านช่วยกันหาพรมมาปูวิหารนี้ก็ดี แล้ว ให้เขาทำบ้างเราทำคน เดียว เดี๋ยวญาติโยมเขา 
ไม , ได้บุญ 


เหมือนนํ้าที่ เต็ม แก้ว 

* เต็มทั้งคุณธรรม เต็มทั้งวัตถุธรรม * 

เมื่อก่อนนี้หลวงพ่อนี่มี แด , นั่งกินบุญของคนอื่น อยากจะทำบุญอย่าง เขาบ้างก็ไม , ได้ทำ เพราะมัน 
ไม่เต็ม เวลานี้มันเต็มแล้ว ถึงไม่ใช่มหาเศรษฐีแด , มันก็เต็มแล้ว เต็มทั้งคุณธรรม เต็มทั้งวัตถุธรรม ในเมื่อ 
มันเต็มแล้วมันก็ล้นออกมา ล้นออกมาเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจนบ้าง เป็นโรงพยาบาลบ้าง เป็นโรงเรียน 
บ้างอย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้ ถ้ามันพร้อมแล้วมันก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แด , เพียงเอาชื่อไปลงในใบประกาศ 
ทอดผ้าป่า เท่านั้นก็ยังได้เงิน แสน เงินล้าน นี่ถ้ามันพร้อมแล้วมันก็ล้นออกมาเป็นประโยชน์สังคมอย่างนี้ 
แม้แต่เรานั่งอยู่เฉย ๆ มันก็ยังมีประโยชน์ ถ้าหากว่าคนรู้จักเอาประโยชน์จากเรา 

ขนาดผีมันไปเช้าสิงคนอยู่จังหวัดภูเก็ต มันยังบอกว่าให้ไปทำสังฆทานกับหลวงพ่อพุธที่โคราชจึง 
จะหมดเคราะห์ ทั้ง ๆ ที่หลวงพ่อไม , ค่อยได้ไปภูเก็ตเท่าไรนัก ปีละหนก็ยังไม , เคย ไปแล้วมันไปเช้าสิงคน 
โอ๊ย! เจ้านี่เคราะห์หนัก พวกที่เขาตั้งสำนักทรงนี่แหละ นายคนนี้เคราะห์ร้ายหนักต้องไปทำสังฆทานกับ 
หลวงพ่อพุธที่วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา อุตส่าห์นั่งเครื่องบินมา มาสังฆทานที่นี่ 

เลิกสร้างวัดมาสนับสนุนโรงพยาบาล 

* เลิกสร้างวัดแล้ว จะสร้างโรงเรียน สร้างอนามัย หรือสร้างโรงพยาบาล * 

เรื่องสร้างวัดอย่ามาคุยกับเรา เลิกสร้างวัดแล้ว จะสร้างโรงเรียน สร้างอนามัย หรือสร้างโรง 
พยาบาล หาเครื่องมือให้หมอเขาทำงาน คนไข้เช้าโรงพยาบาลเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ไปรักษาโรงพยาบาล 
ไข้หวัดใหญ่หาย แด , ไปรับเอาเชื้อโรคอย่างอื่นมา นี่นางพยาบาลมาบ่นให้ฟ้งนะ ไม่ใช่หลวงพ่อมาคิดเอาเอง 


๓ 0๙ 











- I !■ ■ ■ * ■ ^ 


). สถานีอนามัยที่หลวงพ่อสร้างที่บ้านวะภูแก้ว 
๒. ศูนย์แพทย์พัฒนา วัดปาสาลวัน 


๓๑๐ 





หลวงพ่อเลยถามว่า “ทำไมมนถึงเป็นอย่างนั้น” “เครื่องมือมันไม , สะอาดหลวงพ่อ” “อ้าว! ก็คุณเรียนมาแล้ว 
ทำไมไม่ทำให้มันสะอาดล่ะ” “พวกหนูก็ไม , มีเวลาที่จะทำเองเพราะวุ่นวายกับคนไข้ คนทำความสะอาด 
เครื่องมือก็มีแต่ลูกจ้างประจำ ซึ่งไม่มีความรู้อะไร สายยางที่แหย่จมูกคนไข้นี่ เวลาเขาทำความสะอาด 
เขาก็ไปแกว่งล้างแล้วก็ไปพาดให้แดดมันตากแห้งเอง” “ถ้างั้นทำไงมันถึงจะสะอาดพอ” “ถ้าได้เครื่องทำ 
ความสะอาดแบบอบแก๊ซมันจะปลอดภัยดี” “เครื่องหนึ่งมันเท่าไร” “สองล้านแปด” “เล้า! ฉันจะซื้อให้เอง” 
“นี่หมอยังบอกว่าโรงพยาบาลเราใหญ่โตมโหฬาร เครื่องเดียวมันไม่พอ ถ้าได้อีกสักเครื่องจะสมบูรณ์” 
หลานสาวมันก็บอกว่า “โต๊ะทำพ่นมันก็จะพังอยู่แล้ว หนูขอหลวงพ่อลักอันเถอะ” “ชุดหนึ่งมันเท่าไร” “๗ แสน 
พวกหนูมีงบอยู่แล้วสามแสน แด , อยากจะได้ ๒ เครื่อง ขอให้หลวงพ่อช่วยสัก ๗๕๐,00๐” “เล้า! ตกลง 
สั่งเลย” นี่กำลังรอจะจ่ายเงินอยู่นี่ 

เมื่อคืนนี้ลูกสาวมาคุยบอกว่า โรงพยาบาลสว่างแดนดินเขาขอล้านหนึ่ง รีบโอนไปให้เขาเสียลูก 
เขาจะซื้อคอมพิวเตอร์รายงานผลไข้ของคนไข้ เขาอธิบายให้ฟ้งว่า บันทึกข้อมูลแล้วรายงานไปถึง 
โรงพยาบาลใหญ่กรมการแพทย์ เขาช่วยกันวิจัยแล้วเขาส่งข้อมูลมาให้เรา เราไม , ต้องเอาคนไข้ส่ง 
โรงพยาบาลกรุงเทพฯ แด , พิง ๆ ดูแล้ว มันคือจะได้บุญหลายนะแบบนี้ เลยตกลงซื้อให้เขาชุดหนึ่งล้านสอง 
เงินเอามาจากไหน ลองถามชิ เงินหลวงพ่อไม่อดถ้ามีคนให้ มันเป็นทางผ่าน ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ๆ 

สงเคราะห์ที่โรงพยาบาล 

* เวลานี้ก็มารับภาระเครื่องผ่าตัดหัวใจ ๑๖ ล้าน * 

ทุกวันนี้ เงินที่หลวงพ่อได้มา มันทะลักเข้าโรงพยาบาลหมด ที่โรงพยาบาลมหาราชนี้ เครื่องวัด 
หัวใจ ๒ เครื่อง เครื่องละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท อันนี้หลวงพ่อก็ซื้อให้ เครื่องตรวจเลือด ๒,๘๐๐,00๐ บาท แล้วก็ 
โต๊ะทำพ่น ๒ ตัว ตัวละ ๗๐๐,00๐ บาท แล้วเครื่องเอกซ์เรย์อีก ๒ เครื่อง เครื่องละ ๕๐๐,00๐ บาท ก็เป็น 
๑, ๐๐๐,๐๐๐ บาทพอดี ห้องไอ.ซี.ยู โรงพยาบาลมหาราชต้องติดแอร์ หลวงพ่อก็ไปติดให้ เพราะฉะนั้นเงิน 
ทองที่ได้มาก็อาจไม่ได้สงเคราะห์ลูกศิษย์ลูกหาเลย เพราะว่าหลวงพ่อมีความจำเป็นต้องเอาไปบำเพ็ญกุศล 
เพราะว่าเอาไปทำโรงพยาบาลนี้ทุกคนได้รับส่วนแบ่ง ใครไปใช้บริการโรงพยาบาลทุกคนได้รับส่วนแบ่ง 
เวลานี้ก็มารับภาระเครื่องผ่าตัดหัวใจ ๑๖ ล้าน เมื่อเข้าเขามาบอกว่า เดี๋ยวนี้ได้ ๑๐ ล้านแล้ว ขาดอีก ๖ ล้าน 
เข้าใจว่าในวันทอดผ้าป่านี้คงจะได้อีก ๖ ล้าน เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ก็ขอให้หมู่เอาใจช่วยกัน นี่ เพื่อประโยชน์ 
ของ เรา เอง เพื่อลูกหลาน เรา เอง เครื่อง ผ่าตัดหัวใจนี้คนอย่างเราไม่มีปัญญาจ่ายค่ารักษาหรอกถ้าป่วย ถ้า 
เป็นโรงพยาบาลหลวงนี้ต้องมีเงินแสนขึ้นไปจึงจะเข้ารับการรักษาได้ ในประเทศไทย มีโรงพยาบาลมหาราช 
ที่ เดียว เท่านั้นที่ผ่าตัดหัวใจไม , ได้อะไรเลยสัก แดงเดียว เราช่วยคนไป แล้ว ๑๐ ราย ตู้บริจาคพวก เรา ต้องใช้ 
คำว่าพวกเรา เพราะอยู่ร่วมกัน ได้เงินไปแล้ว ล้าน ๔-๕ แสน แล้วช่วยไปแล้ว ๑๐ ราย เฉพาะอุปกรณ์ใน 
การผ่าตัด เครื่องใหญ่นี้ใซัอะไรไม่ได้ ถ้าไม่มีพวกนี้ทำงานร่วมกัน 

ทืนี้พวกที่มาทำการผ่าตัดนี้มี แต , คนยากคนจน โรงพยาบาลไม , ได้อะไรเลย แม้แต่ค่าเหนื่อยหมอก็ 


๓๑๑ 
























โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ บ้านวะภูแก้ว 
หลวงพ่อสร้างในขณะดำรงสมณถักดึ๋ที่ พระชินวงศาจารย์ 


๓๑๒ 



ไม่รับ ลองคิดดูสิ-ว่า โรงพยาบาลเอกชน ถ้าไม่มีเงินแสนก็ไม่มีทาง โรงพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพฯโรง 
พยาบาลหลวงนี้ต้องมีเงินระดับแสนขึ้นไป ถ้าเป็นเอกชนก็ร่วมล้าน เพราะฉะนั้นการให้ ให้อะไรมันก็ วิเศษ 
หมด 


บารมีแห่งศล 

* กลิ่นของคีลมันหอมทวนลมได้ * 

หลวงพ่อก็ไม่ได้คุยอวดตัวอะไรหรอก มิหน 0 าซํ้าลูกศิษย์ลูกหามันยังไปโฆษณาให้เราเสียชื่อเสียงอยู่ 
อย่างพวกที่มันถึงความวิบัติมาแล้วหมู่นั้นน่ะ แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังมีคนมาห้อมล้อมอยู่ทุกรัน ถ้ามันดีจริง ๆ 
แล้ว สีลคใ4โธ ปฏิวาตเมติ กลิ่นของศีลมันหอมทวนลมได้ แม้เราจะสร้างกำแพงสูงจรดท้องฟ้า ไม่ต้องไป 
ตะโกนเรียกมันดอก มันจะพังกำแพงเช้ามา ถ้าเราดีจริง 

เมตตาลูกหลาน 

* กาลเทศะที่ควรจะสงเคราะห์อย่างไรเรา เข องเราเอง * 

หลวงพ่อดูอยู่หมดบรรดาพวกที่มาสนิทคุ้นเคย มานับถือว่าหลวงพ่อนี่ เป็นพ่อเป็นแม่ ดูอยู่หมดทุก 
ครอบครัว ควรจะช่วยเหสีออย่างไร ควรจะอนุเคราะห์อย่างไร แต่ว่าครอบครัวใดขึ้เหล้าเมายาเล่นการพนัน 
ไม , สนใจ ครอบครัวใดมีความรักความสามัคคีกัน เอาใจใส่ดูแลสุขทุกข์ลูกเต้าของตนเอง สนับสนุนให้มันมี 
การศึกษา แม้จะยากจน เราเป็นผู้ใหญ่เราดูเอง เด็กมาทำดีกับผู้ใหญ่ เด็กมันต้องการอะไรผู้ใหญ่เขารู้เอง 
ไม , ต้องมาร้องมาขอ กาลเทศะที่ควรจะสงเคราะห์อย่างไรเรารู้ของเราเอง 


ปู พื้น^านการศกษาให้ลูกหลาน 

* ลูกหลานชาวบ้านที่อยู่ห่างไกล มันจะมีการศึกษาขึ้นมาบ้าง * 

ปีนี้ (๒๕๓๙) ออกพรรษานี้ หน้ากฐินนี้ หลวงพ่อจึงตัดสินใจจะทอดกฐินวัดพายัพ ประกาศห้ามหมด 
แล้วว่าใครอย่ามาคิดทำกฐินในวัดป่าสาลรันนี่ไปที่อื่น จะขอทำกฐินให้วัดพายัพ ทำไปให้ ทำไปวัดพายัพ 
เจ้าคุณวัดพายัพไปเก็บเอาเด็กน้อยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายให้มาบวชเป็นเณรมีการศึกษา ลูกหลานชาวบ้านที่อยู่ 
ห่างไกล มันจะมีการศึกษาขึ้นมาบ้าง อาศัยผ้าเหลือง เพราะฉะนั้นพวกผ้าเหสีองเราต้องช่วยกัน ไม่งั้นลูก 
หลานเรามันจะจมเป็นกรรมกรทาสเขาอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่มีทางที่จะลืมตาอ้าปากขึ้นมารับความเจริญกับ 
เขาได้เลย ได้แด , มอง ๆ ๆ ดูความเจริญเท่านั้น มองดูแด , ความมั่งมีเขาเท่านั้น แต่มันไม่มีสิทธิที่จะใช้ความ 
เจริญหรือว่ามีสิทธิที่จะมั่งมีศรีสุขได้ เพราะมันไม่มีการศึกษา ทีนี้เมื่อกุลบุตรกุลธิดาของเราไม , มีการศึกษาดี 
บ้านเมืองเราจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร มันก็มีแต , จะเป็นเหยื่อของคนฉลาดน่ะซิ 


๓๑๓ 

























3 -' ร ๅ&ใ^XI 1)33*1 ® 

1 )- 47*1 ร*) *9*'®’'? 

/ดิ^^'*‘^ ^ห' 

ป#,? ผ 

1@67โ3)ยั) ทค^®?^^ 1, 

^'อุ /^(^ ^^ ^ยัา 

(5^1ฟ่*เ™ ด็&รแ^ 


V?ไ^^"^^^V*) /V/ 


๓๑ (๔ 



เดี๋ยวนี้เด็กบ้านนอกไป เรียนกฎหมายมา มันไปทำอะไร มันไปยุให้พี่น้อง เกิดคดีกัน แทนที่มันจะไป 
คุ้มครองว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเลย ไร่นา เพียง ๔๐ ไร่ พ่อแม่แบ่งให้แล้ว ใครได้รับเท่าไรก็ยินดีรับไป 
เท่านั้นเถอะ อย่าเป็นถ้อยเป็นความกันเลย ถ้าเป็นถ้อยเป็นความกันแล้วนา ๔๐ ไร่ นี่ ของใคร ๆ มันจะไป 
เป็นค่าทนายหมดนะ แทนที่มันจะไปชี้แจงอย่างนี้ มีแต่บอกว่า เอามัน ๆ ๆ พ่อแม่ปูย่าไม่ยุติธรรม นี่มันไป 
กันอย่างนี้ที่มันวุ่นวายกันอย่างนี้ 


สนับสนุนกิจการคณะสงฆ 

* ให้มหานิกาย ๓ ล้าน และให้ธรรมยุต ๒ ล้าน * 

หลวงพ่อมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่า เมื่อมีพระองค์ใดที่ เป็น เจ้าคณะจังหวัดที่มีความ เข้ม แข็ง 
หลวงพ่อจะหาทุนมาให้ตั้งมูลนิธิคณะสงฆ์จังหวัด หลวงพ่อตั้งให้โคราชแล้ว ๔ ล้าน ให้มหานิกาย ๓ ล้าน 
และให้ธรรมยุต ๒ ล้าน ท่านก็ได้อาศัยดอกผลจากทุนของหลวงพ่อทำงาน ทางฝ่ายธรรมยุต เรานี่ รัดที่ห่าง 
ไกลมีพระเณรมาก ไม , มีใครสอนนักธรรมได้ดีท่านก็ส่งพระไปสอนอาทิตย์ละ ๒ ครั้ง ...ที่ เมืองอุบลฯ นี่เป็น 
บ้านของปูย่าตายาย... เรื่องสร้างวัดสร้างวานี่หลวงพ่อก็ตั้งใจแล้วว่าจะเลิก ต่อไปก็จะคิดหาทุนให้หมู่ไว่ใช้ 



หลวงพ่อทอดกฐินวัดพายัพ มอบให้เป็นทุนการยักษาเด็กในชนบทที่มาบวชเรียน 


๓๑๔' 









9.-๒. กุฏิสงฆ์ที่วัดปาสาลวัน 

ความฬมเ^เอย 

* จีวรนี่ยังไม่เคยขาดเลยทิ้งเป็นผ้าเช็ดเท้าไปหมด * 

คนทุกวันนี้ใช้เสื้อ ผ้าไมมการปะกัน แม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์ จีวรนี่ยังไม่เคยขาดเลยทิ้งเป็น ผ้าเช็ดเท้า 
ไปหมด ทีนี้นอกจากตัวเองจะมีความฟุม เฟิอยแล้ว ยังไปทำให้ผู้อื่นที่เคารพฟุมเหืเอยไปด้วย อย่างนี้าชาที่ซด 
อยู่นี่ เรากินอะไรเราก็กินได้ เราไม , ชอบกินนํ้าเย็น หาอะไรมาเปลี่ยนรสชาติ นํ้านี่ถ้าต้มไม่ผสมอะไรแล้ว 


๓๑๖ 




๓.-๔. กุฏิอุบา^กาที่วัดปาสาลวัน 


บางทีมันก็คาว ๆ ต้องเอานํ้าชามาแก้กัน พอเสร็จแล้วเขาไปหามาแข่งกัน คนหนึ่งไปซื้อชามาถวาย คนที่ 
เคยซื้อของดี ๆ มาถวาย ก็ไปว่า เขา ชาแบบนี้หลวงพ่อท่านไม , ฉันหรอก ท่านฉันห่อละ เจ็ด แปดร้อย ลงผล 
สุดท้ายเราก็เสียคน เป็นพระ เสีอกกิน ความจริงเราไม่ได้สนใจอะไรนักหนา กินพออยู่ได้ 

ที่หลวงพ่อต้องซื้อโน่นซื้อนี่ราคาแพง ๆ ซื้อมาดูกิเลสของตัวเอง มาดูคุณค่าของมัน แด , เสร็จแล้วแด , 
ละอย่าง ๆ ที่ซื้อมาด้วยราคาแพง ๆ มันใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพราะเราไม , ได้มีอาชีพในทางนั้น เข่นอย่าง 
กล้องถ่ายรูปนี่ พากันเห่อ ตัวเล็กตัวน้อยสะพายกล้องถ่ายรูปกันเกร่อไปหมด ทีนี้รูปที่ถ่ายไปไม , ทราบว่ามัน 


๓๑๗ 



















เกิดประโยชน์อะไรสำหรับเรา เช่นอย่างนักธุรกิจ นักก่อสร้าง เขาจะทำรายงานเจ้านาย เช่นเขาเป็นหัวหน้า 
ควบคุมการก่อสร้าง เขามีกล้องเอาไว้ถ่ายงานเป็นระยะ ๆ เพื่อประกอบการทำรายงาน 

อย่างหลวงพ่อนี่มีคนคอยอัดเทปคำพูดหรือคอยถ่ายรูปอะไร มันก็พอมีประโยชน์อยู่บ้าง เวลาเขาจะ 
ทำหนังสือ เขามีภาพไปประกอบ เขาก็หาได้ เทปที่อัดคำพูดคำจาอะไรเอาไว้ ผู้ฉลาดถอดออกมา คัดลอก 
มาแล้วมากลั่นกรอง เอามาสร้าง เป็นหนังสือหนังหาขึ้นมา 


อบายออมทรัพย 

ภาษิตอีสานเขาว่า “สิบเบี้ยอยู่ฟากนํ้าอย่าโอ้อ่าวคนิงถึง สองสลึงมามือให้รีบกลับมาเอาไว้ ,, 

นี่แหละภาษิตนี้แหละที่เอามาสอนหลาน ๆ เวลานี้เก็บเล็กผสมน้อยอย่าประมาท อนาคตของคนเรา 
มันไม่แน่นอน มันแน่นอนแด , สิ่งที่ผ่านมาแล้วอับปัจจุบัน เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการเตรียมพร้อมเอาไว้ 

ทุกวันนี้เราแก่แล้ว พูดอับลูกอับหลานนี่ไม่มีคิดเกรงใจมันล่ะ เห็นลูกเห็นหลานมาใกล้ แกทำงาน 
อะไรวะ ทำงานโน่นนี่ ได้เงินเดือน ๆ ละเท่าไร ได้สี่ข้าห้าพัน ข้าขอเดือนละพันได้ไหม บางคนก็ เอ๊ะ! 
พระอะไรหน้าด้านมาขอเงินเรานี่ มันไปซุบซิบนินทากัน ทีนี้พอหลวงพ่อไขความว่า ถ้าใครจะให้ ไปฝาก 
ธนาคารเอาไว้ทุกเดือน ๆ ละพัน เงินนี่เป็นเงินของหลวงพ่อที่เธอฝากไว้ หลวงพ่อจะอนุญาตให้ถอนได้ต่อ 
เมื่ออายุของเธอครบ ๖๐ ปี คนที่เข้าใจไปปฏิบ้ตตาม ประเดี๋ยวเอาบัญชีมาอวด หลวงพ่อคะ หนูได้เงินตั้ง 
หลายหมื่นแล้ว เออ! เก็บไว้ลูก อย่าไปถอน มาวันหลัง “หลวงพ่อ แม่หนูขอเงิน ,, “เออ..ถ้าแม่ขอท่านจะเอา 
เท่าไรยกให้ท่านหมดเลย ประเคนให้หมด แต่ว่าคนอื่นขออย่าไปให้นะ เราเองก็ไม่มีสิทธึ๋โช้เงินจำนวนนี้ 
เมื่อให้แม่หมดแล้ว เราเริ่มต้นใหม่ก็แล้วกัน ,, 

นี่ถ้าใครเชื่อแล้วปฏิบัติตามอย่างที่หลวงพ่อว่านี่ เมื่อเราแก่มาจะไม , ยากจน ทีนี้เ'ราฝากเดือนละ 
พัน ๆ สมมติว่าปีนี้อายุเราไม , เกิน ๓๐ ปี เราเก็บ ๆ ๆ จนกว่าจะอายุ ๖๐ ปี มันได้หลายตังค์ เงินใน 
ธนาคารไม่ใช่มันจะอยู่เฉพาะต้นทุนเสียเมื่อไร ปีหนึ่งมันออกดอกมาให้ทุกปี ทบต้นเข้าไปด้วย 

หลวงพ่อมาสร้างความอุ่นหนาฝาคั่งให้วัดนี้โดยเก็บเล็กผสมน้อย ให้ไวยาวัจกรไปฝากธนาคาร 
ไว้เป็นทุนของวัด 


รดนํ้ามนต์ทำไม 

* เป็นเครื่องเตือนใจผู้รับว่า ให้ทำใจให้เย็น ๆ เหมือนนํ้า * 

มีโยมผู้หญิงแก่คนหนึ่ง มาถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้ลูก ก่อนจะกลับได้กราบเรียนขอให้หลวงพ่อ 
รดนํ้ามนต์ให้ เมื่อหลวงพ่อรดนั้ามนต์ให้แล้ว เธอได้เรียนถามว่าขึ้นมาว่า 

“หลวงพ่อช่วยอธิบายหน่อยชิคะว่าเรารดป้ามนต์ทำไม มืคนเขามาถาม หลวงพ่อช่วยบอกคำตอบให้ 
หน่อยเถอะเจ้าค่ะ ,, 


๓๑ ๘ 




หลวงพ่อให้คำตอบเขาไปทันทีว่า 

“ก็รดให้เย็น เพราะป้ามันเย็น พอถูกตัวก็เกิดความเย็น เป็นเครื่องเตือนโจผู้รับว่า ให้ทำใจให้เย็น ๆ 
เหมือนป้า ,, 

ผู้ฟัง เสริมว่า “นึกว่ารดป้ามนต์แล้วจะปรารถนาอะไรก็ไต้ ที่แท้ก็ต้องทำด้วยตัวเองใช่ไหมเจ้าคะ ,, 
“นั่นแหละ ,, 


ระวัง! จิตใต้สำนึก 

* อุ๊ย! พระวัดนี้ เดี๋ยว..มันก็ได้ฆ่ากันตายภายในพรรษา * 

นี่มันแปลกอยู่ หลวงพ่อก็ยังข้องใจ เอ๊! เราจะบาปหรือเปล่า ไปเทศน์ในป่าโน้น เมืองลพบุรีในภูเขา 
โน้น ขากลับไปแวะไหว้พระพุทธบาท พอไหว้พระพุทธบาทเสร็จแล้วก็ไปเดินดูสวนดอกไม้อะไรที่เขาทำเอาไว้ 
มีพระองค์หนึ่งโผล่ออกมา “ท่านจะดูอะไรทำไมไม , ขออนุญาตผม บวชมาจนหัวหงอกแล้วไม่รู้หรือวินัย” เอ้า! 
เราอุตส่าห์ถ่อมตัวลงมาดูสวนให้ แล้วยังมาว่าเราอีก พอเสร็จแล้วก็กลัวมันจะเกิดเรื่อง เพราะหมอท่าทาง 
นักเลง เราก็ยกมือไหว้ “โอ้ย! ขอโทษทีเถอะครับผมผิดไปแล้ว ,, ก็เ.ดิน'หนี พอเดินมา พอนั่งรถจะกลับเข้าไป 


0ไ (5) ©^ 







๔ ๕ 




9. ห้องนอนของหลวงพ่อที่วัดปาสาลวัน 
๒.-๕. ของใช้และอัฐบริขาร 


๓๒๐ 





9 . ภายในกุฏิของหลวงพ่อที่วัดปาลาลวัน 
๒. เก้าอี้ที่หลวงพ่อนั่งประจำในกุฏิ 


๓๒๑ 


















































กุฏิหลวงพ่อที่วัดปาสาลวัน 

กรุงเทพฯ ตอนนั้นไปพักอยู่ในกรุงเทพฯ จิตใต้สำนึกมันพรวดขึ้นมา อุ๊ย! พระวัดนี้เตยวมันก็ได้ฆ่ากันตาย 

ภายในพรรษา ยังไม , ออกพรรษาเลย สมภารถูกยิงตาย สมภาร นี่แหละ จึงได้คติว่า โอ้! นักภาวนานี่ให้ 

ระวังจิตใต้สำนึก แต่มันพรวดขึ้นมา แล้วมันรั้งไม่อยู่ 


พระธาตุเสด็จ 

* อุย! พระธาตุเสด็จ มองไปผ้าขาวที่เขาปูไว้ขาวโพลงเป็นแห่ง ๆ * 

พระธาตุเสด็จมานี่ ถ้าใครไม่เจอแล้วไม่ยักกะเชื่อ หลวงพ่อไปเทศน์ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 
พอเทศน์จบแล้ว เขาเอากัณฑ์เทศน์มาถวาย ผู้อำนวยการบอกว่า อุ๊ย! พระธาตุเสด็จ มองไปผ้าขาวที่เขา 
ปูไว้ขาวโพลงเป็นแห่ง ๆ หลวงพ่อทักเขาว่า คุณเอามาโปรยไว้หรือเปล่า มันเป็นไปได้อย่างไร ตอนไปนั่ง 
ทีแรกมองดูแล้วก็ไม่มีอะไร พอเทศน์จบแล้ว พระธาตุมากันเต็มเลย คนแย่งกันเก็บ จึงได้แน่ใจว่า อ้อ! 
ที่เขาว่าพระธาตุเสด็จมาหาเขานี่มันเป็นจริง สิ่งที่มาเองนี่จะเป็นอะไรก็ได้ เราจะรู้ว่าเป็นอะไรหรือไม่เป็น 
อะไรก็เก็บไว้ มันเป็นของแปลก 


๓๒๒ 



เมตตารักษาโรค 

* ลูกผมป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดโลหิต ดิ้นรนกินไม่ได้นอนไม่หลับ * 

วันหนึ่งเมื่อปีสองปีมานี่ มีเด็กน้อยคนหนึ่งเป็นมะเร็งในเม็ดโลหิต พ่อเขาโทรมาหาหลวงพ่อเวลา 
ดีสอง พอได้รับโทรศัพท์ก็ถาม เขาว่า “คุณมีธุระรีบ ด , ' วนอะไร” เขาก็บอกว่า “กราบขออภัยอย่างมากที่รบกวน 
ดึกดื่นเที่ยงคืน ลูกผมปวยเป็นมะเร็งโนเม็ดโลหิต ดิ้นรนกินไม่ได้นอนไม่หลับสามวันสามคืนแล้ว ขอหลวงพ่อ 
เมตตาช่วยลูกผมด้วย” หลวงพ่อบอกว่า “คุณวางหูเดิ้ยวนี้ ฉันจะทำเดี๋ยวนี้แหละ” พอเสร็จแล้วก็กำหนดจิต 
แผ่เมตตา ทำอยู่ประมาณสัก ๒๐ นาที เตยวเขาโทรศัพท์มาอีก เขาก็บอกว่า โอ้ย เป็นพระเดชพระคุณ 
อย่างล้นเหลือ ลูกผมนอนหลับสบายแล้ว พอออกพรรษาเข้าไปกรุงเทพฯ เขาก็พามาให้ดู หายแล้วก็อ้วนพี 
ขึ้นมา อันนี้เป็นตัวอย่างที่แก้ปัญหาข้อข้องใจว่า เราเมตตาให้ส่วนกุศลคนเป็นนี๋ได้รับหรือไม , 

วิญ ญูาณภูตฝีปีศาจ 

* บุญกุศลสิ่งใดที่ข้าบำเพ็ญมาด้วย กายวาจาจิต จงหนุนวิญญาณวิถีของเจ้า * 

ประสบการณ์อีกอันหนึ่งซึ่งน่าจะได้รับได้รู้เอาไว้ ตามความนับถือของพวกชาวพุทธเราโดยส่วนมาก 
ถ้าหากว่าวิญญาณภูตผีปีศาจมันมาเข้าสิงผู้สิงคน เขามักจะหาหมอเวทย์มนต์คาถาอาคมมาขับไล่ ทีนี้ 
วิญญาณผีบางตนนี่มันไม , กลัวเวทย์มนต์ แต่มันกลัวความดี เมื่อไม , นานมานี้มีวิญญาณเข้าสิงคน เขาเอาหมอ 
ที่ไหนมาขับมาไล่มันก็ไม , ยอมออก มันบอกว่ามนต์ไม่กลัว กลัวแต่ความดี แล้วในที่สุดเขาก็ต้องพามาหา 
หลวงพ่อ พอมาถึงหลวงพ่อก็ว่า “อุย! หลวงพ่อกับผีมันพูดไม่รู้เรื่องกัน โปหาหลวงตามีไป” เขาก็พาไปหา 
หลวงตามี พอไปถึงหลวงตาก็ท่องมนต์ขับไล่มันทันที พอหลวงตามีขึ้นมนต์บทไหน มันก็ขึ้นตอนท่องไปก่อน 
ทุกบทเลย จนกระทังหลวงตามีไม่มีมนต์จะท่องแข่งมัน มันก็ขึ้หน้าด่าเอา “หมดภูมิแล้วหรือ มีบทไหนที่ 
จะมาท่องแช่งกันอีก ลำพังหมอไสยศาสตร์เรียนมาพอแรงแล้ว จะให้ท่องอยู่นี้สามวันสามคืนไม่จบ ไม่กลัว 
หรอก กลัวแต่ความดึ” 

ทีนี้เมื่อหลวงตามีไล่ไม , ออกก็พามาหาหลวงพ่ออีก พอมันมา หลวงพ่อก็เทศน์ให้ผีมันฟ้ง “นี่เจ้าเป็น 
วิญญาณภูตผีปีศาจร้าย เข้ามาสิงมนุษย์ทำให้จิตใจเขาไม่เป็นปกติ ไม่เป็นอันทำมาหาเลี้ยงชีพ เจ้ากำลัง 
สร้างบาปกรรมจะลงนรก เจ้าเป็นผีใหญ่แล้วยังไม่พอใจหรือ ยังจะสร้างบาปกรรมเป็นผีนรกอีก มันยิ่งทุกข์ 
หนักยิ่งกว่านี่นะ หรือว่าเจ้าทำผิดอะไรต่อข้า ข้าอโหสิกรรมให้หมด ไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรม บุญกุศลสิ่งโดที่ 
ข้าบำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิต ข้าขอประมวลมาเป็นพลวปีจวัย หนุนส่งวิญญาณวิถีของเจ้าให้พ้นจากทุกข์ 
เจ้าจงอนุโมทนาเอาบุญจากข้าเสีย” พอขาดคำผีออกทันที 

ก่อนหน้านั้นมันยังคุยบอกว่ามนต์ไสยศาสตร์เรียนมาพอแรงแล้ว ทีแรกเมื่อก่อนนี้ก็เคยทำสมาธิ 
ภาวนาท่องมนต์ไสยศาสตร์ จิตสงบสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกัน แต่ตอนจะตายพอรู้ว่าตัวจะตายก็กำหนด 
จิตเข้าสมาธิ บริกรรมภาวนาบทมนต์ที่ครูบาอาจารย์สอน เสร็จแล้วจิตมันก็สงบนิ่ง สว่าง รู้ ตื่น เบิกบาน 


๓๒๓ 









เหมือนกัน พอวิญญาณออกจากร่างปับ มันมืดมนไม , มีทางไป ทีแรกมันก็สว่าง ๆ ๆ พอใจขาดวิญญาณออก 
จากร่างมืดมิด หาทางไปไม , มีแล้วก็มารู้ตัวเอาเมื่อมาเกิดเป็นผี แล้วมันบอกว่าพระที่ดัง ๆ ในวิชาไสยศาสตร์ 
ทุกวันนี้อย่าคิดว่าเป็นพระอรหันต์นะ พวกนี้ตายเกิดเป็นผี อันนี้ลองจำเอาไปพิจารณาดู ดังนั้นเวลาเรา 
ท่านทั้งหลายสงสัยว่าที่ไร่ ที่นา ที่บ้านที่ช่องของท่านทั้งหลาย จะมีพวกวิญญาณร้ายมันสิงอยู่ มันห่วง 
ให้พยายามสวดมนต์แผ่เมตตาให้มัน ทำบุญกุศลสิ่งใด ๆ กรวดนํ้าอุทิศให้มัน เอาศวามดีให้มัน ลำพังที่จะ 
เอามนต์เวทย์มนต์คาถาไปขับไปไล่มัน ไม่มีทาง ผีที่มันเข้าสิงคนนี่โดยมากเคยเป็นคนที่แก่วิชามาแล้ว 

เทศน์กัณฑ์สุดท้าย 

* สิ่งนี้เป็นบาปอย่าทำ นั่นแสดงว่าพระองค์เคยทำบาปตกนรกมาแล้ว * 

พระพุทธเจ้าย่อมรู้ว่า พระองค์เกิดในภพนั้นชาตินั้น เพราะบุญอะไร เพราะกรรมอะไร บางท่ก็ไปเกิด 
เป็นสัตว์เดรัจฉาน บางท่ก็เกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา อินทร์ พรหม เป็นภูตผีปีศาจก็เคยเป็นมาแล้ว ที่ไป 
เป็นเช่นนั้นเพราะบุญอะไร เพราะกรรมอะไรจึงเป็นเช่นนั้น เพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์ที่ว่า สิ่งนี้เป็น 
บาปอย่าทำ นั้นแสดงว่าพระองค์เคยทำบาปตกนรกมาแล้ว สิ่งใดที่พระองค์สอนว่าสิ่งนี้เป็นบุญทำให้มาก ๆ 
ทำแล้วจะขึ้นสวรรค์ พระองค์ก็เคยทำบุญอย่างนั้น ขึ้นสวรรค์มาแล้ว การบำเพ็ญฌาน การบำเพ็ญสมาธิ 
ได้สำเร็จฌานสมาบัติ ได้ไปเกิดเป็นพระพรหม พระองค์ก็เคยบ้าเพ็ญฌานเกิดเป็นพระพรหมมาแล้ว 

เพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์ ทุกคำพูดเป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์ ในฐานะที่เราปฏิญาณตน 
ถึงพระองค์ว่า พุทธ 0 สรณ 0 คจฺฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่ง ที่ระลึกก็หมายความว่า 
เราจะต้องยกท่านเป็นครูเป็นอาจารย์เรา ยอมตัวเป็นศิษย์ของพระองค์ท่าน เมื่อเป็นเช่นนั้นลูกศิษย์ที่ปฏิบัด 
ตามคำสั่งคำสอนของครูจึงกลายเป็นลูกศิษย์ที่ดีได้ 

เพราะฉะนั้นหลักที่เราจะยึดเป็นหลักในการที่จะปฏิบัติให้มันเข้าถึงครูของเราเอง เราจะเริ่มต้น ตั้งแต่ 
การเจริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ว่ากันโดยหลักและวิธีปฏิบัติกันซะเลย มันจะได้จำง่าย ๆ แล้วจะได้นำ 
ไปปฏิบัติเข้าใจว่าชาวพุทธเรามีที่สักการะบูชาในบ้านของเราทุกคนทุกครัวเรือนเวลาเราจะปฏิบัติเรากราบพระ 
ไหว้พระสวดมนต์ อรห 0 สมมา สม.พุทฺโธ ภควา ส.วากขาโต... สุปฏิปนฺโน... ธูปเทียนไม่จำเป็นก็ไม่ต้องจุด 
เพราะภัยอันตรายมันจะเกิดอัคคีภัยได้ เพราะความผิดพลาดอาจจะมีได้ ถ้าหากว่าบ้านเรือนของท่าน 
ผู้ใดที่มันไม , เหมาะสมที่จะจุดก็ไม , ต้องจุด ถ้ามีที่บูชา ถ้ามีแจกัน เชิงเทียน กระถางธูป ดอกไม้ใส่แจกัน 
เทียนปักไว้ที่เชิงเทียน ธูปปักไว้ที่กระถาง อธิษฐานจิตบูชาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ แล้วก็ 
ไหว้พระ 

อรห 0 สม.มา สม.พุทฺโธ ภควา พุทธ 0 ภควนุต 0 อภิวาเทมิ กราบทีหนึ่ง 
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธม.ม 0 นมสฺสามิ กราบทีหนึ่ง 

สุปฏิปนุ โน ภควโต สาวกสงฺโ ฆ สง. ฆ 0 นมามิ กราบทีหนึ่ง 

อันนี้เป็นการนมัสการหรือไหว้พระรัตนตรัยตอนต้น 


๓๒๙ 




ภาพมรณนิมิต ที่กุฏิห้าแสน วัดปาสาลวัน 
แสดงถึงการพิจารณาความตายในครั้งที่หลวงพ่ออยู่วัดบูรพาๆ 


ทีนี้เพื่อความแน่'นอน เรามาน้อมจิตน้อมใจกล่าวคำนอบน้อม 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สม.มาสม.พุทธสฺส ๓ จบ แต่จิตใจน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม 
พระสงฆ์ ต่อไปก็สวดบทสวดมนต์ อิติปิโส ฯลฯ ส.วาก.ขาโตฯลฯ สุปฏิปนุโนฯลฯ ตามลำดับ พอจบแล้วก็ 
แผ่เมตตา คือเจริญเมตตาพรหมวิหาร 

ทีนี้หากว่าใครยังไม่เข้าใจในหลักการปฏิบัติสมาธิภาวนา ก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรให้มากนัก เพียงแด , 
ว่ามาอธิษฐานจิต ขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงคุ้มครองข้าพเจ้าตลอดทั้งครอบครัว 
คนเกี่ยวข้องให้มีความสุขกายสุขใจ แล้วก็มีการสำรวมจิตสวด 


๓๒ &' 










1 **ส 





). กุฏิห้าแสน ปีภาพฝาผนังเป็นภาพมรณนิมิต ปัจจุบันใช้เป็นกุฏิรับรอง 
๒. กุฏิสมเด็จที่รัดปาสาลวัน (กุฏิรับรอง) 


๓๒๖ 



อิติปิโส ภควา อรห 0 สมมาสมพทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถี 
สต.ถา เทวมนุสุสาน 0 พุทฺโธ ภควาติ ฯลฯ 

สวดซํ้า ๆ อยู่นั่น เลิกจากสมาธิแล้ว เวลานอนสวดไปจนกว่าจะนอนหลับ ทำอย่างนี้ทุก ๆ วัน แล้ว 
เราจะได้สมาธิขึ้นมาเอง สมาธิไม่ต้องไปเอาลึกขึ้งถึงขนาดได้ญาณก็ได้ ในเมื่อเราสวดบ่อย ๆ เข้า ให้สังเกต 
ดูจิตของเรา ถ้าหากว่าจิตของเรานี้มีสติสัมปชัญญะ สติความระลึก สัมปชัญญะความรู้พร้อมอยู่ที่จิต นั้น 
แสดงว่าคุณของพระพุทธเจ้าได้บังเกิดในจิตของเรา แล้วให้ลังเกดต่อไปว่า สติสัมปชัญญะตัวนี้ถ้าอยู่ปกติ 
คือนิ่งอยู่เฉย ๆ มันก็จะรู้อยู่ที่จิต แต่ถ้าหากว่าจิตขยับมีความคิด สติตัวนี้มันจะรู้ ถ้าหากว่าเราลุกขึ้น สติตัว 
นี้มันก็จะรู้ตัวว่ายืน ถ้าเราก้าวเดินไปสติตัวนี้มันก็จะรู้ตัวว่าก้าวเดิน ถ้าเรานั่งลงสติตัวนี้มันก็จะรู้ตัวว่านั่งลง 
ถ้าเรานอนลงสติตัวนี้มันก็จะรู้ตัวว่านอนลง เมื่อจิตของเราพอมีสติรู้อยู่ทุกขณะจิต เราก็มีพุทธะ ผู้รู้'อยู่ , ในจิต 
คำว่าพุทโธ พุทโธ ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาพุทโธนั่นแหละ... 

ทีนี้ในเมื่อเรามาเจริญคุณของพระพุทธเจ้าเป็นนิจศีลประจำทุก ๆ วัน ในเมื่อจิตของเรามีสติ 
สัมปชัญญะ รู้เตรียมพร้อมอยู่ที่จิตตลอดเวลา จิตของเราก็เป็นผู้รู้ ผู้ตื่นเป็นคุณพระธรรม เราก็มีคุณ 
พระธรรมอยู่ในจิตในใจ 

ทีนี้ผู้มีคุณพระธรรมอยู่ในจิตในใจจะต้องเป็นผู้มีความรู้ลึกสำนึกผิดชอบชั่วดี แล้วก็จะตั้งใจละ 
ความชั่ว ประพฤติความดี ทำใจให้บริสุทธิ๋สะอาดอยู่เสมอ อันนี้เป็นลักษณะของผู้มีคุณพระพุทธเจ้า 
พระธรรม พระสงฆ์อยู่ในจิตในใจ 

เมื่อใจของเรามีคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จิตของเราก็มีฤทธึ๋มีอิทธิพล เราสามารถที่จะ 
ทำธุรกิจการงานอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวัน ด้วยความขยันชันแข็งและด้วยความจริงใจ ด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ พากเพียรพยายาม เมื่อคุณธรรมอันนี้มันเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วมันจะเป็นอย่างนั้น สำหรับหลัก 
การภาวนาของบุคคลผู้ยังไม่เข้าใจ แต่ถ้าหากว่าเราสวดอิติปิโสประจำวันนั้นหลาย ๆ บท วันละ ๑๐๘ จบ 
ก็ยิ่งดี ในเมื่อจิตของเราได้สมาธิแล้วเราจะรู้เองหรอกว่า วิธีการภาวนานั้นคือทำอย่างไร 

นิทานเรื่องสุดท้าย “อิติปีโส ภะคะวือ” 

* เอาคำไหนมาบริกรรมภาวนาก็ได้ทั้งนั้น ขอแต่ว่าให้เราจริงใจอดทน * 

นึกถึงนิทานย่อ ๆ ที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้พีงเสมอ หลวงตาพรอาจารย์ของหลวงพ่อ 
นักธรรมตรีก็ไม่ได้ สอนลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่มีปฏิภาณโวหาร แต่ว่าลูกศิษย์สอบได้นักธรรมตรี โท เอก 
ท่านกลัวว่าลูกศิษย์จะลบหลู่ดูหมื่นท่านหรืออย่างไรก็ไม่รู้ล่ะ แต่ท่านก็เล่านิทานอันนี้ให้ฟ้งอยู่บ่อย ๆ 
ท่านบอกว่า 

มีครูบาอาจารย์สำนักหนึ่งสอนลูกศิษย์ให้ภาวนา อิติปิ โส ภะคะวือ แล้วลูกศิษย์ที่ยังไม่มีความรู้ 
กว้างขวาง ก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์อย่างคนว่าง่าย แต่มาภายหลังลูกศิษย์เหล่านั้นมีโอกาสได้ไปศึกษา 
เล่าเรียนในต่างสำนัก บางท่านก็ได้เป็นมหาเปรียญกลับมา ทีนี้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย ก็ไปค้นคว้าตำรับ 
ตำราหาคำว่า อิติปิโส ภะคะวิอไม่มีเลย 


๓๒๗ 











ทีนี้พอกลับมาแล้ว ก็มาปรึกษาหารือว่าอาจารย์ของเรานี้ เข้าใจผิดซะแล้วล่ะ พวกเราต้องมา 
ช่วยกันแก้ทิฏฐิของอาจารย์ มีอย่างที่ไหน อิดิปิโส ภะคะวือ มาสอนกัน มันไม , มีในตำราสักหน่อยหนึ่งเลย 
พอกลับมาก็เข้าไปกราบอาจารย์ “อาจารย์ ๆ สอนพวกเราว่า อิติปีโส ภะคะวือ นี้ สอนผิดซะแล้วล่ะ ควร 
แก้ใหม่ พวกเราไปค้นตำรับตำรากันหมดพระไตรบิฏกแล้ว ไม่เจอค้าว่า อิติปี โส ภะคะวือ กันสักแห่งเลย 
อาจารย์เอาที่ไหนมาว่าก็ไม่รู้ล่ะ ,, 

ทีนี้อาจารย์ท่านก็บอกว่า “เราก็ปฏิบัติของเรามาอย่างนี้ ของพวกท่าน อิติปีโส ภะคะวา ก็คือ 
อิติปีโส ภะคะวา ไปซิ จะมาให้ผมเลิก อิติปีโส ภะคะวือ นี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะผมปฏิบัติมานานแล้ว ,, 
ลงผลสุดท้ายอาจารย์กับลูกศิษย์เถียงกันไม , ตก ก็เลยต้องแยกทางกัน อาจารย์บอกว่า “เออ! ถ้า อิติปีใส 
ภะคะวา ของท่านทั้งหลายถูกต้อง พวกท่านพากันอยู่รัดเสีย ผมจะไปภาวนา อิติปีใส ภะคะรือ ของผมบน 
ภูเขาโน้น ,, ว่าแล้วท่านก็เตรียมบริขารของท่านไปอยู่บนเขา 

ฝ่ายลูกศิษย์อยู่ทางวัด ข้อวัตรปฏิบัติก็ย่อหย่อน แล้วประชาชนทั้งหลายก็เสื่อมศรัทธาไม , มีความ 
เสื่อมใส เพราะว่าพระภิกษุไม , สำรวมในสิกขาบทวินัย ไม , เคร่งครัดในข้อวัตรปฏิบัติ เขาไม่มีศรัทธา ไม , มีใคร 
ทำบุญก็พากันอดอยากเกิดความเดือดร้อน แล้วก็พากันคิดถึงครูบาอาจารย์ ก็มาปรึกษาตกลงกันว่า เราจะ 
ไปอาราธนาอาจารย์ของเรากลับคืนมา ว่าแล้วก็พากันไป ขึ้นไปบนภูเขาที่อาจารย์ท่านพักอยู่ พอไปถึงก็พา 
กันไปกราบอาจารย์ อาจารย์ก็ เดินจงกรม เฉย 

ทีนี้ลูกศิษย์ก็กราบเรียนท่าน ท่านก็หันหน้ามา ลูกศิษย์องค์หัวหน้าก็กราบเรียนท่านว่า “พวกเรามา 
ขอพักกับอาจารย์สักคืนหนึ่ง ,, “เออ! ที่พักที่นี้กุฏิก็ไม่มี มีแต่ร่มไม้กับพลาญหิน เสื่อหมอนก็ไม่มี มีแต่ก้อนหิน 
กับใบไม้นั้นแหละ พวกท่านต้องการที่ไหนเป็นที่สบายก็นิมนต์จัดหาเอาเอง ,, พอเสร็จแล้วพระทั้งหลายก็พากัน 
จัดที่พักผ่อนหลับนอนตามอัธยาศัย 

พอตื่นเข้าขึ้นมา อาจารย์ก็เดินจงกรมเฉย จนกระทั้ง 99 โมง มันเพลแล้วยังไม่พาบิณฑบาตเลย 
“อาจารย์เมื่อไหร่จะพาออกบิณฑบาตซักที ,, “อือ! หิวแล้วหรือ ,, “หิวแล้วล่ะ ,, “อ้าว! ถ้าหิวก็เก็บก้อนหิน 
โล่บาตร ,, พอเก็บก้อนหินใส่บาตรมา มาประเคนอาจารย์ อาจารย์ก็นั่งหลับตาลง ก็เพ่งลงในบาตร แล้ว 
ท่านก็สวด อิดิปิโส ภะคะวือ อิดิปิโส ภะคะวือ ก้อนหินที่อยู่ในบาตรกลายเป็นข้าวมธุปายาส อันหอม 
ตลบไปทั่วทุกทิศทุกทาง พอเสร็จแล้วก็ยื่นมาให้พวกลูกศิษย์ “อ้าว! เอาไปฉันซะ ,, ทีนี้พ'ระ'ทั้ง'หลายก็'พากัน 
ฉัน ฉันเสร็จแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัย 

พอวันหลังมาลูกศิษย์ก็พากันไปกราบอาจารย์ “อาจารย์ ๆ วันนี้พวกเราขอทดลองดูหน่อยนะ” 
“เออ! ตามใจ ,, พอเสร็จแล้วต่างคนก็ต่างเก็บก้อนหินใส่เข้าไปในบาตรแล้วก็ไปนั่งบริกรรมภาวนา อิติปิโส 
ภะคะวิอ ๆ ๆ จิตมันก็ไม่เป็นสมาธิสักที อิติปิโส ภะคะวิอ นึกขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ไม่เป็นสมาธิลักที ลืมตาขึ้น 
มาก้อนหินก็คงเป็นก้อนหินโค่โร่อยู่อย่างเก่า ผลสุดท้าย 99 โมงถึงเวลาฉัน ยอมจำนนเข้าไปกราบอาจารย์ 
“โอ้ย! อาจารย์ไม่ไหวแล้ว ท่องมาจนเมื่อยแล้วไม่เห็นเป็นข้าวมธุปายาสสักที ,, “หือ! อ้าว! เอาบาตรมาตั้ง 
เรียงกัน ,, ตอนนี้อาจารย์แสดงปาฏิหาริย์ใหญ่เลย เอามือไปแตะบาตรเท่านั้นแหละ ในบาตรควันตลบ 
ขึ้นมากลายเป็นข้าวมธุปายาส 


๓๒๘ 



ทีนี้'พอตกตอนเย็นมา อาจารย์ก็เรียกมาประชุมกัน ท่านก็เทศน์ให้ฟ้ง ท่านบอกว่า อิติปิโส ภะคะวิอ 
หรือ อิติปิโส ภะคะวา นึ่นะมันเป็นแต่เพียงคำบริกรรมภาวนาเท่านั้นเองแหละ เมื่อก่อนนี้ผมก็ภาวนา 
อิติปิโส ภะคะวา เหมือนกัน พอภาวนาไป ภาวนาไป จิตมันเคลิ้ม ๆ ลงไปสักหน่อยหนึ่งคำว่า อิติปิโส 
ภะคะวิอ มันก็โผล่ขึ้นมา ผมก็เลยจับเป็นอารมณ์ภาวนาเรื่อยมา จนกระทั้งได้สมาธิ ได้ญาณ สามารถ 
เสกก้อนหินเป็นข้าวกินได้ 

เพราะฉะนั้น พวกท่านจะไปสำคัญมั่นหมายอะไรกับคำบริกรรมภาวนา ท่านจะเอาคำไหนมา 
บริกรรมภาวนาก็ได้ทั้งนั้น ขอแต่ว่าให้เราจริงใจอดทน พากเพียรพยายามเท่านั้นเป็นพอ 

ทีนี้ถ้าจะพิจารณาตามนิทานย่อ ๆ นี้ เราก็ไม่น่าจะไปสงสัยข้องใจกับคำบริกรรมภาวนา ภาวนา 
พุทโธไม , หยุด จิตมันก็เป็นสมาธิได้ สัมมา อรหัง ไม , หยุด จิตมันก็เป็นสมาธิได้ ยุบหนอ พองหนอ ไม่หยุด 
จิตมันก็เป็นสมาธิได้ เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอย่าไปข้องใจสงสัยในเรื่องคำภาวนา หรืออารมณ์จิตใน 
การภาวนา 

อาการปวย 

* มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองบริเวณลำคอ * 

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลคิริราช กรุงเทพมหานคร ตึก ๘๔ปี ชั้น ๖ 

วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เข้ารับการฉายแสงรักษามะเร็งต่อมนั้าเหลืองบริเวณลำคอ ครั้งแรก 

วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

กลับมาพักผ่อนที่รัดป่าสาลวัน 

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคิริราช 

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

กลับมาพักผ่อนที่วัดป่าสาลวัน 

วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคิริราช 

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

กลับมาพักรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๘ ห้อง ๙๘๒๑ 


๓๒๙ 





แถลงการณ์โรงพยาบาลมหาราข นครราขสีมา 

* เรื่องอาการอาพาธของพระราชสังวรญาณ (พุธ จิานิโย) * 

ด้วยหลวงพ่อพุธ จิานิโย อาพาธมารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน 
๒๕๔๒ เป็นต้นมา เมื่อเวลา ๐๓.0๐ น. วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๒ หลวงพ่อมีอาการหายใจไม่สะดวก 
คณะแพทย์ได้ให้การรักษาพยาบาลโดยการใส่เครื่องควบคุมการหายใจ และรักษาตามอาการ ขณะนี้ยังอยู่ 
ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เวลา ๐๙.0๐ น. พระราชสังวรญาณ (พุธ จิานิโย) มีอาการดีขึ้นโดยตอบรับต่อสิ่งกระตุ้น คณะแพทย์ 

ยังให้การรักษาพยาบาล โดยการใส่เครื่องช่วยควบคุมการหายใจอยู่และอยู่ใน 
การดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะแพทย์ 

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เวลา ๐๘.๐๐ น. พระราชสังวรญาณ (พุธ จิานี้โย) อาการโดยทั่วไปยังทรงอยู่เหมือนวันที่ ๓๐ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะแพทย์ยังคงใช้เครื่องควบคุมการหายใจ ถวายการรักษาและ 


๓๓๐ 



สารนํ้าทางหลอดเลือดดำ ถวายสารอาหาร ผ่าน เช้ากระเพาะอาหารโดยตรง 
และอยู่ในการดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด 

วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อาการโดยทั่วไปอยู่ในระดับเดิมจึงได้ถวายการตรวจวินิจฉัยสมองด้วยเครื่อง 
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่ามีอาการตายของเนื้อสมอง นอกจากมีเนื้อสมองฝ่อ 
ซึ่งพบเห็นปกติในผู้สูงอายุ 

วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะแพทย์ยังคงใช้เครื่องควบคุมหายใจ ถวายยารักษาและสารนํ้าทางหลอด 

เลือดดำ ถวายสารอาหาร ผ่านเช้ากระเพาะอาหารโดยตรง ความดันโลหิต 
๑๓๒/๗๒ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๑๐๕ ครั้งต่อนาที หัวใจเต้นปกติ หายใจโดย 
เครื่องควบคุม ๒๖ ครั้งต่อนาที 

วันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 

อาการโดยทั่วไปยังอยู่ในระดับเติม 

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 

เวลา ๘.๓๐ น. ความดันโลหิต ๑๒๔/๕๓ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๙๙ ครั้งต่อนาที หัวใจเต้นปกติ 

หายใจโดยใช้เครื่องควบคุม ๒๔ ครั้งต่อนาที คณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ 
ยังคงถวายการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิด 

วันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 

อาการโดยทั่วไปยังอยู่ในระดับเติม 

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 

เวลา ๘.๐๐ น. ความดันโลหิต ๙๘/๕๐ มิลลิเมตรปรอท หัวใจเต้นปกติ ชีพจร ๑๐๓ ครั้งต่อนาที 

หายใจเร็วขึ้นเป็น ๓๐ ครั้งต่อนาที ถวายยาทางหลอดเลือดเพื่อควบคุมการ 
หายใจให้สอดคล้องกับเครื่องควบคุมการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย ๓๘ องศา 
เซลเซียส การขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะปกติ ความดันโลหิตในหลอดเลือดแดง 
ของปอดเพิ่มขึ้นจากเติม ๓๔/๑๓ (๑๘) เป็น ๔๕/๑๙ (๒๐) มิลลิเมตรปรอท ถวาย 
ยาขับปัสสาวะทางหลอดเลือดดำ เพื่อขับสารนํ้าออก เพื่อลดความดันของหลอด 
เลือดของปอดและเนื้อปอด ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ และอุลด'ร้าซาวนด์ปอด พบว่ามี 
สารนํ้า แทรกอยู่ระหว่างกลีบปอดทั้งซ้าย และขวา ได้เจาะ เอาสารนื้าออกเพื่อ เพิ่ม 
ปริมาตรการทำงานของปอด และส่งสารนื้าตรวจหา และเพาะเชื้อต่อไป จำนวน ๔๐๐ 
มิลลิลิตร เมื่อ ๑๓.๓๐ น. คณะแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ยังคงถวายการ 
รักษาพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิด 


ดา ดา (ป้) 












“ภิกษุทั้งหลาย! นํ้าในมหาสมุทรย่อมมีรสเดียวคือรสเค็ม ฉันใด 
ในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น มีรสเดียว คือวิมุตติรส” 

(พุทธพจน์) 


๓๓๒ 



วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 

เริ่มไม , ตอบรับต่อสิ่งกระตุ้น ขับถ่ายปัสสาวะลดน้อยลง หายใจด้วยการควบคุม 
ของเครื่องช่วยหายใจ และ ต้องใช้ความเข้มข้นและความดันของออกซิเจนเพิ่มขึ้น 
ร่วมกับการเพิ่มปริมาณยาควบคุมการหายใจ ให้สอดคล้องกับเครื่องช่วยหายใจ 
เนื่องจากความยืดหยุ่นของเนื้อปอดลดลงมาก ความเข้มข้นของเลือดลดลง จึง 
ได้ถวายโลหิตทางหลอดเลือด จำนวน ๔๐๐ มิลลิลิตร 


เวลา ๐๘.0๐ น. ความดันโลหิต ๑๐๒/๔๑ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๑๑๐ ครั้งต่อนาที หัวใจเต้นปกติ 

หายใจโดยการควบคุมของเครื่องช่วยหายใจ ๓๐ ครั้งต่อนาที ความอิ่มตัวของ 
ออกซิเจนในเลือดลดลงจาก ๙๖-๑๐๐ 0/0 เป็น ๘๖-๙๔96 ความดันโลหิตในหลอด 
เลือดแดงของปอด ๔๘/๒๐ มิลลิเมตรปรอท คณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ 
ยังคงถวายการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิด 
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ 


เวลา ๐๓.0๐ น. 
เวลา ๐๖.๐๐ น. 
เวลา ๐๖.๓๐ น. 
เวลา ๐๗.๑๐ น. 


ความดันโลหิตลดลงเรื่อย ๆ ชีพจรเปลี่ยนแปลง คลื่นหัวใจเปลี่ยนแปลง 
ความดันโลหิตลดลงเหลือระหว่าง ๘๔/๔๘ และ ๔๙/๒๖ มิลลิเมตรปรอท 
วัดความดันโลหิตไม่ได้ ยังมิคลื่นหัวใจอยู่ 
วัดความดันโลหิตไม , ได้ 


และถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบเมื่อเวลา ๐๗.๑๔ น. วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ 
วันขึ้น ๑ คา เดือน ๗ รวมอายุ ๗๘ ปี ๓ เดือน ๗ วัน ๔๗ พรรษา 


รานิยตฺเถรวตฺถุ นิฏชิต 0 . 


ดา ดา ด! 




คำถามหลังการมรณภาพ 

* ทำไมหลวงพ่อไม่ใช้สมาธิหรือวิชาสะกดจิตรักษาโรคมะเร็ง * 

“เราพิจารณาดูแล้ว ปอดของเรามันพรุนไปหมด ใช้การไม่ได้แล้ว” 

การตายมีสาเหตุอยู่ ๒ ประการคือ 
9. หมดอายุขัย 

๒. สังขารร่างกายหมดสภาพ ใช้การไม่ได้ 

โดยหลักฐานและคำพูดที่หลวงพ่อทิ้งไว้ให้พิจารณา พอสรุปได้ว่าการมรณภาพของท่านถึงพร้อมด้วย 
เหตุทั้ง ๒ ประการ 

หลวงพ่อเป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ในศาสตร์ต่าง ๆ หลายศาสตร์ ซึ่งท่านจะยํ้าอยู่เสมอว่า ท่านศึกษาเพื่อ 
พิสูจน์ความจริงให้หายช้องใจ เมื่อรู้แล้ว หายสงสัยแล้วก็เลิก เช่น วิชาหนังเหนียว หรือศึกษาเรื่องการ 
สะกดจิตเพราะใกล้เคียงกับเรื่องสมาธิ แล้วนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค เป็นต้น 

วิชาโหราศาสตร์เป็นศาสตร์หนึ่งที่หลวงพ่อก็ได้ศึกษาอยู่บ้าง เคยมีผู้กราบเรียนถามท่านว่า 
“โหราศาสตร์หรือหมอดูนี่เชื่อได้หรือไม่” ท่านตอบว่า “หมอดูก็คู่หมอเดา แต่วิชาโหราศาสตร์ก็เป็นวิชาที่มี 
ความจริงของเขาอยู่ อย่างไรก็ตามคนที่ภาวนาหมอดูดูไม่แม่นหรอก” 

ถึงแม้ว่าหลวงพ่อพอจะมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์อยู่บ้าง แตกไม่เคยเห็นท่านพยากรณ์หรือดูหมอให้ 
ใครเลยลักครั้ง จึงเป็นที่แปลกใจที่เมื่อวันหนึ่ง ประมาณปี ๒๕:๔๐ ท่านใช้ให้พระจัดดู้หนังสือในกุฏิ และได้ 
พบเศษกระดาษแผ่นเล็ก ๆ ซึ่งหลวงพ่อได้เขียนกราฟชีวิตของท่านไว้ โดยได้วงกลมล้อมรอบที่อายุ ๗๘ 
และเขียนพยากรณ์ไว้ว่า “เตรียมตัวได้ ชีวิตต้องสิ้นสุด” 

ต่อมาช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๔๔๑ แพทย์ได้วินิจฉัยและสรุปว่าหลวงพ่อเป็นมะเร็งที่ต่อมนํ้าเหลือง 
บริเวณคอ เมื่อทราบดังนั้นท่านได้ถามหาแร่สะกดจิตซึ่งเป็นมรดกที่ ดร.ไมเคิล พ่อบุญธรรมของท่านมอบไว้ 
ให้ และท่านได็ให้ศิษย์คนหนึ่งไปแล้ว ศิษย์ผู้นั้นจึงได้นำแร่สะกดจิตดังกล่าวมาถวายคืนท่านทันที 

ช่วงที่ท่านรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล พระที่มีหน้าที่อุปัฏฐากเล่าว่า หลวงพ่อจะเดินจงกรม นั่งสมาธิ 
และเพ่งแร่สะกดจิต พิจารณาอาการ ๓๒ เพื่อใช้พลังจิตรักษาตนเองควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์อยู่ 
เกือบตลอดเวลา แต่แล้วช่วงต้นเดือนเมษายน ๒๔๔๒ ท่านได้พูดว่า “เราพิจารณาดูแล้ว ปอดของเรามัน 
พรุนไปหมด ใช้การไม่ได้แล้ว” จนในที่สุดอาการของท่านมีแต่ทรงกับทรุดและถึงแก่การมรณภาพในที่สุด 
ด้วยอายุ ๗๘ ปี ดังที่ท่านพยากรณ์ไว้ 


๓๓ ๔ 





เศษกระดาษแผ่นเล็ก ๆ ซึ่งหลวงพ่อได้เขียนกราฟชีวิตของท่านไว้ โดยได้วงกลมล้อมรอบที่อายุ ๗๘ 
และเขียนพยากรณ์ไว้ว่า “เตรียมตัวได้ ชีวิตต้องสิ้นสุด” 


2(^77 ๘&& I 

2-100 ^ววรั้V //& 1 

&.*ก็-*#''& /*รัV? V 

&เ ๙ V^^ 

๘ I/ 

ร้'''ร 0*"* 

2*รั73 0ชื่^ 

2-รัไ? 7"3^^39 &เ&เ ^ ^/ 

0 ณ์แ*)±0-(7ๅ^ว้/ๅ■&&4?/ 


๓๓ &' 






























































หลวงพ่อพุดถึงนิพพาน 

* “คำพูดของพระพุทธองค์ที่ว่า 
ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฌฺญหิ อันวิญญชนพึงรู้เห็นด้วยตนเอง” * 


นักธรรมะที่เขาเถียงกันอยู่ คนหนึ่งว่านิพพานเป็นอนัตตา อีกคนว่าพระนิพพานเป็นอัตตา คนที่เห็น 
ว่าพระนิพพานเป็นอนัตตา เขาก็อาศัยหลักว่า สพฺเพ ธมมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา 

ทีนี้'คนที่เห็นว่าพระนิพพานเป็นอบัตตา ถ้าพระนิพพานเป็นอบัตตาแล้วใครจะเป็นผู้รู้ ใครจะเป็นผู้ 
สอนพระนิพพานที่สอนกันอยู่อย่างนี้ พระนิพพาน ที่ ถูกต้อง พระนิพพานไม่ใช่อนัตตา พระนิพพานไม่ใช่ 
อัตตา แต่มันเป็นมิติหนึ่ง เป็นสภาพของสภาวะนั้น 

แม้แต่คำว่า “นิพพาน” ก็ไปหยิบยืมเอาคำพูดของกิเลสมาว่ากัน แต่ที่แท้จริงสิ่งที่เหนือการดับ 
กิเลส มันไม่มีภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เลย เพราะฉะนั้นคำพูดของพระองค์ที่ว่า “ปจฺจตุต 0 
เวทีตพฺโพ วิฌฺญ ที” อันวิญญชนฬงรู้เห็นด้วยตนเอง วิญญคือผู้รู้วิเศษ ผู้รู้แจ้งเห็นจริง 

การแสดงธรรมก็คือการพิจารณาธรรม เพราะเราพูดแต่ละอย่าง ๆ เราก็มีสติกำหนดรู้ ๆ อยู่เหมือน 
กันกับการพิจารณาธรรม พอไปถึงจังหวะจิตมันวูบไปนิดหนึ่งม้นก็หมดกิเลส ตอนที่มันจะสำเร็จนี่ มันไม่ได้ 
อยู่นานหรอกจิตนึ่ มันแว้บไปนิดเดียวเท่านั้น พอแว้บไป อ้อ! สิ่งนี้เป็นสิ่งนี้เท่านั้น จิตมันก็สว่างโพล่งขึ้นก็ 
หมดกิเลส 

เท่าที่มันมีประสบการณ์ที่ผ่านมานึ่ เวลามันเป็นดูเหมือนว่ามันไม , มีขั้นตอน ที่ว่ามันไม่มีขั้นตอน มัน 
ไม่ได้กำหนดหมายว่าเวลานี้เราอยู่ขั้นไหนตอนไหน เราจะรู้ว่ามันอยู่ขั้นไหนตอนไหน ต่อเมื่อเราได้อ่านตำรา 
หรือได้พิงโอวาทครูบาอาจารย์ มันตรงกับความเป็นของเรา เราจึงจะนับขั้นนับตอนได้ แต่เวลามันดำเนิน 
อยู่มันไม , มีขั้นมีตอน 


ธรรมะจากการมรณภาพุ 

* หลวงตาบัวให้ธรรม : ท่านเจ้าคุณพุธ เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ * 

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เวลาประมาณ ๑๒ น. หลวงตามหาบัว ฌาณสม.ปนฺโน ได้มา 
ร่วมงานศพหลวงพ่อ ท่านได้ยืนพิจารณาสรีระของหลวงพ่ออยู่นาน ได้เอามือกดบริเวณข้อมือของหลวงพ่อ 
และจุดต่าง ๆ ๒-๓ จุด จากนั้นก็สรงนํ้าศพ แล้วแสดงธรรมแก่ญาติโยมที่มาร่วมงานดังนี้ 

ท่านเจ้าคุณพุธเป็นสักขีพยานแก่ความตายของเราทั้งหลาย ทุกรูปทุกนามไม่มีใครเว้นไปได้เลย นี่คือ 
พยานในวันนี้ ขอให้ดูกันทั่วหน้าด้วยความคิดความอ่าน อย่าได้เพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิง ไม , มีป่าช้า อันนี้ 
ป่าช้าดูเอา นี่ล่ะป่าช้าออภจากนี้ก็เผา ป่าช้ามีอยู่ทุกแห่งทุกหน แม้ในโรงพยาบาล ป่าช้ายิ่งหนักยิ่งมาก 
เราอย่าเข้าใจว่าไม , มีป่าช้า มีอยู่ทุกแห่งทุกหน วันนี้ประกาศป่าช้าให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วถึงกัน 


๓๓๖ 




พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ณาณสมปนโน) 
เมื่อทราบข่าวการมรณภาพ ก็รีบมารดนํ้าศพทันที 


อย่าได้ประมาทนอนใจ นี่เวลาตายแล้วนึ่น่ะ ร่างกายนี้ตายหมดสภาพ แต่จิตใจไม , หมดสภาพ จิตใจ เป็นนักท่ 
องเที่ยวออกจากนี้แล้วจะไปสู่ร่างอื่นต่อไป ใครมีบาปขนบาปเข้าใส่หัวใจ ไฟเผาลงในนรกไม , สงสัย 
ไม , เป็นอื่น ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอก ไม่เคยโกหกสัตว์แม้ตัวเดียว อย่าว่าแต่โลกทั่ว ๆ ไปเลย 
สัตว์แม้ตัวเดียวพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหก นี่...ใจของสัตวโลกนี้ไม่เคยตาย ไม่เคยฉิบหาย ให้พี่น้องทั้งหลาย 
ทราบเอาไว้ นี่...ตายอย่างนี้คือร่างกายหมดสภาพนะ เรียกว่าเครื่องมือที่อาศัยในชาตินี้หมดสภาพไปแล้ว 
แล้วจิตก็ดีดออกจากนี้ ใครมีบุญไปตามบุญ ใครมีบาปไปตามบาป เป็นสถานที่ไป ที่อยู่ตลอดสายแห่งสาย 
วัฏฏะจิตดวงนี้ ขอให้พี่น้องทั้งหลายคิดพิจารณาให้ดี อย่าเพลิดเพลินจนเกินเนื้อเกินตัว สร้างบาปสร้าง 


๓๓๗ 








กรรมด้วยความทะเยอทะยาน เวลาเราจนตรอกจนมุมแล้วไฟที่เผาเรานั่นน่ะ คือไฟที่เรา สร้างกรรมมานั่น 
แหละ 

วันนี้เอาเจ้าคุณพุธเป็นสักขีพยานว่า จะต้องตายด้วยกันอย่างนี้ทุกคน ไม่มีใครเว้น แม้แต่รายเดียว 
เวลานี้ขีวิตยังมีอยู่ให้รีบเร่งขวนขวายหาคุณงามความดี เกื้อหนุนหัวใจเราไว้ พร้อมแล้วตั้งแต่บัดนี้ อย่าไป 
สร้างเรื่องกรรมเป็นฟินเป็นไฟเป็นข้าศึกศัตรูต่อสัตว์โลกมาแต่กาลไหน ๆ ไม , เคยลดละ เพราะการสร้าง 
กรรมสร้างตลอดเวลา ให้พากันพยายามละเว้นในสิ่งนี้ อย่าให้กิเลสพาอวดศักดาท้าทายพระพุทธเจ้าว่า 
บาปไม , มี บุญไม , มี นรกไม่มี สวรรค์ไม , มี นี้คือกองทัพกิเลสที่หนาแน่นปีบบังคับหูตาใจของสัตว์โลก ให้มอง 
เห็นความจริงคือ บาป บุญ นรก สวรรค์ พรหมโลก นิพพานที่ท่านแสดงไว้ เปรต ผี เต็มโลกธาตุ นี้คือความ 
จริงมีมาตั้งเดิม ไม่ใช่มีมาวานนี้คืนนี้นะ มีมาตั้งเดิมสัตว์โลกทั้งหลายก็เดินไปตามนี้แหละ ตามสายกรรม 
สายเวรของตัวเองนี้แหละ 

ท่านเจ้าคุณพุธ ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นคณาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ในที่ทุกแห่ง 
ท่านก็ได้มาสิ้นสุดยุติเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ ซึ่งเหมือนกับโลกทั่วไป ถึงวาระแล้วอย่างนี้เอง พระพุทธเจ้า 
ปรินิพพานก็หมายถึงตายเหมือนกันกับพวกเรานี้แหละ แต่คำว่านิพพาน หมายถึงคำว่าดับ ถึงเรื่องกองทุกข์ 
ทั้งมวลจะไม , มีปรากฏในนิพพานนี้อีกต่อไปเลย หลวงพ่อพุธกับหลวงตาสนิทกันมาตั้ง ๔๐ กว่าปีแล้วคุ้นกัน 
มานาน ท่านก็ไปแล้ววันนี้เราก็จะตามท่านไปวันหลังแน่ ๆ ไม , สงสัย 

(พิธีรดนํ้าศพพระราชทานหลวงพ่อพุธ 9๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒) 



* 


๓๓๔ 




๓๓๙ 










0 1^0 เ^ ^ ๘ ทั่ไ^ 

-ฟ่ 13'า^เ&^ 

*5*^ 7 ^ 3ร่เ\**0 ^ฟ้าโ^!^*? (^1V 1 —- 

#^!หุ้ )^(^ 

[ชิ^ 

“~ 13 \) ^ 1 เ,ร? ^า^าโ^.ๆ^ใ'^^ 05 * 1 (ะ^^. 0 ^ -~^ ^*/-)•^ๆ''จ่ ?#0 


^๖ ริ/37 ^"/'/& '& ๒ ']ว-&'90*10 

ริ?^^/V/ไ^^^/^^^^ 41. '&&5'•ร^**&{/&!{/&& 


^น0 0 ^0*? ?5^ ^ ^"5* ฦ ^ * เ*? *^4) จ)/^^ 

-- . ^2ไ}^^ , *0า4//^// ป้ 0 //&^) 

- 1 ^ ^)/) วิว* *^ /!-*?Vะ ^^-^0 1/0^ ป้4 ^ /^ นํ 

1 ฬ0 *\0*^*เ. /&ๅ ฟ้*) 6ห*\(&'ฝใ#&''&&{^ } 

- /ก?7^0^0 /V^ /ริจ /*? 2 (^ /)//*^ /^/ //#^ฬ/* ? 

^V^ ^ (I (^0 *0*| 


•/^/^ "(ท^)ฬ'. 

เฟ* 5*0 
า&^ 



X 


* 


๓๙0 


๒๙๙ 



ทันตา ฟินคีอกระดูกเป็นซี่ ๆ เกิดอยู่ในเหงือกข้างบนและข้างล่างใช้ 
เคี้ยวบดอาหารให้แหลกละเอียด นำไปเลี้ยงร่างกาย ให้แข็ง แรง 
อ้วนท้วนสมบูรณ์มีกำลังมากมาย 

ตะโจ หนังคือสิ่งที่ห่อหุ้มอยู่ทั่วร่างกาย มีประโยชน์สำหรับกั้นสิ่ง 

โสโครกไม่ให้ไหลออกมาข้างนอก ป้องกันเลือดหนองให้ขังอยู่ 
ภายใน ไม่ไหลออกมาข้างนอก 

มังสัง เนื้อ คือสิ่งที่เป็นกล้าม ๆ มีอยู่ในร่างกาย เป็นสิ่งที่เสริมร่างกาย 
ให้เต็มบริบูรณ์และดูดซับนื้าไว้เลี้ยงร่างกาย ให้มีสัดส่วนสมบูรณ์ 
ตามธรรมชาติของร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีกำลังวังชา 
มากมาย 

นหารู เอ็น เป็นเส้นสายรึงรัดกระดูกและเนื้อให้ยึดติดเป็นอันหนึ่งอัน 
เดียวกัน ช่วยเสริมให้ร่างกายมีความแข็งแรง มีกำลังแข็งแรงมาก 

อัฐ กระดูก เป็นท่อนๆ ประกอบกันเป็นโครงสร้างของร่างกาย 
เหมือนเหล็กโครงคอนกรีต อาศัยการยึดติดแน่นจากเอ็นเนื้อ 
ทำให้ร่างกายแข็งแรงคงทนต่อการรับนื้าหนัก ในการเดิน ยืน 
และแบกขนสัมภาระต่าง ๆ อย่างแข็งแรง ฯ 

สติ กำหนดรู้ จิต พุทธะ ผู้รู้ สติเตรียมพร้อมที่จิต 
พุทธะ ผู้ตื่น สติ กำหนดรู้จิต จิตมีสติ 
พุทธะ ผู้เบิกบาน แช่มชื่น แจ่มใส อยู่ตลอดเวลา 

I* 


สา (^' (จิ) 





















































). - ๓. คณะเคลื่อนย้ายศพออกจากโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 


๓ (^๒ 





๔. ขณะนำศพขึ้นวิหาร วัดปาสาลวัน ที่หลวงพ่อสร้างไว้ 


๓ (^๓ 


■เ!.] ! ++! V.. |[ ‘ I 



























๓(1(^ 


๑. คณะศิษย์จัดเตรียมพิธีการรดนํ้าศพ 
๒. พระอุดมญาณโมลี วัดสัมพันธ์วงศ์ รดมาศพ 







๓. สัานักพระราชวังอัญเชิญนํ้าพระราชทานอาบศพ 
๔. นายโยธิน เมธชนัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชลีมา เป็นผู้แทนพระองศ์รดนํ้าพระราชทานอาบศพ 


ดา (51" &' 

































3. คณะคํษยานุคํษย์ กล่าวคำขอขมาหลวงพ่อ ก่อนนำสรีระเข้าล่โลง 
๒. เตรียมย้ายศพเข้าล่โลง 


๓๙๖ 





๓. ขณะกำลังยกเข้าล่ใลง ๔. โลงศพรองด้วยใบชาและวางทับด้วยแผ่นกระดาษ 
๕. นำสรีระเข้าล่โลง 


๓ (๙๗ 




































). ยกโลงศพที่บรรจุสรีระของหลวงพ่อเข้าในโลงศพประดับมุก 
๒. เมื่อเสร็จแล้วคณะพิษยานุศ์ษย์ทำพิธีขอขมา 


๓๙๘ 





๓. พวงหรีดพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
๔. พวงหรีดพระราชทานของพระบรมวงศานุวงศ์ 


๓๙๙ 



































๑. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุวรรณาราม (ซ้าย) พระญาณวโรดม วัดเทพคิรินทราวาส (ขวา) 
๒. พระธรรมโสภณ แสดงธรรมเนื่องในวันทำบุญ ๗ วัน 


๓ &' ๐ 



พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ฌาณสมฺปนฺโน) เดินทางมารับผ้าปาช่วยชาติเนื่องในวาระทำบุญ ๑๐๐ วัน 
ของหลวงพ่อพุธ จานิโย และคณะดิษย์ได้นำทองที่หลวงพ่อเก็บไว้เพื่อช่วยชาติถวายหลวงตามหาบัว 
เมื่อวันที่ ๒๓ ติงหาคม ๒๕๔๒ 


ดา &' (ย์) 





















66 

ภิกษุทั้งหลาย! 

ร่างกายนี้เป็นเหมือนเรือนซึ่งสร้างด้วยโครงกระดูก 
มีหนังและเลือดเป็นเครื่องฉาบทา 
ที่มองเห็นเปล่งปลั่งผุดผาดนั้น เป็นเพียงผิวหนังเท่านั้น 
เหมือนมอง เห็นความงาม แห่งหีบศพอันวิจิตรตระการตา 
ผู้ไม่รู้ก็ดิดในหีบศพนั้น แต่ผู้รู้เมื่อทราบว่าเป็นหีบศพ 
แม้ภายนอกจะวิจิตรตระการตาเพียงไร 
ก็หาพอใจยินดีไม่ 

เพราะทราบชัดว่าภายในแห่งหีบอันสวยงามนั้น 
มีลื่งปฏิกูลพิงรังเกียจ 


99 


๓ &' ๒ 


ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ 

จานิยตฺเถรวตถ.-กรุงเทพฯ ะโรงพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซึ่ง,2543. 

352 หน้า. 

1. พระราชลังวรญาณ (พุธ จานิ'โย) I. อคฺคธืโรภิกขุ, ผู้เรียบเรียง II. ชื่อเรื่อง 
294.30922 

13ฒ 974-7215-38-1 


ชนิดปกแข็ง 

จำนวนพิมพ์ ๑๐,0๐๐ เล่ม 

พิมพ์ที่ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซึ่ง จำกัด (มหาชน) 

๖๕/๑๖ ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ 


ห้ามขาย 


